"  CENINEN    CWYL    DEWI,"    I893.-Gwel  hysbysiad  ar  yr  Amlen  hon. 


lONAWR,    1893.  [Cyf.  XI 


Cyl 


CHORAWN 


ENEDLAETHOI 


CYNHWYSIAD. 


Cvmru  Fvdil.  Gan  y  Prifathraw  Herber 
"EvansD.D l 

Y  Parchediff  D.  Saunder8,  D.D. :  Nod- 
i<  m  Coff ;id-wTÌaetho] .     (i  an  y  Parch.  W. 

II.  Jones  (Goleufryn).  ac  Alafon  . .  6 
Cyatenvn  Fawr  a'r  Eglwya.     Gan  y  Pro- 

fEcswr  Huj^h  Williams,  M.A 12 

Yr    E^lwvs    Yngjhjnnru    a'r     Deffroad 

Cenedla<khol .     O.àn  y  Pan.h.  T.  Edwin 

.fones,  M.A 15 

Y  Parehcdig  John  Thomas,  D.D.  Gan 
y  Parchn.  David  Griffith  a  Charlea 
Davies      18 

Esaiah:  Pryddest  Gadeiriol.  Gan  y 
Pareh.  J.  Cadviin  Davies '22 

Diffyf^ion  a  Rhaporiaethau  y  Pwlpud 
Bedyddiedi^  yn  Nghymru.  Gan  Fed- 
yddiwr      24 

Y  Parchedip  Canon  Griffiths.  Gan  y 
Pai-ch.  E.  T.  Davios,  15.  A.  (Dyfri-?)  . .     29 

Honry  Richard,  A.S.  :  Pi-yddest.  Gan 
Geulìinydd       31 

Y  Tir  a'r"(ienedl.  Gan  Mr.  J.  0.  J.m.s 
(Ap  Ffann^vr)         33 

Pa  un  ai  Anfantais  ai  Mantais  i  Undeb  y 
DejTnas  Gyfunol  fyddai  Ymreolaethi'r 
Iwerddon  Y  (ìan  Mr.  Morjran  Uoyd, 
d.C,  a  Mr.  J.  Biyn  Rob<Tts,  A.S.   . .     .$fi 

Llaia  V  Prenr'^fhwi-.  (jan  v  Parch.  T,  C. 
Edwards,  D.D.  (Cvnonfardd)     . .      . .     42 

Yr  Efcnp:yl  jti  ol  P<;ti-.  Gan  y  Parch. 
John  Owen  Thomas,  M.A.  ....      . .     44 

Adfrofion  am  rai  Hcn  Feinld.  Gan  Robyn 
DduEryri        47 

Owyinp  Pi-ydain  dan  Awdunlod  y  IJhuf- 
eii}iaid.  Gan  y  Parch.  D*.  Lloyd 
Jones,  M.A.    . . " '. .     òO 

Doethin<>b  vr  Hen  Gymr\-.  Gan  y  Parch. 
AVilliam"  Jones         .  .  " r,A 


John  Parri,  Llanelian.  Gan  Wynn  ap 
Iwan 56 

Porthi'r  Bohemoth.     Gnn  Gildas  . .      . .     59 

Breuddwvd :  Y  Beirdd  a'u  Rhianod. 
G.an  M'r.  D.  Sarauel,  M.A fil 

Awdl  ar  Agoriad  Eisteddf od  Genedlaethol 
V  Rbvl,  Awst  Ced,  1892.  Gan  Hwfa 
Mon fi5 

Y  Par<  h.  D,  RichardB.     Gan  Rydfab  . .     65 
EnplynÌKn  Arobryn.     Gan  Ridian,  Dewi 

Grlan  l'fi-ydlaa,  Camelian,  Trebor  Aled, 
.\pCledwcn,  Llewelyn,  Meigant,  Nath- 
an  TwTch,  Eilir  Aled,  Glynor,  Artro, 
Ei-fyl,    Treflyn,    Mr.    John    Griffith, 

Alaw  Sylen,  a  Gameddwen 66 

Lle  a  Gwaith  y  Beimiad.     Gan  Gynfaen     67 

GWEDDILLION   LlENYDDOI.— 

Ye.hvdÌK    0    Adgotìon    Hen    Gvinro. 

Gùn  S.  R ".     . .     68 

Llythvr  oddiwrth  Sion  Wyn  o  Eifion 

àtÈbenFardd 68 

Llythyr  (xldiwrth  Glasynya  at  Ceiriog    69 
Teilwi-iaid.     Gan  Gvnddelw 70 

Y  Pareh.  D.  Saun(ìers,  D.D.  Gan  Mr. 
John  T.  Job  (Isawel) 70 

GOHElìIAETHAU — 


Gwilvm  Lleyn.     Gan  Isaled 
Eisteddfod  y  Bala,   1789.     Gan  Ferw 
Y    G.air    "  Liàs."     Gan    Mr.    David 

Samuel,  M.A ; 

Traddodiad  am  Owain  Glyndwr.     Gan 

y  Parch.  (ìanon  Silvan  Evans,  B.D. 

Manion   Barddonol.     G.-in   Dudno,   Mr. 

¥,.    Nicliolsoii    J(mes,    Eifion     Wyn, 

MiW^hreth,  Pedrog,  Oweii  WiUiains  y 

Wiieiifawr,  a  Mr.  E.  D.  Llovd. 


CAEllN'ARFON  :       ARGRAI'HWYD    A    CHYHOEDDWVn    RAN    W.    GWRNL'  N    EVAXS 


I'KIS    hVT.LT    Y    nHIKfyff— l'W    DALt'    WRTH    y.l    DDER11Y> 


[aI.T     aUiHTS    RK8KR' 


"  CENJNEN  CWYL  DEWI,"   I893.-Yn  Awr  yn  y  Wasq. 

YR  EÌSTEDDFOD  (5ENEDLAETH0L,  1893, 

l'w      CUYNAL 


(K  /?/?cs//'  Swyddogol). 
YR    AIL-ARGRAPHIAD   YN   AWR   YN   BAROD. 

TESTYNAU,'  AMMODAU,     BEIRNIAID,     &c. 

Pris  6c.     Drwy'k  rosT  7-^c. 
I'w  cliatil  gau  bob  Llyfrweitìiydd,  dcu  oddiwith  y  Cyboeddwr — 
Jl.  IWAN   JENKYN,  Swydijfa   ArgraI'TU    "  Gwasy  Rydd  Morganwg^'' 
PQNTYPE.TI)D. 

N'EWYDI'  EI  GYEOEDDI,  Pris  Swlll  (trwy  y  poHt  yn  d.lidraul),  "  LLOFFION 
Yil  AMDDIFAD,"  gan  TRYFANWY,  Porthmadog.  Gwneir  y  llyfr  i 
f \ny  gtxii  iiifoi;  luosog  o  ddarniiu  buddugol  jn  y  gwahanol  fesurau,  caeth  a  rhydd. — 
i.iifonej'  am  duno  at  yr  Awdwr. 

THE   OLD  BANK   SCHOOL, 


HeacL  Haster:    DAVZD    SAlylTTEL,    lHi.JL., 

lormerly  Scholar  and  Prizeman  of  tho  U.C.W.,  aud  afterwai-ds  Foundation  .Scholar 
and  Prizeman  of  Clare  College,  Camhri.dge,  and  Wrangler,   1S79. 

RECEIVES     BOARDERS. 


"  Y   GWIR   YN   ERBYN    Y    I'.YD." 


cynjielir  yr 

mmm  STieENEBLAETEOI 

MEWN     (JYSVLLTIAD     AR     AlìUDANUO.SFA     CiOLUMBAIDD, 

YISI    CHICiLOO, 

i^jT  7  dyddiau  MAWETH,  MEECHEE,  lATJ,  a  GWEITEII, 

MEDI   5ed,   6ed,  7fed,   ar   8fed,   1893. 

(jellir  va.'A  y  Tcslynau,  Pris  3c.  (yn  rhydd  drwy'r  llvthyrdy)  a  phob  manylion, 
oddiwrth  yr  Ysgrifcnydd  Cyffredinol.  W^  Xl'MAI)()C,  'Drawor  138,  Chicago,  IIL, 
I'.D.  Auiei)i*a ;  neu  oddiwrth  yr  YBgrifenydd  Anrhydedilus  dros  Brydain,  Mr. 
i- J)\VARU  THOMA.S  (IDRLSWYN),  Swyddfa  y   .Y«<'«  of  thv   Wcvk,  C^aerdydd. 

YjrTwir  YN  BAR(ÌD,  "LLENYDDIAETH  FY  NGWLAD,"  sef  llyfr  yn 
cynwys  huncs  y  Ncwyddiaduron  a'r  Cylchgioiiau  Cymroig,  o'r  cychwyn  hyd  yn 
bre«enol  yn  Ntjhvmru,  Ameripa,  ac  Awstralia.  ac  hofyd  eu  dìilnmvnd  at  fywyd  oenedl  y 
Cymry,  gar.  y  jParch.  T.  M.  JONES^  (GWENALLT),'  Prnmachno,  gcr  Bettwa- 
yooed.  Mi«:  y  Ilyfr  h'vn  yn  tori  tir  newydd  mown  llonyddiactb  Gymrcig.  Pris  -Is.  Gc. 
Anfoner  am  dano  at  yr  Awdwr. 

LLAN  o'r  W^isL',  l'ris  òs.  (!o.,   wodi  talu'r  cludiad,  BYWYD  AC  AMSERAU 

-     YR  ESGOP  MORGAN-     Yr  unig  Draethawd  CYMREKi  teilwng  o'r  wobro 

£100  mown  (\v^t»idIouaolh  ddiwoddar.     Derbyniodd  uchol  ganmoliacih  y  boirni-tid.  An- 

fonor  am  danò  at  yr  Awdwr,   CHARLES  ASHTON,  Ditias  Mawddwy,'  Merioiu l-hsbire. 

ALLAN  o"r  Wasg,  CANIADATJ  Snn  ELFYN  •  yn  cvnwvs  Awdlau,  PrMlle.stau, 
Cywyddau,  Caicion,  ^:o..  CÀDEIRIOL  =^0  ÀRIÀNDLYSOG ;  yn  i>ghyda 
lla  o  gynyrchion  oraill.; — Pris  Swllt. — Anfoncr  am  danynt  yn  ddioed  at  yr  Avvdwr  i 
Hacnau  Ffo.stinioa-. 

ALLAN  ( Vl:  \VAS(  },vn  dair  o  ranau  Swij.t yr  un,  ESBONIAD  YR  EFRYDYDD 
AR  EFENGYÌ.  lOAN,  gan  y  PARCH    T.  JONKS-HUiMPHREYS,  Llan- 
rliaiadr,  (3sw(ìstry.  — Anfonor  archebion  at  yr  Awdwr. 

RAMA  NEWYDD.-TAITH  Y  PERERIN,  mown  Rhyddiaeth,  Barddon- 

iaetb  a    Chàn,   at  wa.sanaoth  ( ■yfartodydd   '^  .s;;(,lion.  n  Chymanfaoedd,  wcdi  ci 

t'bynu  a'Jaii  o  Alogori  .fohn  Bunyan,  gan  SPÌNTHER.      Pris   Chwo'cheiniog  yr  un  ; 

Pum  Svllt  V  'ìwsin  ;  Punt  vr  hanor  cant. — Archebion  gyda  blaendàl  i'w  cyfeirio  at  yr 

A wdwr,-.SPJ NTHER.  T,LÀNrM:i.No. 

-       "CEKINEN   CWYL   DEWI,"   I893.-Vn  Awk  vn  y  Wv.so. 


Y    GENINEN 

C|)IrI)gralun  CencìiIacti;ol. 


Rhif.  1.]  lONAWR,  1893.  [Cyp.  XI. 


CYMRU  FYDD. 

Y  mak'n  bosibl  fod  y  darllenydcl  wrth  ganfod  j  ponawd  liwn  yn  barod  i 
ddywedyd,  "  Cymru  Fu"  yr  wyf  fi  yn  ei  aduabod,  a  Chymru  Sydd  a  adwaen, 
cithr  pwy  ydych  chwi,  a  soniwch  am  "  Gymrn  Fydd!-'"  Onid  ydj-w  iaith 
cenedl  y  Cymry,  ei  hiaith  gyntefig  (y  Geltaeg),  yn  cael  ei  llefaru  yn  Mhrydain, 
Ffrainc,  a  manau  eraiU  yn  Ewrop,  er's  mwy  o  oesau  nag  a  wyr  neb  cyn  dyfod- 
iad  Cfosar  i'r  ynys  hon,  yn  agos  i  ddwy  fil  o  flynyddoedd  yn  oi  ?  Ac  oni  leferir 
rhai  canghenau  o'r  hen  iaith  y  dydd  hoddyw,  nid  yn  unig  yn  Nghymru,  ond  yn 
yr  Iwerddon,  yn  Llydaw,  yn  America,  ac  yn  Awstralia?  Ac  wedi  goroesi  o 
honi  gyfnewidiadau  miloedd  o  flynyddoedd,  paham  bellach  y  sonir  am  "  Gvmru 
Fydd?"  Am  fod  dylanwad  gwareiddiad,  addysg,  gwybodaeth,  celfyddj-d, 
gwyddoniaeth,  a  chrefydd,  yma  fel  mewn  rhanau  eraill  o'r  byd,  yn  cyflawni 
dywediad  y  prif-fardd  Seisnig  : — 

"  Iling  out  the  old,  ring  in  the  new." 

Y  mae'n  bosibl  i  ni,  yn  ein  brwdfrydedd,  a'n  cariad  at  yr  hen  iaith  a  hen 
arferion  ein  ceiiedl,  geisio  sef  j'll  ar  j'  traeth  a'n  hysgubell  yn  ein  Haw,  or  ceisio 
cadw  allan  j-  Uanw  sj'dd  yn  j^marllwys  i  fewn  jn  mhob  cyfeiiiad,  a  hyny  gj'da'r 
fath  neith,  fel  na  fydd  eiii  hj-mgais  ond  testun  chwertliin  a  gwawd;  gwell  i  ni 
o  lawer  ydyw  ceisio  parotoi  ar  ei  gyfer,  amcanu  deall  arwyddion  ein  hoes  a'n 
hamser,  fellj'  j^  byddvra  jm  fendith  i'n  cydgenedl,  yn  garedigion  i'n  gwlad,  ac 
jm  arweinwyr  i  fewn  i  ddj-fodol  newyild,  ond  gwell  a  rhagorach.  efallai,  i  ni,  i'n 
cenedl,  i'r  byd,  ac  i  ddyfodol  dynolryw.  Fel  j'  mae'r  dyn  unigol  yn  bodoli  er 
mwyn  j'  genedl,  j'  mae  j'  genedl  hefyd  yn  bodoli  er  Iles  yr  hil  ddynol.  Ac  y 
mae  pob  cenedl  sydd  a  hanes  iddi,  wedi  bod  yn  help  i  wneud  dj-nolryw  yr  hyn 
j'dyw  ar  j'  ddaear  heddyw.  Ac  jn  ddiddadl,  y  mae  y  Cymry  wedi  cj'foethogi  yr 
hil,  yn  gyffredinol,  à  rhai  gwersi  pwysig.  Y  mae'r  genedl  sj'dd  yn  enill 
goruchafiaeth  ar  unrhyw  ragfarn  neu  anwybodaeth,  ar  drais  neu  orthrwm,  j'u 
ei  enill  nid  iddi  ei  hun  j'd  unig,  or.d  i'r  byd  am  bob  oes.  Yr  oedd  rhyddhad  y 
caethion  jn  Mhrydain,  j-r  help  mwyaf  i"w  rhj'ddhau  yn  Ame'-ica,  ac  j^n  mhob 
gwlad  arall,  ac  foily  j'n  enill  i  ddynolryw  hyd  ddiwedd  amser.  Y  mae  preswj'I- 
wjT  "  Cymru  Fu  "  wedi  dyoddef  dros  ei  hiawnderau  crefyddol  a  pholiticaidd. 

Y  mae  ei  beirdd  wedi  gwisgo  gwirioneddau  aruchel  mewn  gwisgoedd  gwir 
farddonol ;  y  mae  ei  phregethwyr,  ei  huchelwyliau  cref j'ddol,  a'i  heisteddfodau 
cenedlaethol  wedi  dysgu  rhai  gwersi  i'r  byd  yn  gyffredinol.  Y  mae  ei  Mabinog- 
ion,  yn  nghyda'r  hen  ysgrifau  Oeltaid;!,  yn  ol  tystiolaeth  awdurdodau  gwledydd 
eraili,  wedi  dj'lanwadu  ar  lenyddiaeth  Ewrop.  Y  mae  "  Cymru  Fu,"  felly, 
wedi  bwrw  hatling  ei  dylanwad  i  drysorfa  fawr  yr  oosau,  ac  y  mae  y  hyd,  o'r 
herwydd,  heddyw  j'u  fwj'  cyfoethog. 

Yr  oedd  yr  hen  Gymrj'  yn  trigo  mewn  castell  diogel,  rhag  cael  eu  llygru 
gan  lenyddiaetli  ac  iaith  ostroniaid,  sef  CastcU  "  Diin  Saesnry.'"  0  fewn  i  furiau 
hwn,  gallent  hwy  a'u  plant  deimlo  yn  hollol  dawel ;  cyhocdded  y  Saeson  eu 
cyfrolau  anffyddol,  eu  newyddiaduron  Uygrodig  a'u  pamphletau  aflan, — -yr  oedd 
"  Cymru  Fu"  yn  gallu  herfeiddio  yr  holl  ddj'lanwadau  estronol  hyn  o'i  hen 
gastell — "Z>///t  Saesiief/."  Ond  erbj'n  heddj-w,  y  mae  yr  hen  gastell  hwn  j'u 
cael  ei  chwalu  yn  deilchion,  a  chyn  hir  bydd  yn  gydwastad  à'r  llawi'.  Nid 
ydym  yn  golygu  wrth  ddywedyd  h'yn  y  bydd  yr  iaith  Gj'mraeg  wedi  marw  am 
ganoedd  o  flynyddoedd,  ond  y  bj'dd  yr  iaith  Seisnig  wedi  dyfod  i  fewn  i  bob 
cilfach  a  glàn,  drwy  Gj'mru  benbaladr.  Ac  j'  mao  j'r  iaith  hon  yn  dwj-n  gyda 
hi  holl  elfenau,  diwg  a  da,  Ilenyddiaeth  yr  hoÌI  fyd.  Y  mae  y  gwahanol  ddylan- 
wadau  canlynol  yn  tueddu  i  chwalu  yr  hen  gastell  Dim  Saesneg,  ac  i  ddwyn  i  - 
mewn  Gymru  Fydd. 


^  CYMEU  FYDD. 

1.  Y  mae  y  Bonrd  Schooh,  ac  ysgolion  dyddiol  eraiU,  yn  gosod  pob  plentyn 
o  hyd  cyrhaedd  i  bob  llyfr,  a  cbyhoeddiad,  yn  iaith  fawr  y  byd.  Y  mae  yr  hyn 
a  eilw  y  Saeson  yn  "peunt/  dremìfuìs,'"  cyhoeddiadau  ceiniog,  llawn  o  syniadau 
afiach  a  pheryglus,  yn  cael  eu  darllen  gan  ein  pobl  ieuainc.  Y  mae  gwoithiau 
nnfìyddwyr  o  hyd  cyrhaedd  iddynt,  a  chyhocddiadau  aflan  y  Saeson  yn  gwneud 
cu  hymddangosiad  yn  oin  pantrefydd.  Gwyddom  fod  ieuenctyd  Cymru  yn  eu 
dangos  y  naill  i'r  llall,  ac  yn  hudo  eu  gilydd  i  bwrcasu  yr  hyn  sydd  yn  rhwym  o 
13'gru  eu  meddyliau  a  halogi  eu  bucheddau.  Yr  ydym  wèdi  rhyfeddu  gweled 
mown  ambell  i  newyddiadur  O.ymreig,  advertisements  yn  galw  sylw  eu  darllen- 
wyr  at  bethau  llygredig  o'r  fath,  na  f uasai  llawer  byth  yn  gwybod  an  danynt 
oni  b'ai  y  fath  fynegiadau. 

2.  Y  mao  y  cledrffyrdd  a  agorir  i  bob  rhan  o'n  gwlad,  fel  agoriad  cynifer  0 
lifddorau  i  oUwng  i  mewn  y  diìuw  Seisnig.  Y  mae'n  wir  fod  ambell  i  ardal  yn 
sir  Aberteifi,  a  Lleyn  yn  sir  Gaernarfon,  a  rhanau  o  sir  Ddinbych,  heb  eriood 
eto  glywed  chwibaniadau  yr  agerddbeirianau ;  ond  y  mae  yr  ardaloedd  gwledig 
hyn  wedi  cael  allan  er's  tro  bellach,  fod  mwy  o  bris  am  yr  hwyaid  a'r  ieir,  y 
gwyddau  a'r  twrciod,  yn  Aberystwyth,  Pwllheli,  a  Dinbych— trefydd  y 
cledrffyrdd.  Ac  y  mae'n  rhyfedd  mor  fuan  y  mae'r  hen  wraig  a'r  hen  wr  o 
berfeddion  gwlad  yn  dyfod  i  fedru  ychydig  Saesneg,  pan  y  mae  hyny  yn  sicr- 
hau  dwy  geiniog  y  pwys  yn  fwy  am  yr  ymeuyn,  a  rhagor  o  bris  am  yr  holl 
nwyddau,  drwy  eu  dwyn  0  hyd  cyrhaedd  i'r  ffyrdd  a'u  dwg  i  farchnad  fawr  y 

3.  Y  mae  elfen  arall  yn  gweithio  i  wneud  ein  gwlad  yn  Gymru  Fydd,  sef  yr 
ymdrochleoedd  doniadol  a  orlenwir  bob  haf  gan  ymwelwyr.  Y  mae  rhif  y  rhai 
hyn  yn  ychwanegu  o  flwyddyn  i  flwyddyn,  fel  y  mae  swynion  rhyw  Cricieth  a 
Colwyn  Bay  yn  dyfod  i'r  golwg,  ac  mown  canlyniad,  y  mae  rhanau  newyddion 
o'r  wlad  yn  caol  eu  Seisnigeiddlo.  Y  mae  prif  bregethwyry  Saeson  yn  pregethu 
yn  yr  haf  yn  y  lleoedd  hyn,  ac  yn  denu  lluaws  o'r  Cymry  i  addoldai  Seisnig, 
ac  y  mae  eu  plant  yn  cael  eu  dwyn  i  fyny  yn  aelodau,  nid  o  Gymru  Fu,  ond  o 
Gymru  Fydd.  Pe  buasai  yn  bosibl  adgyfodi  rhai  o  hen  breswylwjr  Arfon  o'u 
tawel  orphwysfa  yn  y  fjmwent,  a'u  gosod  i  lawr  yn  ngorsaf  Llandudno  Junction, 
am  ddiwrnod  yn  mis  Awst,  a  gweled  o  houynt  yr  agerboirianau  tanllyd,  à'u 
cynffonau  hirion,  yn  dwyn  ou  lìwythau  llawnion  o  breswylwyr  pob  gwlad  drwy 
yr  orsaf,  a  chanoodd  o  honynt  yn  dylifo  o  drèn  i  drèu  ar  hyd  y  dydd,  a  phawb 
yn  siarad,  yn  ymholi,  ac  yn  gwaeddi  mewn  iaith  estronol,  gwerthwr  bach  y 
teisenau  a'r  gwinoedd,  criwr  y  newj'ddiaduron,  y  porters  a'r  gnards,  y  gwerthwr 
tocynau,  a'r  arolygwyr  i  gyd  oll,  yn  unllais,  unfarn,  wedi  anghofio  yr  hen  air, 
"Gwnewch  bobpeth  yn  Gymraeg,"  ac  wodi  ei  droi  o  chwith, — buasai  yr  hen 
breswylwyr  yn  sicr  o  gael  eu  llwyr  argyhoeddi  eu  bod  wedi  cael  adgyf odi  i  weled 
Cymru  Fydd. 

1.  Perye/Jon  Cymru  Fydd. — L  Y  mae  perygl  i  arferion  y  dyfodiaid  i  ysgubo 
i  gerdded  hen  arferion  crefyddol  ein  gwlad.  Er  fod  yn  mhlith  ein  cyfeillion 
y  Saeson  luaws  mawr  yn  caru  ein  cenedl  ni,  a  mwy  yn  caru  ein  crefydd ;  eto, 
yn  mhlith  y  tourists,  yr  adar  haf  hyn  a  ehedant  i  fewn,  y  mae  canoedd  o  rai 
ysglyfaethgar  a  drwg.  Daw  Iluaws  i'n  hymdrochleoedd  bob  haf  à  eyniadau, 
nid  Seisnigaidd,  ond  Ffrancaidd,  am  y  Sabbath,  a  gwnant  eu  goreu  i  droi  ei 
gysegredigrwydd  yn  wawd,  ac  i'w  wneud  yn  ddydd  rhialtwch  a  phleser  an- 
nuwioì.  Onid  ydyw  hyn  cisoes  wedi  peri  ì'od  Ilacrwydd  mwy  gyda  golwg  ar 
gadwraeth  y  Sabbath  mewn  llooedd  felly  ?  Na  thy wyned  yr  haul  byth  ar  y 
dydd  pan  yr  anghofio  Cymru  roddi  Ei  Ddydd  i'r  Arglwydd  I  Gwlad  hob 
Sabbath — gwlad  heb  lonyddwch  ydyw — gwlad  y  chwyldroadau,  ac  yn  fuan  gwlad 
ddidduw.  Y  mae  rhybuddion  y  Ì3eibl,  a  hanes  gwledj^dd  Ewrop,  yn  eu  perthynas 
à'r  Sabbath,  yn  gwirio  eu  gilydd.  Y  mao  Ilawor  o  ari'eriou  oraill  y  mae  perygl 
i  ni  eu  colli,  megys  yr  hen  adcìoliad  teuluaidd.  Sicrheir  i  ui  gan  ra'i  yn  gwybod, 
mai  un  o  elfoithiau  cyntaf  derbyn  lletywyridy,  ydyw  fod  yr  hen  allor  deuluaidd 
yn  cael  ei  dymchwclyd.  Cyfrifer  fod  hyn  yu  cymcryd  lle  mown  miloedd  o  dai 
yn  ein  gwlad,  ac  wedi  i'r  hat  fyned  heibio  y  mao  coryg  yr  hen  allor  fel  pe  wedi 
eu  gwasgaru  yma  a  thraw,  fcl  yr  allor  gynt  ar  fynydd  Carmel,  ac  ychydig  sydd 
yn  meddu  ar  benderfyniad  Elias  i'w  casglu  yn  nghyd  a'i  hadeiladu  drachefn  am 
y  gauaf . 

2.  Y  mao  pciygl  oddiwrth  bleserau  estronol.  Efallai  oin  bod  ni  fel  cenedl 
wedi  mcddwl  rhy  ychydig  am  ddarparu  difyrwch  diniwcd  ar  gyfer  ein  pobl,  ao 
wodi  bod  yn  rhy  ]iuritanaidd  yn  eiu  syniadau  am  adloniant  aùgCDrheidioI.  Y 
mae  hyny  wedi  gyru  rhai  i  geisio  pleseVau  niweidiol  i  leoedd  peryglus,  Pan  yu 
aros  mewn  palasdy  un  o'r  boneddwyr  mwyaf  crefyddol  a  adnabuasom  erioed, 


CYMRU   FYDD.  3 

gofynodd  i  ni  a  ooddj'm  mown  j-sbrj'd  chwareu,  fod  yno  biif/ntrJlc  hnanl,  dra/t 
hourd,  hilìiard  tahìe,  ac  nr(jan,  yn  y  ty,  i'r  bechgyn.  "  Yr  wyf  yrv  gofalu," 
meddai,  "  am  ddigon  o  ddofnydd  adloniant  iddynt  yn  y  ty,  fel  na  byddo  awydd 
arnyut  am  fyned  i'w  geisio  ileoedd  aiimhriodol,  a  chyda  chwmni  anghymhwys." 
Ac  y  mae  x  cynllun  hwn  wodi  ateb  yn  rliagorol  gyda  golwg  ar  ei  blant  ef.  Y 
mae  y  fath  beth  a  lladd  dyhmwad  ad-dyniadol  picserau  drwg,  trwy  diharparu  ar 
gyfer  pobl  ieuainc,  y  diniwed  a'r  angeniheidiol.  Ac  j^  mao'n  rhaid  i  ni  yn 
Nghymru  gyfarfod  à'r  cwestiwn  hwn,  os  am  orchfygu  ad-dyniad  y  lleoedd  a 
gùndemniwu,  y  mae'n  rhaid  i  ni  roddi  ein  hysgoldai  a'n  hystafelloedd  trefol  i 
fynj-  yn  amlach  i  gynal  cyfarfodydd  dyddorol.  Uawn  o  gàn  a  phleser,  o  fwynhad 
a'c  ad'dysg.  Dyma  yu  sicr  y  llwybr  effeithiolaf  i  orchfygu  ad-dyniad  j^  màn 
chwareudai  Seisnig,  a  agorir  j'n  awr  mor  aml  jm  ein  trefydd,  a'r  amrywiol 
bleserau  isel  y  ceisir  hudo  eiu  pobl  ieuainc  i'w  cefnogi.  Y  mae  y  ty  gwag  yn 
hudo  pob  math  o  greadur  i  droi  i  mewu,  tra  j^  mae  y  llawn  a'i  ddrws  yn 
nghauad,  am  ei  fod  yn  gartref  i  breswylwyr  dewisedig.  Llanwer  serchiadau  ein 
pobl  ieuainc  à  chariad  at  yr  hyn  sydd  wych  a  rhagorol,  defnyddied  pob  un  o 
honynt  eu  horiau  hamddenol  i  feistroli  rhyw  gangen  o  wybodaeth  a  fydd  yn 
bleser  ac  adoiladaoth,  megys  llysieuaeth,  daea-eg,  corddoriaeth,  &c.,  &c.  A  thra 
j'  llenwir  eu  meddyliau  à'r  hyn  a'u  gwna  yn  aelodau  defnyddiol,  cymeradwy  o 
gymdeithas,  jma  ofer  fydd  i"r  gwael  a'r  isol  mewn  ploserau  guro  wrth  eu  drws. 
3.  Y  mae  perj-gl  hefyd,  nid  yn  unig  oddiwrth  lenj-ddiaeth  a  chyhoeddiadau 
anfìyddol  yr  iaith  Seisnig,  fel  y  cyfeirinsom  yn  barod,  ond  oddiwrth  ofergooledd 
yn  codi  oddiwrth  addysg  yr  "Uchel  Eglwyswyr  jm  ein  gwlad.  Yr  oedd  heu 
offeiriaid  Cymru  Fu,  os  yn  ddiofal,  eto,  i  gj'd  oll  \n  Brotestaniaid:  ond  yn  awr, 
y  mae  yn  ein  plith  ddegau  yn  dysgu  fod  Protestaniaeth  yn  l'wy  o  bechod  na 
Phabyddiaoth,  ac  fod  y  gj'ffesgell  jm  gymhorth  gwirioneddol  i  grofj^dd  j'sbrj'dol. 

Y  mae  ein  plant  yn  cael  eu  dillsdu  mewn  gwyn,  a'u  harferyd  i  fynod  drwj' 
seremoniau  y  plygu  pen,  a'r  troi  hwnt  ac  yma  yn  ol  j'  fìurfiau,  a  pharotoir  hwy 
j'n  genedl  barod  i'r  Babaeth;  oblegid  j-no  j'  mae  eu  harweinwyr  j'u  mj'ued,  un  ar  ol 
j'  Uall.  Ni  wyddai  yr  oes  o'i  blaen  ddim  oll  am  j'  chwareuwyr  hyn  yn  eglwysi 
j^  plwyfau,  ag  sydd  yn  awr  yn  taenu  eu  defodaeth  mown  dalenau  a  holwycìd- 
oregau,  j'dynt  mor  beryglua  i  eneidiau  ein  plant  ag  ydyw  melusion  gwenwynig 
i'w  cyrfì. 

Galleji  yn  hawdd  gyfeirio  at  amryw  beryglon  eraiU,  megis  y  perygl  i'n 
gweithwyr  gymeryd  eu  camarwain  gan  gynhyrfwyr  {arjit  itors),  o  blith  y  Saeson, 
i  giedu  mai  trwy  ymhadd  yn  erbyn  eu  meistriaid  y  mae  iddynt  sicrhau  y  dyfodol 
gwell  sj'dd  mewn  addewid,  ac  nid  trwy  wneuthur  ou  dj'ledswyddau,  a  bj'w  j'u 
Iwy  sobr,  darbodus,  a  Christionogol.  Y  mae  cysylltiad  ein  gweithwyr  à  dynion 
o'r  fath  yn  eu  llenwi  à  gobeithion  gau,  ac  yn  eu  harwain  i  fwy  o  drueni.  Ond 
ni  oddef  ein  gofod  i  ni  sj'lwi  ar  y  perj-glon  er^ill  y  mae  Cj'mru  Fydd  yn  fwj' 
agored  iddynt  na  Chymru  Fu.  Ond  nÌ3  gallwn  ymataì  heb  gj'feirio  at  j' 
gwastrafì  a  welsom  mor  amlwg  yn  mhlith  ein  gweithwyr,  lawer  o  honynt,  yn  y 
dj'ddiau  llwyddianus  ydynt  newydd  fynod  heibio.  Sicrheir  i  mi  fod  gweithwyr 
Prydain  yn  cynilo  Uai  ua  gweithwj'r  gwledydd  y  Cyfandir.  Y  mae  eithriadau 
rhagorol  wrth  reswm,  ond  y  mae  j'  cyhuddiad  yn  sicr  o  fod  j'u  wir,  fel  rheol. 

Y  mae  gan  y  gwr  gwladaidd  {peasant)  j-n  Ffrainc  ei  ychydig  o  dir  j-n  eiddo 
personol ;  yn  Saxonj',  y  mae  eu  iai  yn  eiddo  i'r  proswylwyr ;  ac  j'  mae  y  Ffrancwr 
j-n  foddlon  byw  ar  yr  ymborth  mwyaf  cyffredin,  er  mwyn  cynilo  digon  i'w 
aUuogi  i  brynu  j-chvdig  dir  iddo  ei  hun.  A  sicrheir  fod  j-  swm  anferth  a  dalwyd 
gan  j'  Ffrancod  i'r  Germaniaid  ar  ol  y  rhyfel,  wedi  ei  dalu  gan  mwyaf  ag  ariàn 
a  fenthyciwyd  i'r  Uywodraeth  gan  y  dosbarth  gweithiol  a  gwladaidd,  y  rhai  sj-dd 
yn  dal  rhan  fawr  o  rerds  Ffrainc,  yr  un  peth  a'r  Enyh'sh  Funds.  Y  mae  cynilo 
yn  sicr  o  fod  jm  egwyddor  Feiblaidd.  Oni  buasai  cynildeb  Joseph,  buasai 
preswylwyr  yr  Aipht  a  Chanaan  wedi  meirw  o  newyn.  Y  mae  y  dyu  ieuanc 
sydd  yn  dechreu  cynilo  swllt  yr  wythnos  yn  ugain  oed,  j-n  sicrhau  iddo  ei  hun 
ddau  cant  o  bunau  pan  yn  driugain.  V  mae  pob  swm  a  osodir  aUau  am  bum' 
punt  o  interest  {compound),  yn  dybki  ei  hun  yn  mhen  pedair  blj-nodd  ar  ddeg. 

Y  mae  arian  fel  coed,  pan  wtdi  eu  planu  yn  dda,  yn  tyfu  o  honynt  eu  hunain. 
Kid  ydyw  yn  ddigon  i  benteuhi  fod  j-n  peithyn  i  glwb,  er  fod  hyny  yn  dda, 
rhj'dd  hynj'  help  iddo  ef  pan  yn  afiach,  ond  dylai  fod  ganddo  ychydig  yn  j-  banc 
cj'nilo,  ar  gjfer  afiechyd  ei  bJant  neu  ei  deulu,  neu  ar  gyfer  dydd  du  a  thywyll 
ar  fasnach,  fel  j'  presenoL  Y  mae  y  peth  yn  bosibl  i  bawb;  j'  mao  Uafurwyr 
ar  stàd  Syr  Baldwin  Leighton,  heb  enill  ond  un  swUt  ar  ddeg  yr  wythnos,  a 
chanddynt  oOp.,  a  lOOp.,  j'u  j'  banc.  Pobl  gynil  iawn  oeddynt  yr  hen  Gj'mry,  a 
phe  buasai  gweithwyr  j-r  oes  hon  yn  byw  yn  debj'g  iddynt,  buasenl^yn  dj'fod 
yn  capitalists  eu  hunain,  ac  yn  gallu  hawlio  yn  y  ft'ordd  oreu,  y  prisoedd  uchaf 


4  CYMRTJ  FYDD. 

am  eu  llafur  caled.  Adioddir  fod  y  diweddar  Syr  Robert  Vaughan,  o  Nannau, 
yn  nghyda  rhai  boneddwyr  eraill,  allan  yn  saethii  adar.  Yn  ngwres  y  difyrwch 
aethant  lawcr  yn  mhellach  nag  y  bwriadont,  a  chawsant  eu  hunaia  mewn  lle 
anial  a  mynyddig  yn  Meirionydd.  Pan  ar  newynu,  cyflymasant  at  yr  unig 
ffermdy  bychan  oedd  yn  y  golwg,  a  gofynasant  i  eneth  dair  ar  ddeg  oed,  oedd  yn 
gwylio  y  ty,  am  ychydig  Ìuniaeth.  Dygodd  yr  ensth  iddynt  lonaid  Uostr  o  laeth 
enwyn  a  dai-n  o  dorth  haidd  ddu  iawn,  heb  wj'bod  dim  pwy  oedd  yr  ymwelwyr. 
Gofynodd  Syr  Eobert,  "  Ai  nid  ocdd  dim  ymenyn  yn  y  ty  ?"  Atebodd  jr  eneth, 
"fod,  ond  nad  oeddynt  i  fwyta  dim  o'r  ym^ayn,  ond  ar  y  Sabbath."  Ond 
penderfynodd  nn  o'r  boneddwyr  ymwthio  i'r  Uaethdy  i  chwilio  am  yr  ymenj-n  ; 
gyda  hynj',  dyma'r  bachgen  byciian  oedd  wedi  ei  adael  gyda  ei  chwaer  i  ofalu 
am  y  ty  yn  absenoldeb  eu  rhieni,  yn  gafael  yn  y  rhaw,  ac  yn  bygwth  taraw  y 
cyntaf  a  gyffyrddai  à'r  ymenyu.  "  Peidiwch,"  meddai  y  gwi-on  ieuanc,  "  oblegid 
y  mae'n  rhaid  i  ni  gadw  yr  ymenyn  oll  i'w  werthu,  er  cael  arian  i  dalu  yr 
ardreth  i  Sj-r  Robert  Vaughan."  Dywedir  fod  Syr  Eobert,  dranoeth,  wedi 
gorchymyn  gostwng  rheut  y  fferm  hono  yn  agos  i'r  haner.  Yr  ydym  yn  gwybod 
nad  oes  gweithwyr  tebyg  i  rai  Cymru  yn  Mhrydain,  ond  yr  ydym  am  eu  cael  yn 
rhagorach  fyth  trwy  arfer  mwy  o  gyniideb  a  darbodaeth,  er  eu  mwyn  eu  hunain 
a'u  teuluoedd. 

II.  Cymrii  Fijdd  yn  ei  rJiagolyfjon  a'/  manteision. — 1.  Bydd  yn  fantais  fawr 
i'n  g^'vr  ieuainc  gael  cychwyn  yn  mrwydr  bywyd  ar  yr  un  tir  a'r  Albanwr,  y 
Gwyddel,  a'r  Sais,  oblegid  deall  o  honyut  yr  un  iaith.  Y  mae  llawer  Cymro 
talentog  wedi  gorfod  teimlo  drwy  ei  oos  o  herwydd  ei  anfedrusrwj-dd  i  arfer  j-r 
iaith  Seisnig.  Pe  buasai  "  Y  Gohebydd"  gynt  yn  gallu  ysgrifenu  yn  Saesneg 
fel  yn  Gymraeg,  ni  buasai  raid  i  Mr.  Morley  ei  gynorthwyo  i  fyned  i  Mentone. 
Gallasai  hawlio  cyflog  yn  marchnad  fawr  y  byd.  Po  buasai  y  Cymro  athrylith- 
fawr,  Lewis  Morris,  yn  cyfansoddi  ei  "  Epic  of  Hades,"  yn  nghyda'i  "  Songs  of 
two  "Worlds,"  yn  yr  iaith  Gymraeg,  er  cael  o  honynt  eu  cyfieithu  i'r  Saesoneg, 
buasai  y  beirniaid  yn  barod  i  ofyu  yn  amheus,  "  A  ddiciion  dim  da  ddyfod  o 
Nazareth  barddoniaeth  Gymrei^  ?"  ac  ni  soniasai  neb  am  dano  fel  bardd  breiniol 
y  dyfodol.  Ond  trwy  gael  o  hono  freintiau  Prifysgol,  a  chanu  yn  iaith  adna- 
byddus  yr  holl  fyd,  y  mae  wedi  gwneuthur  iddo  ei  hun  enw  cyfled  a'r  ddaear,  ac 
wedi  sicrhau  cynulieidfa  o  ddarllenwyr  i'w  puro  a'u  dyrchafu,  gwerth  byw  er 
mwyn  dylanwadu  arni  er  daioni.  Gwasanaethed  y  ddwy  engraifit  hyn,  er 
dangos  yr  anfaatais  o  gyfansoddi  yn  iaith  "  Cymru  fu,"  a'r  fantais  annrhaethol 
o  allu  dwyn  cynyrch  y  meddwl  i  i'archnad  fawr  y  byd  gwareiddiedig.  Y  mae  y 
ProfTeswr  John  Èhys,  ac  craill  o  fechgyn  "  Cymru  Fydd,"  yn  dringo  grisiau  y 
gwahanol  wybodaethau,  fel  cydymgeiswyr  llwyddianus  à'r  goreuon  o  feib 
Lloegr,  am  eu  bod  yn  cychwyn  ar  yr  un  tir,  ac  yn  cyfranogi  o  fanteision  yr  un 
Prifysgolion.  Ehodder  haner  can'  mlyncdd  i  feibion  Cymru  Pj'dd,  ac  yr  ydj'm 
yn  sicr  na  eill  yr  un  Arglwydd  Aberdar,  erbyn  hyny,  wadu  na  fagodd  Cymru  ei 
dynion  mawr.  Er  hoU  fanteision  crefyddol  yr  hen  iaith,  y  mae  wedi  cornolu 
athrylith  a  thalent  ei  meibion,  ac  wedi  eu  cau  allan  o  gydj'mgeisiaeth  deg  à 
meibion  eraiU  y  deyrnas.  Ond  o  hyn  allan,  bydd  marchnad  y  bj'd  yn  agored  i 
bob  dawn  a  thalent,  pob  medr  a  dysg,  i^ob  gallu  ac  athrylith  yn  ein  plith.  Y 
mae  y  Prifj-sgolion  yn  agored  i'r  YmneiUduwr,  a  thrwyddynt  hwy  y  mae  holl 
safleoedd  a  swydJau  urddasol  y  deyraas  yn  agored  i'r  Cymro  penderfynol  a  fyn 
eniU  y  llawryf .  Er  fj'  mod  yn  Gymro  o  waed  coch  cyfa',  ac  er  fy  mod  yn  fyw 
i'n  hoU  beryglon  oddiwrtti  lenyddiaeth  Seisnig,  eto,  ag  ystyried  y  manteision  a'r 
anfanteision,  gallaf  sicrhau  fy  mod  yn  barod  i  groesawu  y  dydd  y  bydd  pob  llanc 
a  Uances  drwj^  fy  hoQ  wlad  yn  abl  i  ddeall,  darllen,  ac  ymddyddan  yn  yr  iaith 
Seisnig ;  y  mae  cariad  llawer  at  yr  hen  Omeraeg  yn  llawn  cymaiut  er  gallu  gwneud 
hyn  oìi,  ac  y  maent  yn  casau  jìob  Dic  Shon  Dafyddiaeth  à'u  hoU  galon.  Gallant 
ddweyd  gydag  Emrys :  — 

"  Mao  y  gwr  11  wm  o  gariad  — n.i  hoffa 
Amddiffyn  ei  fam-wlad  "r 
Marw  yw  ei  gj'meriad, 
A'i  ddu  fron  sy'n  nawdd  i  frad." 

Ond  gallant  ychwanegu  gyda'r  un  barid,  pan  yn  cyfeirio  at  Gymru  yn  coili  ei 
hannibj'niaeth  : — 

"  Ond,  nid  oes  yn  cin  hoos  ni  |  Ein  colled,  cr  dyfned  oedd, 

"NVr  gàr  i'w  wlad  ragori,  1  A  wnai  les  mown  ol-oesoedd  ; 

A  dd'wed  mai  aflwydd  ydyw  Eiiill  oedd  coUod  ini, 

I'r  ddwy  wkd  fad  i  gyd-fyw:  |  Enill  ein  braint  j-n  lle'n  bri.'* 


CYMRU     FYDD.  0 

2.  ByJd  deall  yv  iaith  Soisnig  yn  gynorthwy  nid  bychan  i'n  hoU  etholwyr  i 
gymeryd  rhan  ddeallus  yn  ngwleidyddiaeth  y  deyrnas.  Nid  ydyni  wrth 
ddywedj'd  hyn  yn  uicddwl  bychauu  dylanwad  y  newyildiaduron  a'r  cyhoeddiad- 
au  Oymreig  :  ua,  y  maeut  yn  gwueuthur  gwaith  rhagorol.  Ond  nis  gellir  deall 
areithiwr  i'el  Ghidstone  heb  ddeall  ei  iaith ;  a  mantais  fawr  ydyw,  nid  byw  ar 
gyfieithiadau,  ond  darllen  y  syuiadau  a'r  mesurau  yn  iaith  y  wladwriaeth  ei  hun. 
Ni  fu  adeg  erioed  pan  yr  oedd  gwell  cyfleusdra,  na  mwy  o  alw  am  f'yddin  ddewr 
o  wyr  ieuainc  deallus  i  arwain  trefydd  Cymru  mewn  materiou  gwladwriaethol. 
Y  mao  gwir  augen  aui  ddyuion  o  argyhooddiadau  dyfnion  a  difrifol.  Y  mao  ein 
trefydd  yn  cynwys  gormod  o  hiwer  o  ddynion  ar  euw  llhyddfrydwyr,  sydd  yn 
gwueuthur  yr  oll  a  allaut  i  ladd  pob  cydweithrediad  a  wna  llhyddfrydiaeth  yu 
allu  anorchfygol.  Y  mae  yn  bryd  beUach  i  Gymru  Fydd  droi  allan  wyr  ieuainc 
deallus,  yu  gwybod  haues  tadau  YmneiUduaeth,  a  gwerth  ein  rhyddid;  ua 
fyuaut  eu  hutlo  gau  Ryddfrydwyr  ydyut  bob  amser  yn  ymholi  beth  fydd  dylan- 
wad  yr  oU  a  wnaut  ar  eu  masuach  a'u  haiugylchiadau  persouol ;  gwyr  ieuainc  a 
fynaut  arweiuwyr  yu  astudio  lles  y  wlad,  lles  y  lluaws,  a  hyny  yn  y  pen  draw 
fydd  eu  lles  eu  hunain.  Y  mae  ein  dyfodol  yn  ngwlad  y  mynyddoedd  yn  llaw 
"  Cymru  Fydd:"  a  phe  penderfynai  gwyr  ieuainc  pob  tref  yn  Nghymi-u  i  hawlio 
difrifoldeb  mewn  dyniou  yn  uglyu  à  materiou  gwladol,  ac  i  beuderfynu  ua 
fynant  eu  twyllo  a'u  camarwain  o'hyu  alhin,  byddai  hyu  yn  gyfuod  uewydd  yu 
haues  dyhmwad  eiu  gwlad  ar  faru  y  Senedd.  Gwyr  ieuainc  sydd  i  achub  y  wlad 
o  afael  pob  diuj-str  sydd  yn  ei  bygwth.  Y  mae'r  heu  wedi  cyuefino  à'i  ffyrdd, 
wedi  myned  i  rigolau  hen  arferion,  ac  anmhosibl  ydyw  eu  cael  oddiyno,  felly 
"CymruFydd"  sj'dd  i  achub  y  wkd  rhag  meddwdod,  trwy  beidio  syrthio  i'r 
arferiad  o  ymyfed,  a  iSurfio  blys  at  ddiodydd  meddwol ;  "  Cymru  Fj'dd  "  sydd  i 
achub  Prydain  yn  wladol  o  ddwylaw  y  gelyuion  a  fynant  andwyo  ei  ffurf- 
lywodraeth  oreu  yn  y  byd,  a  fynaut  ladd  ei  dylauwad  tramor,  a  dinystrio  ei 
masnach  cartrefol;  gwyr  ieuainc  "  Cymru  Fydd  "  sj'dd  i  achub  ein  gwlad,  yn 
foesol  a  chrefyddol,  trwy  osod  eu  gwyuebau  fel  callestr  yn  erbyn  y  llygredig- 
aethau  sydd  yu  bwyta  nerth  a  difa  cryfder  gwledydd  eraill. 

Oud  beth  am  ragolygon  crefyddol  "CymruFydd?"  Y  mae  hyny  eto  yn 
ymddibynu  aruom  ui ;  os  ceisiwu  ni  ffurfio  castell  arall,  ac  encilio  tu  fewn  i'r 
rhagfur  aughriitionogol — "  Ai  ceidwad  fy  mrawd  ydwyf  fi?"  gyda  golwg  ar  y 
Saeson  a  ddylifant  i'u  gwlad,  y  mae  felly  oes  ddu,  dywyll,  o  flaeu  Cymru  mewn 
ystyr  grefyddol.  Ond  os  daugoswn  ui  ran  fechan  o'r  aberth  a  ddaugosodd  ein 
tadau  er  efengyleiddio  ein  gwlad  ar  y  dechreu,  i'w  chaiw  rhag  syrthio  yn  ol  i 
baganiaeth  eto,  fe  fydd  Cymru  Fydd  yu  wlad  grefyddol,  uchel  ei  moesau. 
Ysbryd  Cain  sydd  yn  dywedyd,  ' '  Gadawer  i'r  Saesou  of alu  am  addoldai  iddyut  eu 
hunain."  Beth  os  na  wnant  ?  Yna  bydd  eu  dylanwad  yn  rhwyra  o  anghrefyddoli 
ein  gwlad,  o  ddylauwadu  yn  niweidiol  ar  ein  plaut  a'n  pobl  ieuainc ;  ac  fel  y 
mae  mynyddoedd  o  rew  yu  oeri  yr  awyr  am  filldiroedd,  bydd  preseuoldeb  cynifer 
o  Saeson  heb  fod  yn  addolwyr,  yn  rhwyui  o  oeri  ein  sel  a'n  gwres  crefyddol,  yn 
unig  am  eu  bod  yma  yu  ein  plith,  heb  ddarpariaeth  grefyddol  ar  eu  cyfer.  Yn 
sicr,  y  fìordd  arall  ydyw  y  ddiogelaf,  a'r  unig  Iwybr  eydd  yn  gyson  à'u  crefydd, 
sef  gwneud  yr  oll  sydd  yn  eiu  cyrhaedd  i  sicrhau  y  bydd  pob  Sais  a  ddaw  i'n 
gwlad  yn  addolwr  yr  uu  i)uw  a  ninau.  Nid  oes  eisiau  i'r  Cymry  golli  eu  neill- 
duoliou  crefyddol  wrth  wneud  hyn.  Nid  oes  eisieu  iddyut,  y  Iluaws,  i  adael  eu 
haddoldai  Cymreig.  Nid  oes  augeu  ychwaith  i'r  rhai  a  ymunaut  à'r  achosion 
Seisuig  i  golb  yr  heu  hwyl  a'r  gwres  Cymreig  wrth  addoli.  Ffoliueb  ydyw 
ceisio  difodi  ueiUduoIiou  uurhyw  genedl,  ac  ni  ddylai  y  Cymry  byth  geisio  troi 
yn  Saeson  fel  addolwyr ;  na  phregethwyr  Cymreig  i  ymorchestu  i  bregethu  yn 
oer  a  difywyd,  am  eu  bod  yu  tybied  mai  felly  y  dylid  pregethu  Saesueg.  Y  mae 
gwaith  Duw  yn  Ilawn  amrywiaeth,  fel  y  dywedodd  Mr.  Ishmael  Jones,  "  Nid 
crèu  gardd  gwr  boneddig,  a  phob  gwely  wedi  ei  fesur  allau  yr  uu  fath,  y  bydd 
Duw,  oud  crèu  sir  Gaeruarfou  yn  fyuyddoedd,  Ilynoedd,  creigiau,  ac  aberoedd, — 
pob  amry wiaeth,  amrywiaeth  dwyfol."  Paham  y  rhaid  i'r  Cymry  geisio  bod  fel 
y  Saeson  ?  Crefydd  sydd  wedi  bod  y  fendith  fwyaf  i  Gyuu'u,  ac  na  thywyued 
yr  haul  ar  y  dydd  pan  tj'dd  pregethwyr  Cymru  wedi  colli  eu  haugerddoldeb,  uac 
addoliadau  Cymru  wedi  coUi  eu  gwres,  nac  eglwysi  Cymru  wedi  colli  eu  hiraeth 
a'u  gweddiau  am  dywalltiadau  anghyfì'rediu  o'r  Ysbryd  Glan.  Arosed  yn  wiad 
y  diwygiadau  crefyddol,  yn  wlad  Ilawn  cariad  at  yr  efengyl,  ac  yna  daw 
"  Cymru  lan"  yn  lanach,  a  geill  y  Breuin  lesu  ddweyd  uwchben  "  Cj'mru 
Fydd," — "  Y  pethau  cyntaf  a  aeth  heibio ;  wele,  yr  wyf  yn  gwneuthur  pob  peth 
yn  newydd." 

E,  Herbeu  Evaxs, 


YParch.  D.  SAUNDERS,  D.D. :   NODION  COFFADWPJAETHOL. 

"  His  memory  long  wiU  live  alone 
In  all  our  hearts,  as  mournful  light 
That  broods  above  the  fallen  sun, 
And  dwells  in  heaven  half  the  night.  ' — Tciinì/son. 

PaN  ofynodd  Golygydd  y  Geninen  i  ni  ysgrifenu  ychydig  nodion  am  y 
diweddar  Dr.  Saun'ders,  nis  gallem  ymattal,  oherwydd  nid  oes  odid  i  'bregethwr, 
gan  nad  o  ba  enwad  y  lao,  nad  oes  ganddo  ryw  argrafRadau,  ie,  dyfnion  hefyd, 
am  ymadawiad  y  fath  bregethwr,  a  chan  lawer  ohonom  deimlad  o  chwithdod, 
fel  Ìiiraeth  plant  ar  ol  tad,  oherwydd  ei  golli.  Ond  hoffem  i  bawb  ddeall  mai 
argraffiadau  cyntaf  ar  ol  ymadawiad  mawr  ydy w  y  sylwadau  hyn,  ac  nid  unrhy  w 
vmo-ais  i  geisio  desgrifio  na  dadelfenu  y  cymeriad.  Bu  Tennyson  farw  yn 
Lloegr  a  Dr.  Sauncìers  farw  yn  Nghymru  tua'r  un  adeg;  a  daeth  y  ddwy 
farwolaeth  a'r  geiriau  uchod  o  eiddo  bardd  yr  "/;t  Memortum"  yn  fyw  iawn  i'n 
meddwl.  A  phaham  lai  ?  Onid  Dr.  Saiinders,  i  fesur  mawr,  oedd  Tennyson  y 
pwlpud  Cymreig  ?  Ceid  yr  un  cyfuniad  o  athrouiaoth  a  thlysni, — sylwadaoth 
ar  ddynion  ac  ar  natur,  — ac,  yn  neillduol,  yr  un  cydymdeimkd  à'r  ysprydol,  yn 
nodweddu  pregethu  y  naill,  ac  yn  ihedeg  drwy  faidJoniaeth  y  llall. 

Daeth  y  gydmariaeth  sydd  yn  y  llineUau  prydferth  a  ddodasom  uwchben  yr 
ysgrif  hon  i'n  meddwl  yn  fynych  y  dyddiau  diweddaf.  Ar  ryw  hwyrddydd  o 
haf  hir  felyn  tesog  y  mae  yr  haul,  yn  gynt  na  phryd,  megis,  yn  suddo  islaw  y 
gorwel;  ac  wedi  ei  goUi,  am  amser,  nid  oes  ond  efe  yn  llenwi  eich  golygfa  yn 
mhob  raan.  lè,  hyd  jm  nod  pe  cauech  eich  llygaid,  ni  byddai  yno  ond  ad- 
lewyrchiad  y  beien  fawreddog  o  dàn,  fyddech  uewydd  golli,  yn  fflamio  yn  y 
tywyllwch  o  dan  eich  amrantau.  Nid  ydych  mewn  tymher,  y  piyd  hwnw,  i 
geisìo  dadelfenu  ei  oleuni,  ond  yn  hytrach  i  gwyno  eich  coUed  ar  ei  ol.  Mae  y 
goleuad  fu  yn  Uywodraethu  eich  dydd  wedi  ei  golli ;  ac  y  mae  yr  adgof  am  ei 
ymadawiad  fel  "  goleuni  trist "  yu  llenwi  eich  ffurfafen  am  "  haner  y  nos." 
Amser  gwael  f  yddai  hwnw  i  chwi  i  droi  yn  seryddwr  :  rhaid  i  chwi  aros  enyd  yn 
mhellach  cyn  y  gellwch,  mewn  hamddon,  efrydu  hanes  yr  haul.  Pelly  ninau, 
yn  y  tudalenau  canlynol  ;  y  mae  yr  adgof  am  yr  un  a  "fu  yn  Uenwi  pwlpudau 
ein  cymanfaoodd  a'n  cyfarfodydd  pregethu,  yn  ddigon  byw  i  gynyrchu  anjraff- 
'iadau,  a  nemawr  ddim  arall.  Caiff  y  byw-graffydd,  mewn  gwaed  oer,  roi  y 
dyddiadau  a'r  Ifeithiau,  dadelfenu  cymeriad  y  pregethwr,  ac  oh-hain  teithi  ei 
feddwl;  digon  i  ni  fydd  edrych  ar  y  goleuni  trist,— olion  ci  ymadawiad  sydd,  hyd 
yma,  yn  rhyw  araf  hofran  uwch  ein  pen,  nes  lleuwi  oin  tìurfafen  fechan. 
Ohwilio  am  dano  yr  ydym  yn  mhob  man.  Gwoled  ei  ddelw,  rajgis,  yn  mhob 
cyfeiriad,  gan  ei'fod  wedi  suddo  mor  ddwfn  i'n  Uygaid.  Dychmygu  fel  y 
buasai  yn  gweithredu  yn  yr  amgylchiad  hwn,  fel  y  buasai  yn  pregethu  yn  y 
gymanfa  acw,  a  meddwl  fel  y  buasai  yn  addurno  ein  cyfarfodydd  pregethu,  ac 
yn  rhoddi  y  fath  foddlonrwydd  i'r  cynnulleidfaoedd. 

Y  mae  hi  yn  amser  rhyfedd  ar  gyfundebau  crefyddol  Cymru  y  dyddiau  hyn. 
Tybed  ein  bod  yn  ei  osod  at  ein  calonau  yu  briodol  ?  Daw  geiriau  Esaiah  yn 
fyw  iawn  i'r  moddwl :  "  Darfu  am  y  cyfiawn,  ac  nid  esyd  neb  at  ei  galon  ;  a'r 
gwyr  trugarog  a  gymerir  ymaith,  heb  neb  yn  deall  mai  o  flaen  drygfj'd  y 
cymerir  y  cyfiawn  ymaith.  Efe  a  à  i  dangnofedd ;  hwy  a  orjAwysant  yn  eu 
hystafelloedd,"  &c.  Y  fath  gyferbyniad,  onide  1  Bydd  efe  yn  gorphwys  yn 
ystafell  tangnefedd,  tra  y  rhài  a  adawyd  yn  gorfod  wynebu  y  dymhestl  eu 
Ìiunain,  a  hyny  oherwydd  diystyru  rhybuddion  eu  flyddloniaid.  Mae  wedi 
myned  yn  hen  ddywodiad  ystrydebol  genym,  ar  ddcchreu  pob  galargerdd,  ac  ar 
drothwy  pob  ysgrif  goffa,  ì'od  y  cedyrn  yn  cwympo,  a  bod  y  gwylwyr  yn  cael  eu 
cymoryd  ymaith  oddiar  f uriau  Seion  ;  ond  a  fu  adeg  erioed  yn  hanes  cyfundebau 
crofyddol  ein  gwlad  ag  y  raae  cynifer  yn  colli  mor  agos  at  eu  gilydd  ?  A  f  u 
ado"-  erioed  anhawddach  hebgor  dynion  o  neith  a  phrofiad  ?  llwyrach  nad 
ydyw  ond  cydgyfarfyddiad  cyffredin  mewn  rhagluniaeth  ;  oud  yn  sicr  dylai  beri 
i  galonau  bryderu.  Sonir  am  rywrai,  ar  y  rhai  y  daoth  terfi/naa  yr  oesoedd ; 
rhaid  i'r  ocsDodd  derfynu  yn  rhywle,  ac  foallai  mai  nyni  ydynt  y  rhai  hyny. 
"  Arwydd  ydyw  fod  Duw  yn  golygu  rhyfel,"  ebo  Matthew  Ueury,  yn  ei  ddull 
cwta,  awgrymiadol  ei  hunan,  "  pan  y  mae  yu  galw  adref  ei  lysgenadon."  _  Wele 
un  o'r  rhai'anhawddaf  ei  hebgor  wedi  myned  I  Gallwn  ddweyd,  ar  ol  ei  golli, 
fel  y  Carthaginuaid  ar  ol  colli'ilannibal,  y  bydd  yu  chwith  i  ni  am  dano  yn  nydd 
y  f rwydr.      Pan  y  cryfhii  y  rhyfel  yn  Nghymru,  rhwng  crefydd  ag  anmheuaeth 


Y    PARCH.   D.    SATJNDERS,    D.D.  7 

a  byflolrwydd  yr  oos,  cawn  (loimlo  eiii  bod  wodi  colli  ua  oodd  "fol  dong  mil 
ohouom  ni." 

Yv  oedd  Dr.  Saunders  yn  brer/ethwr  ;  ac  fel  pregethwr  y  saif  byth  yn  moddwl 
Cymru.  G^naeth  gymiint  a  neb  i  gadw  i  fynu  y  gwertli  a  roddir  ar  breg.ithu 
yn  ein  gwlad.  Cofior  nad  oss  dim  a  geidw  i  fyuu  safon  gweinidogaeth  yr 
Efengyl  mewn  gwlad  ond  tò  o  bregethwyr  cwbl  ymroddodig  i'w  gwtiith,  a'u 
hymroldiàd  yn  fedr  yn  y  gwaitli.  Eiddigeddai  efe  dro.:i  hyn.  Ai  nid  oes  borygl 
i  "hyuyna  fyned  o  g^of  y  dyddiau  hyn  ?  Ai  nid  oes  borygl  i  bethau  yngìyn 
wrth  bregethu,  yn  boll  nea  agos,  lyncu  y  pregethu  o'r  golwg  ?  "  Nid  cymhosar 
i  ni,"  ebai  yr  apostolion,  "  adael  Grair  Daw,  a  gwasanaothu  byrddau."  Y 
mae  ambell  i  bregethwr,  ysywaoth,  y  dyddiau  hyn,  wodi  myned  yn  goes 
i  bob  bwrdd,  hyd  nes  nad  oOs  ganddo  goos  i  sefyll  arni  yn  y  pwlpud. 
"  Eithr  ni  a  barhawn,"  ebynt  hwy,  "  mewu  gweddi  a  gweinidogaeth  y  gair  ;  " 
a  dyna  yr  adeg  yr  oeddynt  yu  gwoddio  ues  ysgwyd  carcharau,  a  phregethu  nes 
cynhyrfu  dinasoedd  a^synagogau.  Pan  yn  cychwyn  ei  weinidogaeth,  cafodd 
Dr.  Saunders  y  pwlpud  Oymreig  mewn  safle  urddasol,  ac  fo  wnaeth  lawor  er 
cadw  pregethu  yn  orachaf  fel  rhau  o  waith  gweiuidog  yr  Efongyl.  Cyssegrodd 
ei  oes  i'r  pwlpud,  Ilauwodd  ef  gydag  urddas,  a  bu  farw  fel  tywysog  ynddo.  -Nis 
gallwn  ddirnad  y  fath  effaith  a  garia  hyn  ar  feddyliau  eraill.  Y  niae  yn  ddrwg 
genym  weled  tuedd  mown  rhai  i  wueyd  carreg  lam  o'r  pwlpud  i  esgyn  at 
rywbeth  sydd,  ija  ea  brijd  hwy,  yn  uwch  na  phregethu.  Drwg  genym  hefyd 
welei  oraiÙ  yn  tybied  pregothu  yn  beth  mor  hawdd  nes  anghofio  Ilafur  ar  gyfer 
y  pwlpud.  Digon  diflas  ydyw  deall  fod  rhai  gwyr  ieuaingc,  er  gosod  allan  eu 
talontau  disglaer  eu  huuain,  yn  ceisio  dangos  pa  mor  hawdd  iddynt  hwij,  bid 
sicr,  ydyw  Ilafur  y  pwlpud.  Ymffrostiant  uiewn  mor  Ileied  o  amser  y  gallant 
gynyrchu  y  pethau  a  alwant  yn  bregethau  ;  nid  ydynt  hwy  byth  yn  cj'-meryd  y 
drafferth  o'u  hysgrifeuu,  ac  nid  ydyut  byth  yu  rhoi  uomawr  o  amser  atynt ! 
Ilawdd  cyfausoddi  pregethau  !  Ydyw,  yn  hawdd  gwneyd  pethau,  pau  y'u 
hysgrifeuir  nas  gellir  eu  darllen,  a  phan  y'u  traddodir  nas  gellir  eu  gwraudaw. 
Ond  y  nwyddau  a  alwu  ni  yn  bregethau,  à  swm  dirfawr  o  lafur  y  mae  y  dyniou 
a'u  prfgethant  wedi  eu  cynyrchu.  Ai  hawdd  ydoedd  cynyrchu  meddyliau 
fel  yr  eiddo  yr  Esgob  Bntlor  ?  ac  mewu  pregethau  y  corfforwyd  y  rhai  hyn)'. 
Ai  heb  lafur  y  gallai  Robert  Hall  gynyrchu  y  syuiadau  dyrchafedig,  y  ffigyrau 
clasurol,  a'r  delweddau  mawreddog,  a  geir  yn  ei  bregethau  ?  Pregethau  seryddol 
ydoedd  un  o  gamp-weithiau  Dr.  Chalmors.  Y  mae  61  pob  peth,  ond  segurdod 
meddwl,  ar  bregethau  gorffenedig  Heury  Eees.  Ilawdd  hefyd  i  brogethwr  ydyw 
ffwdanu  gyda  phob  poth,  a  rhoi  gwehiliou  ei  allu  a'i  daleut  i'r  pwlpud ;  gwasgar 
ei  yni  yn  mhob  man,  nes  gwanychu  ei  hunan  yn  yr  unig  f an  y  dylai  fod  yn 
gryf,  sef  yn  y  pwlpud.  Temtir  y  dyniou  goreu  yn  fynych  i  roddi  i  gyuadleddau 
a  phwyllgorau  yr  hyn  a  fwriadwyd  i'r  pwlpucl.  Ymgroesai  yr  euwog  E.  W. 
Eobeitson,  yn  anad  unrhyw  beth,  rhag  bod  yn  ddim  ond  pot  pupur  i  roi  blas  i 
archwaeth  atìach  pobl  Brighton  ar  bob  peth,  "  /  would  to  God  I  were  not  a  mere 
pejiper-cruet  to  give  relish  to  theijul'ite  o/  the  Briyhtvnians."  Dywedai  athrawon 
un  o  golegau  cyfundebol  Cymiu  wrthyf,  yn  ddiweddar,  fod  eglwysi  wrth  ym- 
ofyn  am  weinidogion  iddynt,  yn  rhoddi  i  lawr,  fel  un  o'u  hammodau  arbenig,  eu 
bod  yn  alluog  i  ddysgu  Tonic  solffa  !  Mae  hyn  yn  ddiau  yn  rhagorol  yn  ei  le  : 
a  da  fyddai  cael  y  gweinidog  yn  ddyn  llawn  yn  mliob  peth  :  ond  os  treuUa  ei 
amser  i  wneyd  pob  peth  i  bawb,  ac  ymfoddloni  i  fod  yn  eiddil  IIo  y  dylai  fod  yn 
gawr,  y  mae  dydd  drwg  o  flaen  cyfundebau  crefyddol  Cymru.  Ugain  mlynodd 
o  bregethu  Uegach,  diafael,  a  suddai  y  cyfuudeb  mwyaf  Ilwyddiaunus  sydd  yn 
Nghymru.  Prif  wera  bywyd  Dr.  Sauudors,  pa  fodd  bynag,  ydoedd  mai  y 
pwlpud  sydd  i  fod  yn  oruchaf :  a  dyma'r  paham  yr  ydwyf  yu  cymeryd  cymaint 
o  ofod  i  gyfeirio  at  hynyma.  Yr  oedd  ei  deyrngarwch  i"r  pwlpud  yn  ddideifyn. 
Ni  ddygwyddais  i  erioed  ei  weled  mewn  na  phwyllgor  na  chynadledd.  Mi 
dybiwu,  oddiwrth  rai  o'r  sylwadau  coffadwriaethol  a  ysgrifenwyd  wedi  ei  farw, 
gau  rai  a'i  hadwaenent  ef  yn  y  cylchoedd  hyny,  nad  ydoedd  efe  nemawr  yn  ei 
elfen  yno;  eithr,  fel  y  dywed  Milton  : — 

"  His  gkntship     .     .     .     somewhat  crestfallen, 
Stalking  with  less  unconscionahle  strides." 

Ond  yn  ei  bwlpud,  fel  breniu  ar  ei  orsedd,  y  gwelais  i  ef  bob  amser ;  a  da  genyf 
hyny  eibyn  hyu.  Yuo  yr  ydoedd  megis  tywysog  yn  mhlith  Uu.  Megis  y 
dywedir  fod  Sponser  yn  fardd  i  feirdd,  felly  gellir  dyweyd  ei  fod  yntau  yn 
bregethwr  i  bregethwyr.  Yr  oedd  ei  weiuidogaeth,  bob  amser,  yn  ysprydol- 
iaeth.  Dygai  chwi  i  hoffi  y  pwngc,  ac  ond  odid,  i  geisio  cyfansoddi  i^regeth  eich 
hunan  arno.     Galwai  y  Breuin  Siarl,  Isaac  Barrow,  yn  bregethwr  anheg— i/ie 


8  Y  I>ARCn.   D.    SAT7NDEES,    D.D. 

unfuir  preachcr,  oherwydd  eì  fod  yn  dweyd  pob  peth  oedd  iV  ddweyd,  ar  bol) 
testyn, — j^n  ei  ddyrnu  allan  yn  llwyr  i'r  ùs  ac  i'r  gwellt.  Pell  iawn  oddiwrth 
hyny  ydoedd  Dr.  Saunders :  gwnelai  destynau  yn  fyth-gofiadwy  i  chwi ;  ond 
gwnelai  i  ddyu  eu  caru,  ac  ymhyfrydu  ynddynt.  Y  mae  adnod  o  destyn, 
dau  law  ambell  bregethwr,  fel  mwngliwdd — dini  ond  rhyw  gyfran  o'r 
fettel  werthfawr  ynddi,  ac  yntau,  y  pregethwr,  fel  wedi  cymeryd  hawl  arno  ;  ac 
nid  oes  neb  arall  i'w  weithio  mwy.  Oud  y  mae  y  testyn,  dan  hiw  pregethwr 
arall,  fel  ffynou  fawr,  yn  bwrw  aUan  ei  gofer  peraidd,  ac  yu  agored  i  bawb. 
Mae  un  yn  dangos  mor  ddihysb;^  ddol  ydyw  gallu  y  pregethwr  ;  dengj'S  y  llall 
mor  ddihysbydd'ydyw  cynwys"  y  teslyu.  Perthynai  L)r.  Sauuders  i'r  dosbartli 
diweddaf ;  ymagorai  g(;lygfeydd  èaLg  ar  bob  Uaw  i  chwi,  wrth  iddo  fyned  yn 
mlaen;  a  themtid  dyn  weithiau  i  fyued  i  roi  tro  ar  hyd-ddynt.  Fel  hyn  yr 
ysgrifena  un  am  dauo,  ar  ol  ei  farwolaeth — un  oedd  yn  ddiau  yn  gydnabyddus 
àg  ef  yn  un  o  gyfuodau  mwyat  Uafurfawr  ei  fywyd  :— "  Yn  y  pwlpud  y  canol- 
bwyntiai  ei  hoU  aUuoedd  a'i  adnoddau.  Yr  oedd  asbri  pregethu  yr  Efengyl  yn 
ysu  ei  hoU  natur.  Dygai  bob  peth  dan  deyruged  i'w  waith  raawr."  Y  mae  ger 
'fy  mron  hefyd  lythyr  a  dderbyniais  oddiwrth  un  o  weinidogion  craffaf  a 
mwyaf  meddyìgar  y  Methodistiad  Calfinaidd  Cymreig  yn  yr  America, — y  Parch. 
D.  Davies,  M.A.,  Oshkosh,  Wisconsin;  ac  fel  y  canlyn  y  dywed  yntau: — 
"  Mwynheais  ef  yn  hynod  tra  y  bu  yma  gyda  ni— feUy  yn  y  ty,  yn  ogystal  ag 
yn  y  pwlpud.     Bu  ei  ymweHad  àg  America  yn  Ueshad  cyifredinol  i'r  eglwysi. 

Traddododd    14   o   bregethau   anghylfredin   yn  a'r   eglwysi   cyfagos ;    a 

theimUr  fod  yn  hawddach  pregethu  yno  byth  ar  ol  hyny.  Yr  oedd  ei  wrando 
yn  codi  awydd  yn  fy  enaid  am  bregethu  yn  weU.  Mae  yn  drueni  na  bao  yr 
Efengyl  yn  cael  ei  phregethu  yn  fwy  teilwng." 

Perthynai  i  ddosbarth  o  feddyUau  prinion.  Cyfunai  yn  gyfartal  iawn,  mi 
dybiwn,  y  gallu  i  ddadansoddi  a'r  gaUu  i  gyfosod  hefyd.  Anfynych  y  ceid 
mantoUad  gweU  yn  yr  un  meddwl.  Yr  ydoedd  yn  wreiddiol  yn  yr  uu  ystyr  ag 
yr  oedd  yr  yspryd  a  ymsymudai  ar  wyneb  y  trybUth  yu  wreiddiol,  i  ddwjn 
creadigaeth  i  fod  o'r  defnyddiau  oedd  yn  tod  o'r  bUien.  Ac  ni  chawsom  erioed 
ein  siomi  am  greadigaeth  gan  Dr.  Saunders.  Hwyrach  fod  y  gaUu  i  gyfaiui, 
yn  hytrach  na'r  gaUu  i  fanylu,  yn  dyfod  i'r  golwg  yn  fwy  yn  mlynyddoedd 
diweddaf  ei  oes.  Yr  oedd  ganddo  lygad  craff,  yn  cyniwair  i  bob  man,  am 
ddefnyddiau  i'w  ddarlun,  a  Ìlaw  geUydd  i'w  liwio  i  berlfeithrwydd,  a  chalon 
fawr  i  anadlu  bywyd  ynddo  nes  ei  wneyd  yn  beth  byw.  Un  o  brif  elfeuau  ei 
uerth  a'i  boblogrwydd,  fel  pregethwr,  ydoedd  y  gaUu  i  ganfod  cyfaleddau 
{(iiìaldyics),  ac  i  ddefnyddio  cymbariaethau.  Dywed  byw-gralì'ydd  Uenry  Eees 
fod  y  pregethwr  mawr  hwnw  wedi  rhoi  heibio,  at  ddiwedd  ei  oes,  arfor  cymhar- 
iaethau  bron  yn  gwbl :  ond  yr  oeddyut  yn  amUiau  gan  Dr.  Saunders  hyd  y 
diwedd.  Yr  oedd  angerddohwydd  un  ain  ddweyd  yr  Efengyl  yn  peri  iddo 
beidio  eu  defnyddio  ;  tra  yr  oedd  awydd  y  UaU  am  i'r  Efengyl  ddylanwadu  ar 
ddynion  yn  peri  iddo  eu  defnyddio.  Ond  yr  oeddyut  ganddo  ef,  bob  amser, 
"  megis  afalau  aur  mewn  gwaith  arian  cerfiedig."  le,  mewn  "  gwaith,"  cofier. 
Yr  oedd  digon  o  wirionedd  a  chyfanrwydd  yu  y  bregeth  i'w  cadw  yn  eu  lle,  ac 
nid  i  ormesu,  fel  y  gwnant  weithiau,  ar  y  pethau  y  ceisid  eu  dangos  drwyddynt. 
Fe  gofia  ei  wrandawyr  mai  uu  nodwedd  a  ddeuai  i'r  golwg  yn  dra  amlwg  yn  ei 
bregethau  ydoedd  ei  gydymdeimlad  à'r  byd  ysprydol.  Nid  oedd  sylweddau 
mawrion  byd  arall  un  amser  yn  ueppell  o'i  toddwl.  Meddai  gydnawsodd 
neiUduol  à'r  ysi)rydol.  Soniai  wrthyf  yn  un  o'r  ymddiddanion  diweddaf  a 
gefais  gydag  ef,  am  lyfrau  Isaac  Taylor,  gan  ryfeddu  eu  bod  wedi  myned 
gymaint  o  fri  y  dyddiau  hyn.  Dywedai  iddo  ou  hefrydu  yn  drwyadl,  ac 
addunedai  lyned  attynt  drachcfn,  yn  enwedig  y  Satnrclay  Kvcniny,  a'r  Physical 
Theory  of  Aiwther  ùfe.  Ond  pell  iawn  ydoedd  ei  agosiwydd  at  y  byd  ysprydol 
o  sawru  o'r  peth  a  eilw  George  Eliot  yn  otherworhUincss.  liyddai  mor  hawdd  a 
naturiol  iddo  ef  droi  at  Dduw,  a  phethau  ysprydol,  o  ganol  yr  ymddiddan 
mwyaf  cyffredin,  ag  a  fyddai  i  blentyn  bach  droi  at  ei  dad  ar  gauol  chwareu 
diniwed,  ac  edrycli  mewn  cymnuind(-'b  yn  myw  ci  lygaid.  ISlid  anghofiat  y 
rhawg  ei  wrando  yn  pregethu,  flynyddoedd  hiwer  yn  ol,  ar  un  o'i  hofì  byngciau, 
sef  nefoedd  ac  uft'ern  mewn  cgwyddorion.  Egwyddorion  mawrion,  yu  rhedcg 
eu  cwrs  yn  mlacn,  o'r  sefyllfa  hon  i'r  un  ddyfodol,  ydoedd  dcdwyddwch  y  naill, 
a  thrueni  y  Ilall-.  Dailuniai  hwyut  gyda  manylwch  angerddol  Dante,  a  chym- 
mesuredd  mawreddog  Milton.  Yr  oedd  ei  hyawdledd  yn  ysgubol  y  noswaith 
hono.  Ki  bu  ncn^awr  o  iwhwman  i'm  meddwl  i,  drwy  gydol  rhai  dyddiau  ar  ol 
hyny,  eithr  myfyrio  y  fath  lo  ofuadwy  y  rhaid  i  hwnw  fod,  Uc  yr  oedd  Duw 
wedi  hel  hoU   yBgarthion  ei  lywodraeth  iddo,    a'r  fath    eefyllta    ogoneddus 


Y  PARCn.   D.   SAI7NDERS,   D.D.  9 

ydoetld  hono  Ue  yr  oodd  Duw  wedi  casglu  huien  eì  holl  ymerodraeth  ynghyd. 
l)ywed  ei  edmygwyr  wrthyin  mai  syniadaa  y  Uyt'r  a  gyhooddwyd  yn  ddiwoddar 
dan  yr  enw  Nntaral  Lnw  in  tlia  Sjiiritind  Ù'ortd  oeddynt,  yu  cael  cu  pregcthu, 
gan  Gymro,  llyLyddoedd  cyu  bod  y  llyt'r  hwnw  wedi  ei  ysgrifenu.  llawdd 
genyf  gredu  hyny  :  ond  ya  unig  teimlwn  eu  bod  yn  gorwedd  yn  llawer 
esmwythach,  ar  fy  moddwl  i,  yn  mhregeth  Dr.  Saunders  nag  yn  ngosodiadau  y 
llyfr  galluog  hwnw.  O'r  awr  hono  aUan  ni  bu  arnaf  byth  eisiau  darllen 
llenyddiaeth  tragwyddol  gosp.  Aeth  dadleuon  sydd  yn  soilicdig,  gan  mwyaf, 
ar  y  syniad  o  barìaid  yn  unig,  yn  ddiystyr  yn  fy  ngolwg.  Detfròwyd 
teimladau  nad  ant  yn  anghof  byth,  a  rhoed  bod  i  feddyliau  sydd  wedi  bod  yn 
gymdeithiou  oes. 

Yr  oedd  yn  brefjetJnvr  urddasol ;  a'r  urddas  hwnw,  nid  yn  tarddu  o  fod  y 
pregethwr  yn  ei  honi  iddo  ei  hun  ;  ac  nid  ydoedd,  ychwaith,  yn  ei  gadw  iddo  ei 
hunan,  eithr  yn  ei  roddi  yn  ddiwarafuu,  ac  mewn  math  o  hunan-anghof 
ardderchog,  yn  ngwasauaeth  yr  Efengyl.  Yr  ydoedd  yn  aieithydd  diail.  "Nid 
oes  eisiau  proti  hyny  i'r  rhai  a'i  clywsant :  nid  oes  modd  ei  brofi  i'r  rhai  na 
chlywsant  ef.  Dywedir  am  hyawdledd  Dr.  Chalmers  ei  fod,  fel  llauw  y  mòr, 
yn  dyfod  i  mown  gyda  rhuthr  anorchfygol,  gan  lanw  pob  agen  a  chilfach,  feì 
nad  oedd  dim  i'w  wnoyd  oud  cymeryd  eich  boddi  gan  y  cenllif.  Mae  math  arall 
o  hyawdlodd,  llawn  mor  anwrthwynebol,  eithr  yn  dawel — fol  y  wawr  yn  cyfodi 
ar  y  mynyddoedd.  Cyfyd  yr  haul  gyda  gwèn,  a  chymer  foddiant  o  gopiiu  y 
mynyddau  bàn,  o  un  i  un ;  yna  y  mae  yn  graddol  eniU  y  pantiau,  y  naiU  ar  ol 
y  llall,  nes  o'r  diwedd,  y  bydd  goleuni  hyfryd  wedi  boddi  pob  man.  Eithr  y  mae 
y  ddau  foddi  yn  dra  gwahanol, — un  gan  y  mòr,  a'r  UaU  gau  y  wawr, — un  drwy 
fynu,  a'r  UaU  drwy  onill, — un  gyda  rhuthr,  a'r  UaU  gyda  gwèn.  Afraid  hysbysu 
y  darUenydd  a'i  clywodd  mai  y  math  diweddaf  hwn  oedd  hyawdledd  Dr. 
Saunders.  Dyry  y  math  diweddaf  o  hyawdlodd  fwy  o  chwareu  teg  i  gelfyddyd,  gan 
gymeryd  natur  "hefyd  i  fewn ;  tra  y  rhydd  y  cyntaf  f wy  o  le  i  natur  a  throi  celfydd- 
yd  aUan.  Yr  ydoedd  ei  areithyddiaoth  ef,  fodd  bynag,  yn  beriìaith  waith  natur. 
Yr  oedd  ei  safiad  yn  areithyddol ;  ac  etto  yn  hoUol  naturiol.  Nid  oes  awgrym  gan 
y  rhai  sydd  yn  ysgrifenu  ei  hanes,  ar  ol  ei  farw,  ddarfod  iddo  eriotd  astudio 
rheoLau  areithyddiaeth  yn  bennodol.  Cafodd  yr  areithydd,  ynddo  ef,  ei  eni  ac 
nid  oi  wnoyd.  Yr  oedd  ganddo  yntau  oi  ruthriadau  ;  eithr  ymdoniadau  hyfryd 
ooddynt,  ac  nid  rhuthrgyrchoodd  cenUif.  Dyma'r  pryd  y  dywedai  y  pothau 
bythgofiadwy,  gwynias,  hyny,  sydd  wedi  aros,  ac  yn  debyg  o  aros  yn  hir  yn 
nghof  y  rhai  a'i  clywsant.  Dyogolach  ydoedd  y  pwlpud  iddo,  yr  adegau  hynj', 
na'r  gynadledd,  gan  y  cymorai  rhywrai  fantais  anheg  ar  y  pothau  a  ddywedai 
mewn  cynadleddau  drwy  eu  tynu  aUan  o'u  cysyUtiadau.  '  Ond  gyda'r  Èfengyl 
yr  oedd  y  dywediadau  hyn  yn  fluriio  esgynebau  bendigedig.  Ergyd  ddiwoddaf 
y  darlun  fyddont  yn  gyffrodin ;  ac,  yn  Uaw  arlunydd  Uai  medrus,  gaUasent 
ddyfotha  y  darlun;  ond,  gyda'i  fedr  a'i  chwaeth  ef,  yr  oeddyut,  yn  ddi-feth,  yn 
ei  orphen  y  peth  cryfaf  oedd  yn  bossibl.  Cly  wais  ef  yn  d}  wedyd,  "  Mai  y 
diafol  oedd  uu  o'r  intellects  cryfaf  yn  llywodraoth  Duw,"  ues  peri  i  mi  deimlo, 
am  tomont,  rhyw  ias  o  edmygodd  o'r  diafol  ei  hunan.  Adroddai  un  o'i  hen 
wrandawyr  wrthym,  y  dydd  o'r  blaen,  mai  un  o  osodiadau  ei  bregeth  uuwaith 
ydoedd,  '•  Fod  Duw  yn  achub  y  byd  mor  gyflym  ag  sydd  bossibl."  Yr  ydym  yn 
ei  gofio  mewn  pregeth  ar  "  Fwynder  Duw,"  pan  yu  dosgrifio  mai  rhai  tebyg  iddo 
Ei  Hunan  tynai  Duw  yn  agos  atto,  yn  troi  ar  y  gynuUeidfa,  gyda'r  gwirionedd 
yn  y  ffurf  o  ofyniad  boiddgar,  "  Ydoch  chi'n  meddwl,"  meddai,  "  mai  mintai  o 
scottridrels  a  fyn  Jmw  i  gwmjjasu  Ei  orsedd  ?" 

Yr  oedd  yn  Gymreigydd  hyfedr,  a  gallasai  ysgrifonu  yn  wych  pe  buasai 
wedi  parhau  i  ysgritenu  hyd  ddiwedd  ei  oes.  Ond  fel  Ilawer,  cwyuai,  yn  oi 
flynyddau  diweddaf,  oheiwydd  anhueddiwydd  i  ysgrifonu.  Ysgrifenodd  lawer 
ar  un  adeg  i  newyddiadur  a  olygid  ganddo;  ond  nid  ydyw  y  math  hwnw  o 
ytgrifeiju  ond  ysgiifenu  ar  dywod  traeth  trai, — fe  ylch  y  Uanw  dranoeth  y  cwbl 
ymaith  i  ebaigofiant.  Yr  ydym  yn  tybitd  mai  y  poth  mwyaf  arhosol  a  ysgrif- 
enwyd  ganddo  ydyw  y  pamphlodyn  grymus  a  gyhoeddwyd  gan  Mr.  T.  Goe,  o 
Ddiubych,  yn  ddiweddar,  sef,  "  Deii'rown  yn  Gyliawu.'''  Testyn  hwn  ydyw 
Defodaeth  yn  Eglwys  Loegr  :  ac  ystyriwn  ef  y  peth  mwyaf  nerthol  ac  argyhoedd- 
iadol  a  oyhoeddwyd  orioed  ar  y  pwngc  yn  yr  laith  Gymraeg.  Ond  i'ol  parablwr 
gwych,  yn  h}  trach  mig  fol  y.^gn]enydd  mtdrus,  yr  erys  efe  yn  nghofion  ei  wlad. 
Mor  beisain  y  parablai  nes  oin  hadgofio  o'r  gair  yn  y  Salm,  "  Tywalltwyd  gras 
ar  dy  wefusau."  Yr  oodd  oi  lais  a'i  barabliad  yn  ymddangos  yn  rhan  mor 
hanfodol  o'i  arddull  i'ol  nad  ymddangosent  yn  ffiwyt'h  Ilafur  ac  amcan  o  gwbl. 
Brawddegai  yu  nodedig  o  brydferth  a  dUlyn ;  ond  yr  oedd  hyn,  dybiem  ni,  yn 


10  Y  PARCH.   D.   SAUNDERS,    D.D. 

cyfodi  o'ì  arddull,  ac  nid  yn  un  ma.th  o  addurn  gosod.  Y  mae  iddo,  ysywaeth, 
lu  o  efelychwyr  yn  hyu  o  beth ;  ond  efelychwyr  yn  y  peth  sydd  anefelychadwy 
ydynt,  druain.  Yr  oedd  efe  yn  brawddegu  yn  rhwysgfawr  a  naturiol ;  ond  y 
maent  hwy  fel  dynion  yn  cerdded  ar  ystudfachau  {stilts), — yr  ydych  yn  ofni,  bob 
moment,  eu  gweled  yn  cw^^mpo  i'r  llawr.  Dai-fu  i  lu  o  ysgrifenwyr  Seisnig 
ddinystrio  naturioMeb  eu  harddull  wrth  geisio  eielychn  parailoxes  Macaulay  :  y 
mae  tò  o  siaradwyr,  un  ai  yn  ymwybodol  neu  anymwybodol  iddynt  eu  huaain,  a 
chysgod  brawddegau  Dr.  Saunders  fel  yn  hofran  uwchben  rhanau  dechreuol  y 
bregeth.  hyd  nes  y  gwresogant  ac  yr  anghofiaut  bawb  a  phob  peth, — a'r  hunan- 
anghof  hwn,  wodi'r  cyfan,  ydyw  rhagoriaeth  pob  ymadrcddwr  cyhoeddus. 

Gallu  mawr  Ebenezer  Morris,  meddid,  ydoedd  gallu  i  ardderchogi  pethau 
plaen  yr  Efengyl :  nis  gwyddom  am  neb,  yn  y  dyddiau  diweddaf  hyn,  a  allai 
wneyd  pethau  plaen  yr  Efengyl  yn  fwy  urddasol  na  Dr.  Saunders.  Nis  gallwch 
yu  hawdd  ddweyd  pa  fodd  yr  oodd  pethau  syml  yn  myned  yn  bethau  ardderchog 
o  dan  ei  ddwylaw.  Gwisgai  hwynt ;  ac  etto  nid  yn  y  wisg  yr  oedd  y  peth : 
llefarai  hwyut,  ac  nid  yn  y  llefaru  yn  unig  yr  oedd  y  ddawu ;  meddai  ar  ry w 
gyfaredd  ddyeithr,  anesboniadwy,  fel  siaradwr,  nes  gwisgo  y  pethau  cyffredin  y 
cyffyrddai  à  hwynt  à  diwyg  urddasol.  Dywedir  am  Dr.  Johnson  fod  ei  frithyll- 
iaid  yn  llefaru  fel  morfilod — His  ìittlefishts  talk  like  wluiles  ;  ond  gallu  rhad  a 
chyflredin  oi  wala  ydyw  hwn, — gallu  i  wneyd  i  bethau  bychain  siarad  yn  fawr 
drwy  ormodiaeth.  Nid  am  hwnw  yr  ydym  yn  son.  Dywedai  Dr.  Saunders 
hanesyn  digon  cyffredin,  ac  ni  cheisiai  y  pregethwr  byth  eich  denu  i  feddwl  ei 
fod  yn  ddim  amgen  na  chyff  redin ;  oblegid  yr  oedd  ei  arddull  ef  y  fwyaf  gonest 
a  dihoced  yn  bod :  ond  byddai  y  pethau  cyfìredin  hyn,  pan  yn  ei  law  ef ,  mor 
urddasol,  ac  yn  gweddu  mor  dda  i  osoJ  allan  bethau  yr  Efengyl,  nes  y  teÌ2ilech 
braidd  mai  i  hyny  y  dygwyd  hwynt  i  fod.  Weithiau  braich  o  bennill  fyddai 
wedi  ei  daro,  wrth  glywed  y  brawd  a  bregethai  gydag  ef  yn  ei  roi  allan, — neu 
ystori  wledig  a  adroddid  wrtho :  ond  yn  ebrwydd  y  cyflyrddai  ef  à  hwynt, 
deuent  yn  newydd  yn  y  fan.  Yr  ydym  yn  cofìo,  wedi  gwrando  un  o'i  bregethau, 
adrodd  iddo  hanesyn  a  dybiem  ni  yn  taro  ar  un  o'r  materion  oedd  ganddo  :  y 
tro  nesaf  y  clywsom  y  bregeth  yr  oedd  yr  hanesyn  yno,  wedi  ei  ddyosg  o  bob 
manylion  dibwys,  eithr  yno  yn  ei  hanfod,  wedi  ei  wau  i  fewn  yn  brydforth  i 
fater  y  bregeth,  ac  heb  ddira  o'r  cyff redinedd  ai  nodweddai  pan  yr  adroddasom 
ef  iddo.  Meddai  rhyw  gyffyrddiad  swyn  à  phob  peth  y  tarawai  ei  law  arno  ;  a 
meddai  galon  fawr  yn  Ilosgi  o  gariad  at  eneidiau  dynion  ac  at  Grist,  fel  ag  i  droi 
pob  peth  yn  wasanaethgar  i'r  Efengyl  a  bregethai  gyda'r  fath  urddas.  Mewn 
gair,  dyn  byw  yn  pregethu  Crist  byw  ydoedd. 

Yr  ydoedd  yn  hregetJiwr  publocjaidd ;  eithr  cadwodd  ei  hunan,  dros  ei  oes, 
heb  i'r  poblogrwydd  hwnw  droi  yn  unrhyw  niwaid  moesol  iddo.  Un  o'r  prif 
elfenau  yn  ei  boblogrwydd,  i'r  rhai  a'i  hadwaenent,  ydoedd  gwybod  fod  yna 
ddynoliaeth  fawr  ardderchog  bob  amser  y  tu  ol  i'r  bregeth.  Ilawdd  i  bregethwr 
poblogaidd,  gyda  Methodistiaid  Calfinaidd  Cymru,  golli  ei  bersonoliaeth  yn  ei 
bregethu.  Pregetha  gymaint  o  fan  i  fan,  fel  na  bydd  o  nemawr  wahaniaeth  pa 
fath  ddyn  a  fydd  mewn  unrhyw  fan.  Y  mae  gan  Cardinal  Newman  bregeth 
anghyfl'redin  ar  "  Ddylauwad  Personol  yn  Foddion  i  Ledaenu  y  Gwirionedd," 
sydd  yn  dangos  fod  dynion  yn  cael  eu  harwain,  i  raddau  helaeth,  gan  gymeriadau 
ac  nid  gan  ymresymiadau, — fod  bywydau  dysgawdwyr  yn  fwy  heintus  na'u 
eyniadau.  Dyma  un  elfen  fawr  yn  nylanwad  J)r.  Saunders,  yn  enwedig  yn  ei 
ddylanwad  ar  weinidogion  ieuangach  nag  ef  ei  hun.  Gwyddent  na  chaent  eu 
bradychu  ganddo,  na'u  siomi  ynddo.  Cadwodd  hyn  i  fynu  drwy  ystod  holl 
flynyddoedd  ei  boblogrwydd.  Pwy  mor  bell  oddiwrth  bob  math  o  rodres  a 
hunan  ag  efe  ?  Vn  awyrgjdch  afiach,  woithiau,  eiu  cymanfaoodd  a'n  cyrddau 
pregethu,  cadwodd  ei  hun  mor  glir  oddiwrth  bob  math  o  wagedd  a  gofal  am  ei 
safle.  Yn  y  cyfarfodydd  pregethu,  ac  yn  yr  odfa  ddau  o'r  gloch,  deuai,  er  yn 
Ilesg,  i  wrando  gweinidogaeth  ei  frodyr  ieuaingc  anenwog,  neu  cyfodai  wrid  i 
wyneb  y  pregothwr  ieuangc  wrth  ofyn  ei  ganiattad  i  abseuoli  oi  hunan  oblegid 
gwendid.  Adroddwyd  i  ni  ystori  ddarfod  iddo  berswadio  gwr  cymarol  ieuangc 
i  gael  pregethu  am  ryw  chwarter  awr  o'i  flaen,  ac  y  caffai  yntau  yr  holl  amser 
iddo  ei  hunan.  Ei  resymau  dros  hynj'-  ydoedd  ei  fod  ef  yn  arfer  dyfod  i'r  Ile 
hwnw  yn  fynych,  tra  yr  oedd  oi  gyfaill  ieuangc  yn  berffaith  ddyeithr.  Felly  y 
bu  :  gwnaeth  ychydig  sylwadau,  a  chiliodd  o'r  neiUdu  yn  mhen  ychydig  fuuudau. 
Gwyddai  y  gwr  ieuangc  y  galltisai  ymddiried  ei  hunan  iddo  ef.  Nid  ydym  yn 
gallu  sicrhau  gwiriouedd  yr  hanes ;  ond  y  mae  mawrfrydigrwydd  Dr.  Saundera 
mor  amlwg  ynddo,  fel  y  mae  yn  dra  naturiol  iddo  i  fod  yn  ddilys.  Mor  bell 
oddiwrth  bob  poth  isel-wael  ydoedd !     Adlewyrchai  hyd  yn  nod  oi  gamgymor- 


Y  PAECH.    D.    SAUNDERS,    D.D.  11 

iadau  anrhydedd  arno ;  a  dangosai  ei  dramgwyddiadau  un  mor  ddihoced  ydoedd. 
Yr  oedd  ilynon  o  dynorwcli  yn  ei  natur ;  ond  byddai  hono  ar  biydiau  yn  ym- 
l'erwi  allan  yn  llifeiriant  o  eiddigedd  sanctaidd,  nes  cario  pob  peth  o'i  flaen. 
Dywedid  fod  masnachwr  yn  Brighton  yn  cadw  darlun  o'r  pregethwr  hynod  F. 
W.  Eobertson,  mewn  ystafell  y  tu  ol  i'w  siop  ;  a  phan  y  temtid  ef  i  wneyd  rhyw- 
beth  isel,  anheilwng,  Vhyw  rài  o  dricia\i  isel  masnach,  yr  elai  yn  ebrwydd  i'r 
ystafell  i  edryoh  ar  y  darlun,  ac  y  deuai  yn  ol  wedi  ei  nerthu  i  orchfygu  y 
demtasiwn.  '"  Wedi  gweled  ei  wyneb  ef,  syr,"  ebai,  "  teimlwn  nas  gallwn  ei 
wneuthur,— ei  fod  yn  gwbl  anmhossibl  i  mi."  D^dai  yr  adgof  am  wynebpryd 
Dr.  Saunders  roi  i'r  holl  rai  a'i  hadwaenent,  ystyr  newydd  i  anrhydedd,  a  pheri 
ei  fod  yn  anhawddach  iddynt  gyflawui  dim  fyddo'n  isel-wael. 

Ehàid  i  ni  bellach  dyn'u  y  nodion  hyn  i  derfyn  :  blodeuglwm  a  gasglasom  ar 
frys  ydynt,  i'w  rhoi  ar  fedd  un  a  fawr  garem.  HoSasem  iddynt  fod  yn  fwy 
pe'rsawrus.  Cyn  terfynu,  fodd  bynag,  da  genym  allu  ysgrifonu  adroddiad  o  rai 
o'i  brofiadau  gògoneddus  cyn  y  cyfnewid  mawr.  Nid  ydynt  ond  yr  hyn  a  fuasem 
jm  ei  ddysgwyl  oddiwrtho  'ef.'  Ymddangosasant  mewn  newyddiadur  ;*  a 
phriodol,  dybiem  ni,  eu  rhoi  yma  mewn  ff  arf  fwy  parhaol.  Coeliwn  eu  bod  y 
syniadau  tawel,  mwyaf  aruchel,  a  glywyd  erioed. 

"  Yn  ei  gystudd  diwedJaf  ni  soniai  ond  ychydig  am  farw  o  gwhl :  ac  mor  bell  ag  y 
gallem  ddeaìl,  nid  ydoedd  yn  raeddwl  nemawr  am  dano.  Syn-syllai  yn  barhaus  i  dra- 
gywyddoldeb, — yno  yr  ydoedd  yn  by w  ;  ond  yr  oedd  y  cyfnewidiadau  oedd  rhyn^ddo 
à'r  byd  hwnw  braidd  yn  hollol  ddiangc  ei  sylw.  Un  nos  Sabboth,  pan  jt  oedd  nifer  o 
frodyr  a  chwiorydd  wedi  ymgynuU  i'r  ty  i  gyd-addoli  à:^  ef,  cododd  gwr  y  llèn,  a 
chawsom  gip-drem  ar  ei  brofial  crefyddol.  '  Diolch  yn  fawr  i  chwi  am  ddod,'  meddai; 
'  ond  ni  ddaethoch  a  dim  newydd  i  mi,  nid  ydych  wedi  gwneyd  dim  yma  heno  nad 
ydwyf  wedi  ei  wneyd  ganwaith  fy  hun,  ac  yn  parhau  i'w  wneyd  yn  gyson.  Mae  yn 
dda  "genyf  eich  hysbysu  nad  ydwyf  yn  byw  yn  dlawd.  Nid  wyf  mewn  un  modd  dan 
draed  anmheuon  ac  ofnau  ;  yr  wyf  yn  byw  mewn  awyr  glir,  ddigymylau  hollol,  ac 
uwchlaw  iddynt  oU,  ac  yn  cymeryd  yn  ganiattàol  mai  i'r  nefoedd  yr  ydwyf  yn  myned  ; 
a  gobeithio  nad  wyf  yn  camsynied.  Yr  ydwyf  yn  rhyw  haner  cysgu  mewn  diofalwch 
perffaith.  Bum  am  wythnosau  yn  methu  cysgu  o  ran  fy  nghorlf  ;  ond  yn  awr  yr  ydwyf 
yn  medru  cysgu  yn  rhagorol, — cysgu  gormod  o  bossibl,  cysgu  o  ran  fy  nghorff  a  chysgu 
hefyd  o  ranfy  meddwl,  heb  ofalu  am  ddim.  Yr  ydwyf  wedi  bod  yn  pryderu  dipyn,  ac 
yn  meddwl  Ilawer,  am  dragywyddoldeb,  ac  am  bob  gwedd  bosibl  ar  dragywyddoldeb. 
Nid  wyf  heb  dybied  y  posibilrwydd  i  mi  fyned  trwy  gyfnewidiadau  lawer  yn  y  byd 
hwnw  ;  cyfnewidiadau  ddichon  fod  yn  gymaint  a  marw, — nid  yn  hollol  yr  un  fath  o 
bosibl,  ond  eto  yn  gymaint  cyfnewìdiad  a  marw — mar«f  imwaith,  dwy  waith,  tair 
gwaith,  a  phedair  gwaith,  ac,  o  bosibl,  ganwaith  :  mae  tragywyddoldeb  yn  faith  iawn. 
Dichon  y  bydd  llawer  Surf  ar  fodolaeth  yn  y  byd  hwnw,  gan  y  byddwn  ynddo  yn 
ddiddiwedd  ;  ond  yr  wyf  bellach  wedi  gallu  ymgymodi  à  thragywyddoldeb  ar  ei  hyd, 
ac  a  phob  iiurf  ddichonadwy  arno  yn  lesu  Grist.  Yr  wyf  yn  meddwl  ei  mentro  hi  yn 
riyht  dawel,  heb  ofni  dim  ;  gobeithio  nad  wyf  yn  twyllo  fy  hun.'  Nid  ydym  yn  gaìlu 
ysgrifenu  oud  y  geiriau,  yr  oedd  rhywbeth  yn  y  Uefariad  ohonynt  naa  gallwn  anghofio 
byth." 

Yr  ydym  yn  gweled  ei  fod  yn  cartrefu,  yn  awr  ei  ymddattodiad,  gyda'r 
gwirioneddau  y  bu  yn  byw  i'w  pregethu  yn  ei  fywyd.  "  Meddwl  am  bob  gwedd 
bossibl  ar  dragy wyddordeb  ; "  ac.  "  ymgymodi  à  phob  ffurf  ddichouadwy  arno 
yn  lesu  Grist,"  ydynt  eiriau  sydd  yn  caulyn  dyn  yn  hir.  Ai  nid  oes  wyuob 
arall  i  ddarlun  mawreddog  Esaiah,  pan  j'  darluniai  uffern  odditanodd  yn  ym- 
gynhyrfu  i  gyfarfod  "  mab  y  wawrddydd  "  wrth  ei  ddyfodiad.  Pa  faint  mwy  y 
gallem  ninau  dybio  fod  y  nefoedd  oddiuchod  yn  cynhyrfu  i  gyfarfod  àg  un  o  ivir 
feibion  y  wawrddydd,  wrth  ei  ddyfodiad  i  mewn  iddi,  a'i  hoU  dywysogion  a'i 
breninoedd  yu  cyfodi  o'u  gorseddfaoedd  i'w  longyfarch  fel  eu  brawd,  fel  un  a  fu 
3'n  gweithio  dan  lygaid  y  lleistr  Mawr,  fel  un  a  fu  yn  ff yddlou  hyd  angeu  a  hyd 
y  goron  hefyd,  fel  un  a  wnaoth  un  buut  yn  ddeg,  ac  y  rhoddwyd  iddo  awdurdod 
ar  ddeg  dinas. 

Ni  chawsom  y  cyfleustra  o  fod  yn  ei  angladd,  pan  yr  oedd  niiloedd  Cymru 
yn  dilyn  ei  elor  i  gladdfa  Aberdar.  Ond  y  mae  bedd  y  Parch.  D.  Saunders,  D.D., 
i  ni  yn  wastad  yn  Ilygaid  yr  haul,  hyny  ydyw,  yn  llygaid  yr  haul  hwnw  sydd 
yn  tywynu  bob  amser  y  tu  draw  i'r  bedd,  neu,  yu  hytrach,  drwy  y  bedd— nad 
ydyw  y  bedd  namyn  ffonestr  iddo  i  dywynu  drwyddi.  CoIIasom  glywed  ei 
bregeth  fawr  ar  y  geirian,  "  Am  hyny,  diddenwch  eich  gilydd  à'r  ymadroddion 
hyn,"  er  ini  amryw  weithiau  ofyn  icìdo  am  dani ;  ond  clywsom  ef  yn  dweyd 
pethau  mor  garedig  am  y  bedd  nes  ein  dygymod  à  myned  iddo ;  yn  neillduol 

*  Cyfeirio  yr  ydym  at  yr  ysgrifau  rhagorol  a  gyhoed  Iwyd  yn  Y  Goleuad  tuag  adeg 
ei  farwolaeth.     Eled  y  darllenydd  yno,  a  chaiiì  bob  manylion. 


12 


CYSTENYN    l'AWE   A  R   EGLWYS. 


clywsom  ef  j'n  rlwyn  bywyd  ac  anfarwoldeb  i  dywynu  mor  gryf  arno  nes  eì 
gynesu  i'w  waelod.  lluned  yuo  hyd  y  wawrddydd.  Tarawiadol,  uwch  ei 
teddrod,  ydyw  y  geiriau  a  ddywedir  am  y  Pererin  pan  y  cafodd  letty  noswaith 
yn  y  palas'^Prydferth,  "y  ty  a  adeiladwyd  gan  Arglwydd  y  bryn,  er  mwyn 
àdfywio  a  dyogelu  porerinion  :"     "  A  gosodasant  y  Pekkrin  i  okwedd  mewn 

GORUWOIIYSTAFELL  EANG  a'I  FFENESTll  YN  AGOUED  TUA  OllODIAD  YR  HAUL  : 
ENW  YR  YSTAI'ELL  OEDD  TaNGNEEEDD,  LLE  YR  HUNODD  IIYD  Y  WAWRDDYDD  ; 
YNA  EFE  A  DDEFFRODD  AC  A  GANODD." 

Caergybi.  W.  E.  Jones  (Goleufryn). 


0\\  I    dofnydd  simu  dwfn  oedd  syianiud — o 
Anf-vriiuff  ui  jjliulpud  :  '  ['nywlad 

Wyla  hou  ani  nufol  hud 
0  droi  Sauuders  i  Wyndud  ! 
Anwvl  un,  dan  olcuni — dwyfol  oedd, 
Dallai  addys-  iui  : 
Byw  rannwr  sybtT  yniii 
Ogalon  fr\\d,  luewii  glàn  fri. 

Hygar  enaid  gwirionedd — i'n  g'olwg 
A  alwai  mcwn  sjnuledd ; 
Ac  fe  yrrai  n:yfarodd 
Dawn'o  gylcli  ncwidiai'n  gwedd. 


Ei  ddawn  of  ocdd  jni  afon — ddylonnai 
Brudd  lcnujrch  tir  Sciou. 
Fe  wèl  yn  awr  nefoliou 
Wedi  hael  yfcd  o  hon  ! 
Amlynu'r  losu  o  raid— a  wiai  cf, 
Yu  nwyfus  oi  ouaitl : 
I'u  plith  tynnai'r  Gwr  o'n  plaid 
Yn  Ei  dcgwoh  bondigaid. 

0  !  dewisol  ft'i-jaid  lesu — oedd  Saundcrs, 
Ddeffrijddsyndod  Cymru. 
Mo\ra  cotfàd  y  cennad  cu, 
(iwresoy',  eiys  i'w  garu. 

ALAroN. 


CYSTENYN    FAWR  A'E  EGLWYS. 


Efallai  y  gellid  ac  y  dylid  penderfynu  y  ddadl  fawr  a  berthyn  i'n  dyddiau  ni 
heb  gyfeiriad  at  yr  adeg  gyntaf  y  daeth  yr  Eglwys  Gristionogol  i  gysylltiad  à'r 
AVhidwriaeth.  ]"]to,  wrth  edrych  dros  gwrs  y  drafodaeth  hon,  gwelwn  fod  y 
naiU  blaid  fel  y  llall  yn  naturiol  yn  cyfeirio  eu  llygaid  at  y  cyfnewidiad  mawr 
a  ddechreuodd  yn  y  bedwaredd  ganrif  gyda'r  gwr  y  mae  ei  enw  uwchben  yr 
erthygl  hon.  ISfid  òes  odid  neb  o  honom,  efaUai,  heb  ei  farn  a'i  deimlad,  ac, 
weithiau  hofyd,  mae'n  debj-g,  ei  ragfarnau,  yn  gogwyddo  at  y  naiU  ochr  nou  y 
llall.  Yn  yr  erthygl  hon  nid  wyf  yn  bwriadu  yngan  gair  ar  bwngc  y  ddadl ; 
ond  dymunwn,  er  anhawdded  yr  ynìddengys,  fyned  yn  ol  yn  yspryd  myfyriwr 
i  chwilio  unwaith  yn  ychwaneg  beth  a  fu  pan  ddaeth  Cystenyn  allan  yn  A.D. 
312  a  313  i  amddili'yn  y  Cristionogion.  Ni  all  neb  o  honom  osgoi  y  cyfrifoldeb 
i  wneyd  cais  deg  am  hanesiaeth  seml  y  tu  ol  i  unrhyw  gasgliadau  y  teimlwn  eiu 
meddwl  yn  gogwyddo  attynt.  Mae  y  cyfnod  hwn  hefyd  wedi  cael  sylw  helaeth 
ac  wedi  ci  chwilio  gyda  chrafìder  newydd  gan  wyr  nad  oos  a  fynont  brin  ddim 
à'r  dadleuon  y  gelwir  ein  gwlad  ni  i'w  penderfynu  yn  y  dyddiau  hyn.  Gallwn 
felly,  heb  fychanu  y  dadleuon  o  gwbl,  yn  hytrach  gydag  ymdeimlad  difrifol  o'u 
pwysigrwydd,  eu  gadael  am  ychydig,  gan  sefyll  yn  mhell  o  swn  y  frwydr,  ac 
ymofyn  beth  mewn  gwirionedd  a  gymerodd  le  pan  y  daeth  y  mwyaf  galluog  o 
ymerawdwyr  Hhufain  j^n  Gristion.  Pan  y  daeth  yn  Gristion,  meddwn  ;  ond 
wedi  arfer  y  fath  eiriau  yr  ydym  ar  unwaith  yn  cael  ein  bod  yn  cymeryd  yn 
ganiataol  beth  a  wedir  yn  gryf  gan  rai*  o'r  haneswyr  uchaf  eu  saHe.  Dywedir 
yn  gryf  ganddynt  nad  oedd  Cystenyn,  or  iddo  eistedd  yn  nghyngorau  yr  Eglwys 
gyda'i  hesgobion,  a  chymeryd  rhan  flaenllaw  yn  oi  threfniadau  a'i  hathrawiaeth 
— dywedir  nad  oedd  yn  Gristion  o  gwbl.  Os  eniUwyd  ef  i  fod  felly  yn  wir- 
ioneddol,  ac  nid  pagan  dan  rith  Cristion,  bu  hyny  gyntaf,  medd  y  gwyr  o  uchel 
gyfrif  y  cyfeiriwyd  attynt,  ychydig  amser  cyn  ei  farwolaeth.  Am  bum  mlynedd 
ar  hugain  o  ocs  Cystenyn  yr  oedd  ei  gyfathrach  à'r  gretydd  newydd,  ac  à'r 
eglwys  Gristionogol  fel  cyfundrefn  weledig,  yn  agos  iawn ;  ond  nis  gallwn 
ddeail  gwir  natur  y  gyfathrach  hon  heb  ddwyn  i  gof  hefyd  lawer  o  nodweddion 
eraill  yr  oes  hono  a  neillduolion  y  g^\'r  mawr  ci  han. 

Nid  priodol  tyddai  son  am  eglici/s  wladol,  efallai,  yr  adeg  houo ;  ond  yr  oedd 
mewn  cysylltiad  agos  hyuod  à'r  ymherodraoth,  (jrf/ydd  wladol.  Crefydd  bagan- 
aidd  Phutaiu  oedd  hono.    Cystenyn  ei  hun  oedd  ei  pheu  tel  prif  offeiriad  pagan- 


*  Gellid  en'wi  Burckhardt  a'i  ddilynwyr,  Langen,  Gwatkin  ;   ond  mae  eraill  yu 
wabanol, 


CTSTENYN   FAWB,  a'r   EGLWYS.  13 

aidd*  .ar  hj'd  ei  ocs.  Felly  y  buasai  ei  ragflaen-wjT  ar  yr  orsodd ;  felly  hefyd  y 
dj'gid  i'w  olynwyr  gj'da'r  wisg  horphor  ymherodrol  fantell  y  prif  ofìeiriad.  Er 
eu  bod  j-n  Gristionogion,  j-styrid  pob  un  gan  j^  gyfraith  yn  ben  y  grefj^dd 
wladol  gj'da'u  duwiau  aml  ;  a  chan  j'  paganiaid  mwyaf  .iijolcuodig,  j-styrid  hwy 
felly  hyd  amser  yr  Ymherawdwr  ieuangc  Gratian  (3To — .38.3).  Hwn,  fel  y 
tystia  hanesydd  paganaidd,  ocdd  j'  cyntaf  i  "  deimlo  fod  y  eafle  j'n  un  wahardd- 
edig  i  Gristion."t  Er  mwyn  gwcled  yn  cglurach  amgylchiadau  nodedig  y 
bedwaredd  ganrif,  ni  a  arhoswn  yn  y  fan  hon  i  wrando  ar  ddadl  bwysig  a  fu  yu 
anisor  yr  ymherawdwr  a  enwyd  ddiwechlaf  a'i  olynydd.  Yr  ydys  yn  euog  trwy 
hyn  o  beidio  "  dechreu  j-n  j^  dechreu ;  "  er  hyny  credaf  j'  gali  fod  mantais 
woithiau  o  adael  j^  rheol  hono  o'r  noilldu.  Ni  a  (ìdouwn  eto  at  y  dechreu ;  ac 
mac  j'n  bosibl  j^  bj-dd  yn  fwj'  ei  ddyddordeb  o  aros  yma  ychydig. 

Nid  oedd  Gratian  ond  ieuangc  iawn  pan  y  galwj'd  ef  i  Ij'wodraethu  j'r 
ymherodraeth  orllewinol.  Efe  yw  jr  hawddgaraf  a'r  mwj-af  cj'wir  o'r  rhai  a 
elwid  yn  Gristionogion  ar  ol  Cystenj-n  :  yn  ol  pob  ymddangosiad  yr  oedd  yn  j- 
llangc  hwn  doimladau  ac  argj'hoeddiadau  dwfn  gj'da  golwg  ar  ei  grefydd  a'i 
gred.  Yr  oedd  ei  ymlyniad  wrth  yr  Eglwys  yn  gryf — nid  oherwydd  eifod  yn 
teimlo  j'  deuai  o  hynj'  fanteision  at  undeb  a  north  politicaidd,  ond  am  yr 
ystyriai  mai  hi  oodd  trysordy  grasaii  dwyfol,  ac  mai  ynddi  hi  yn  unig  j-  cai  ef 
wir  awdurdod  pob  galhi  a  bronhiniaeth  ar  y  ddaear.  Dyma  wr  ieuangc 
crefj-ddol,  eto  grj'mus  mown  cj'moriad  cryf,  cymesur,  cymedrol.  Crj'bwyllwyd 
am  dam  eisoos  j'u  ymwrthod  à  swj'dd  offeiriad  neu  archotfeiriad  crefydd  yr 
ymherodraeth  :  j-n  nechreu  ei  deyrnasiad  j'  gwnaeth  hyny  ;  ond  cyn  liir  mae 
mesurau  oang  o  ddadsofj'dliad  j-n  dityn  j^  weithred  hon.  II vd  j'n  hj-n  j'r  oodd 
costau  enfawr  yr  aberthau  paganaidd  a'r  temlau  yn  cael  eu  talu  gan  y  Uywodr- 
aeth,  ond  o  hj'n  allan  mae  yr  hoU  arian  a  werid  ar  hyny  i  gael  eu  rhanu  rhwng 
trysorlys  yr  ymherodraeth  a  swyddfa  j'  Uywodraethwr  Ìlsol.  Tynwyd  eu  cj'n- 
haliaeth  oddiwrth  y  gwyryfon  a  berthynent  i'r  temlau,  ac  oddiwrth  j'r  offeiriaid: 
gwnaed  j'  tiroedd  a  berchenogid  gan  j'  temlau  a'r  offeiriaid  yn  oiddo  y  cj'hoedd. 
Ddeth  yr  undeb  gweledig  riiwng  yr  hen  grefydd  baganaidd  a'r  llywodraoth  i 
ben.  Er  hyn  i  gyd  cododd  mwj'  cyffro  gydag  un  weithred  arbenig  o'r  symudiad 
pwj'sig  hwn  nag  a  ddaeth  o'r  coiledion  a  deimlid  gan  yr  offeiriaid  ac  ereiU  o 
garedigion  yr  hen  grefydd.  Nid  oedd  goUed  o  gwbl  yn  hono,  ond  yr  oodd  j-n 
bortread  cyìiooddus  o  ddiflaniad  crofydd  j^  UywodraetÌi  dan  ddj'lanwad  mawr 
cj-nnyddol  j'  grefj'dd  Gristionogol. 

Yn  senedd-dj'  Rhufain  j'r  oedd  aUor  a  osodasid  yno  gan  Augustus  tua 
phedwar  can'  miyuedd  cj'n  yr  amsor  j'r  ydym  yn  son  am  dano ;  aUor  Buddug 
neu  BuddugoHaeth  ydoedd  ;  ac  o  flaen  hon  y  cj'morai  j'  senoddwyr  eu  Uw  o 
flyddlondeb :  trwy  estyn  ou  dwylaw  atti  hi  hofyd  y  talent  addoliad  beunyddiol 
i'r  duwiau  a  roddasont  i  Rufain  ei  gaUu  a'i  hymerodraeth  dros  y  byd.  Ond  un 
diwrnod  gwelent  ei  Ue  yn  wa;?;  symudasid  hi  trwy  orchymyn  y  Uys.  Mawr  ac 
uchol  oedd  cwynion  y  seneddwyr  oeddynt  eto  j'n  baganiaid ;  a  chyda  hwy 
Uefarai  teimlad  Uidiog  y  paganiaid  yn  gyffredinol.  Nid  ymddengj's  fod  j' 
coUedion  a  gawsent,  er  dj-fned  yr  archoU  hono,  wedi  eu  cythruddo  fel  j'  sarhad 
hwn.  rendorfynwyd  anfon  gwyr  urddasol  a  hyawcU  i  ddadleu  eu  dadi  o  flaf'n 
yr  ymherawdwr.  Nis  geUir  j'mdroi  yma  i  adrodd  hanes  eu  hymweUad.  Yn 
haf  y  flwyddyn  383  Uofruddiwyd  Gratian ;  a  daeth  y  ddadl  hon  o  newydd  o 
flaen  ei  olynydd  Valentinian.  Gwr  o  ddiwyUiaut  goreu  yr  oes  hono  oedd 
dadleuydd  seiog  y  paganiaid  :  atebwyd  ef  gan  Ambrose.  osgob  j'r  eglwys  yn 
Milan.  Gwladwr  oedd  Ambrose  cyn  ei  etholiad  i  fod  yn  fugail  Cristionogol :  ac 
y  mae  barn  bwyUog  yn  nghyd  a  phenderfyniad  sicr  di-ildio  y  Uywodraethwr 
gwladol  i'w  gweled  j'u  amlwg  yn  ei  fy wyd  dilynol  o  ran  gair  a  gweithred.  Yn 
Symmachus  mae  pag-^niaeth  yn  gwneyd  ei  happèl  olaf :  yn  Ambrose  Uefara  bj'd 
sydd  yn  prj'sur  gofieidio  Cristionogaeth.  Ond  pa  un  o'r  ddau  sydd  j-n  sefyU 
dros  ryddid  cydwybod  ?  Y  duedd  ry  gyffrodinol  yn  awr  ocdd  i  lethu  y  grefj'dd 
baganaidd  trwj'  drais,  tra  j'r  oodd  j'  grefydd  Gristionogol  yn  cerdded  j'n  mlaen 
mewn  eofndra  a  hyder  mawr  i  lanw  ei  Ue.  Ond  yn  y  ddadl  fawr  hon  mae 
paganiaeth  yn  arfer  iaith  ei  gwir  gymeriad  treisiol  oi  hun  ;  o'r  ochr  araU,  mae 
Ambrose,  amddiffynwr  Cristionogaeth,  j'n  Uofaru  j^  rhj'ddid  a  berthyu  yn 
gynhonid  iddi  hithau.  Mae  geiriau  cynil  jt  areithj'dd  paganaidd,  geiriau  wedi 
eu  gwisgo  mewn  ardduU  o  goethdor  gorphenol,  ar  y  cyutaf  yn  j'mddangos  yn 
gymedrol,  fel  pe  buasai  j'n  gofyn  am  oddefiad ;  ond  daw  ei  wir  satìe  i'r  golwg 
cyn  hir.     Dyma  yw — nid  oes  gan  Gristionogaeth  hawl  o  gwbl,  medd  ef,  i  fodoU 


*  rontifex  Sla.ximus.  t  Zo^'mus  Jfisloria  JS'ova,  ix.  36. 


14  CYSTENYN    FAWK    A'r    EGLWYS. 

yn  Eliufain;  nid  yw  yn  ihydd  i  neb  "  ddwya  dim  i  mown  yn  crbyn  arfer  y 
tadau,  na  newid  eu  pelbau  cysegredig  hwy."  Nid  oedd  yn  y  crefyddaii,  pagan- 
aldd  h  0  gtt'bl  i  rìjddid  rrefyddol :  a  dyma  eu  llais  diwoddaf  yn  mynegu  hyuy. 
Mae  gwawdiaith  chwareus  lem  yn  ateb  Ambrose.  "  Yr  ydyra  ni  yn  gorfoleddu 
])an  y  tywelltir  ein  gwaed  ;  mae  ychydig  goUed  yn  eu  cythruddo  hwy.  Buddug- 
oliaeth  "yw  y  cyfryw  bethau  genym  ni ;  camwri  ydynt  yn  eu  moddwl  hwy.  Ni 
wnaethànt  eriòed  fwy  o  ffafr  à  ni  na"r  adeg  y  gorchymynasaut  iB mgellu  a  Uadd 

y  Cristionogion Yr  ydym  ni  wedi  cynnyddu  trwy  gamwri,  trwy 

èisiau,   trwy  gospau ;    heb   arian   maent  hwy  yn  ddiallu  i  gadw   i   fyny   eu 

seremoniau Y    mae    yn   rhydd    iddynt   i   gyfranu   at   eu 

temlau ;  cymerwyd  eu  tir  oddiarnynt,  am  nad  oeddynt  yn  arfer  yn 

grefyddol  y  peth  a  hawlient  ar  gyfrif  eu  crefydd.  Paham  na  ddilynant  ein 
hesiampl  ni  ?   Nid  oes  gan  yr  Eglwys  ddim  eiddo  ond  ei  ffydd.    Dyma  lle  mae  ei 

rhenti  a'i  chyllid.      Cyfoe'th  yr  Èglwys  yw  cymhorth  y  tlodion 

Gofynant  yn  awr  am  osod  i  fyny  yn  Nhy  y  Senedd  yn  Rhufain  yr  allor  hon  ; 
hyny  yw,  èi  gosod  i  fyny  lle  y  mae  y  mwyafrif  yn  Gristionogion.     Mae  allorau 

iddynt  yn  y  temlau :   beth  yw  mynu  gosod  hon  yn  y  Senedd  ond  difrio 

GÌn  ffydd  ni  ?     Pan  bo  pagan  yn  of'frymu,  a  raid  i  Gristion  fod  yn  bresennol  ? 

mewn  ryngor  cyffredin  ai  ni  chaion  gyfar/odaryr  ìintir /!"*     Gwelwn 

yma  symudiad  newydd  iawn.  Wrth  ddyfod  yn  Gristionogol  dysgodd  y  byd 
Ehufei'nig  deimlad  rhyddfrydol  nad  oedd  erioed  cyn  hyny  wedi  cael  un  ddirnad- 
aeth  0  hono  :  os  nad  oedd  hwn  mor  eang  ag  y  mae  gyda  ni  wedi  profiad  canrif- 
oedd  o  dda  a  drwg,  o  ffolineb  a  doethineb,  bydd  mantais  i  ni  y  dyddiau  hyn 
■weled  ddaed  ydoedd  er  hyny.  Er  mwyn  ceisio  am  ddirnadaeth  o  houo,  trown 
yn  ol  yn  awr  o  araser  dadl  fawr  dadsefydliad  a  dadwaddoliad  paganiaeth,  at  yr 
amser  y  dechreuodd  rhyddid  Cristionogaeth,  ac  o  ryddid  ryw  fath  o  borthynas 
newydd  à'r  wladwriaeth  sydd  cyn  pen  deugaiu  mlynedd  wedi  marwolaeth 
Cystenyn  yn  gweled  diwedd  yr  hen  grefydd  sefydledig. 

Ymddengys  i  mi  rywfodd  na  ddaeth  yr  eglwys  Gristionogol  o  gwbl  yn  eglwys  y 
Wladwriaeth  yn  ystod  teyrnasiad  maith  Cystenyu.  Anhawdd  y  vv  dyweyd  h wyr- 
ach;>a  bryd  y  daeth  felly,  gan  ei  bod  hi  ei  hun  yn  myned  trwy  gyfnod  o  gyfnew- 
idiadau  mawr,  yn  tyfu  i  ffurfia;i  newyddion,  abod  a  wnelo  ei  ffurf  arbenig  lawer 
à'i  pherthynas  à'r  gallu  gwladol.  Èffeithiai  y  naill  ar  y  ILalI  gan  gyfnewid  eu 
gilydd ;  er  hyny,  yn  mhen  amser  yr  ydym  yn  dyfod  i  gyfnod  pryd  y  gwelwn 
fod  yr  eglwys  Gristionogol  mewn  gwirionedd  yu  eglwys  wladol — wedi  tyfu 
i  hyriy. 

Yn  nechreu  3'  flwyddyn  313  terfynwyd  eidedigaeth  ofnadwy  Diocletian  gan 
Cystenyn.  Wedi  i'r  ymherodraeth  Rufeinig  ymdaflu  à'i  holl  allu,  politicaidd  a 
milwraidd,  i'r  gwaith  o  lethu  a  dinystrio  y  Cristionogion,  gwelid  yn  mhen  y 
deng  mlynedd  nad  oedd  wedi  llwyddo  dim,  ac  iddi  syrthio  nid  yn  unig  i  gara- 
wedd,  ond  hefyd  i  gamgyraeriad  andwyol.  Cytunodd  Cystenyn  à  Licinius  fel 
dau  ymherawdwr  i  wneyd  cyhoeddiad  o  rjxldid,  gan  ei  anfon  allan  o  ddinas 
IMilan  i'r  holl  fyd.  Mao  Eusebius  yr  haneeydd  wedi  cadw  copi  o  hwn  yn  y 
Groeg ;  a  Lactantius,  ysgrifenydd  Cristionogol  arall,  wedi  croniclo  y  Lladin 
gwreiddiol.  Ar  y  cyfan  nid  oes  fawr  wahaniaeth  rhwng  y  naill  a'r  IhxU. 
Cyttunir  gan  haneswyr  yn  gyffredinol  fod  tystiolaeth  o'r  fath  yraa  gan  ysgrif- 
enwyr  nad  oedd  dim  cyfathrach  rhyngddynt  à'u  gilydd  yn  ddil^'s  hoUoI :  yr 
oedd  y  naiU  hefyd  yn  gyfaill  mynwesol  i'r  ymherawdwr  yn  y  dwyrain,t  a'r 
llall  yn  athraw  iV  fab  yn  Gaul. 

*  Etiamne  in  communi  conciliis  non  erit  communis  conditio  ? 

t  Dylid  cofio  nad  oedd  yn  yr  ymherodracth  Eufeinig  yr  adeg  yma  un  cyngor  na 
senedd  i  wneyd  cyfreithiau.  Oddiwrth  yr  ymherawdwr  y  deuent  oll :  gydag  ef  yn  unig 
yr  oedd  awdurdod  i'w  ffurfio  neu  eu  nowid.  Pan  wneid  deddf  trwy  gyhoeddiad  fel  yn 
]\Iilan,  gelwid  y  cylioeddiad  yn  cdiclum,  o'r  hwn  y  daw  y  Saesonaeg  edict :  pan  gynwysid 
hi  mewn  ateb  i  lywodraethwyr  taleithiau  yr  enw  oedd  rescriptnm.  Yn  Luc  ii.  dywedir 
am  y  cyntaf  "  fyned  gorchymyn  allan  oddiwrth  Augustus  Cesar."  Da  iawn  fuasai 
cael  yr  oU  o'r  cdict  hon  yn  Gymraeg  ;  ond,  oherwydd  priuder  gofod,  rhaid  boddloni 
ar  ddyfynu  y  rhanau  pwysicaf  o  honi  : — "  Yr  ydym  yn  rhoddi  i'r  Cristionogion  ac  i 
bawb  ryddid  i  ddilyn  y  grefydd  a  ddewisont,  fel  y  byddo  i'r  duwdod  sydd  yn  y  drigfa 
nefol  estyn  tangnefedd  a  ffafr  i  ni  ac  i  bawb  sydd  wedi  eu  gosod  dan  ein  hawdur- 

dod Ni  waherddir  i  neb  ei  ryddid  a  fyddo  wedi  rhoddi  ei  feddwl  ar 

addoliad  y  Cristionogion  neu  ar  y  grefydd  hono  a  farno  ef  y  fwyaf  cymwys  iddo  ei 

hun Yr  ydym  wedi  rhoddi  rhydd  a  pherffaith  hawd  i'r  Cristionogion 

addoli  yn  ol  eu  crcfydd  ou  hunaiu ;  i  ereill  hefyd  caniatteir  yr  ua 

bawlagored  a  rhydd  i'w  crefydd  a'u  haddoUad  hwythau " 


YR    EGL-WYS    YNGHYMRIT.  15 

Dilynir  hyn  gan  orcliymyn  i  ddychwelyd  yn  rhad  i'r  Cristionogion  y  ta 
addoliad  a  ddygasid  oddiarnynt,  yn  nghyd  a'r  eiddo  arall  a  berthynai,  nid 
bersonau  unigol,  ond  i'r  eglwysi.  Dwy  flyriodd  yn  flaenorol  yr  ooid  Galerius 
wedi  gwneyd  cj-hoeddiad  lled  gfffelyb.  Ynddo  ef  cymhellid  hyny  gan  ofn.  Yr 
oedd  yr  ymherodraeth  wcdi  gwneyd  ei  goreu,  trwy  draha  a  thrais  a  chrevilondeb 
o  bob  math,  i  ladd  yr  eglwj-s;  ond  wedi  i'w  holl  aUu  fethu,  ac  i'r  arwainwyr 
orfod  teimlo  mai  perj-ghis  a  fyddai  attal  rhyddid  hxwor  yn  hwy,  daeth  deddf 
goddefìad  allan — ■mn  gwti,  grintachlyd,  ddaanodus— o  dan  law  y  Galorius  a 
enwj'd.  Nid  oedd  jmddi  air  yn  cjxlnabod  hawl  y  Cristionogion  i  broffesu  eu 
crefydd  eu  hunain  am  eu  bod  yn  dewis  hyny. 

O'r  ochr  arall,  j-n  Nghyhoeddiad  Miìan  mae  Cystenyn,  drosodd  a  throsodd 
drachefn,  yn  mynegu  fod  pawb  yn  rhydd  i  ddilyn  y  grefydd  a  ddewisa.  Ym- 
ddengys  yr  ogwyddor  hon  i  ni  yn  syml  hynod, — mor  eglur  ei  hawdurdod  à 
goleu  haul  ganol  dydd.  Ond  yr  oedd  y  futh  rijddid  y  l^riid  hyny  yn  beth  hollol 
newiidd ;  a  gallasai  yn  hawdd  gael  ei  gamgymeryd.  Dyma  y  tro  cyntaf  y 
cafodd  yr  egwyddor  hon  o  ryddid  crefyddol  iaith  i'w  mynegu  yn  hoU  hanes  yr 
ymherodraeth  Eufeinig.  Wrth  eirych  hefyd  i  hanes  y  dinasoedd  Groegaidd 
gyda'u  democratiaeth  eang,  yr  oedd  un  peth  na  oddetid  ynddynt  i  unrhyw 
ddinesydd.  Ni  chai  neb  fod  yn  "  ymneillduwr  "  oddiwrth  grefydd  ei  ddinas. 
Heblaw  ei  chyfreithiau  arbenig  ei  hun,  yr  oedd  gan  bob  dinas  ei  duwiau  ei  hun 
y  rhai  ni  allai  vm  gwr  wrthod  eu  haddoli  a  pharhau  yn  ddinesydd.  Nid  oes  un 
casgliad  o  ddeddfau  yn  cynwys  o  gwbl  ryddid  i  ddyn  fyw  yn  grefyddol  yn  ei 
ffordd  ei  hun  :  nid  ymddengys  ychwaith  fod  yr  athronwyr,  meddylwyr  yr  oes- 
oedd  boreu  hyny,  yn  cydnabod  y  fath  rj'ddid  o  gwbl.  Syniad  Ciistionogol 
ydyw  ;  ac  o  weled  i'r  eglwys  Gristionogol  ei  hun  golli  golwg  ar  hwn  gan  gam- 
arfer  awdurdod,  gellid  dyweyd  ddarfod  i'r  goleuni  oedd  ynddi  ddyfod  yn 
dywyllwch ;  a  pha  faint  oedd  y  tywyllwch. 

Bala.  HuGH  Williàms. 


YR  EGLAVYS  YNGHYMRU  A'E  DEFFROAD  CENEDLAETHOL. 

Mae'r  teimlad  cenedlaethol  sydd  yn  awr  yn  torri  allan  trwy  sianelau  gwleid- 
yddol  Cymru,  a  thrwy  y  wasg  a  llenyddiaeth  Gymreig,  yn  un  o'r  tonnau 
cenedlaethol  hynny  sy'n  ysgubo  dros  genhedloedd  y  ddaear  ar  adegau  neiUduol 
yn  hanes  eu  bywyd  ceuedlaethol.  Dywedodd  un  o  wladweinwyr  bydenwog  y 
gorphenol  mai  dyledswydd  y  gwladweinj'dd  ydoedd  marchogaeth  ar  frig  y  dòu 
geuedlaethol ;  a  thra  yn  cael  ei  gario  gan  ei  rhuthr,  etto  y  dylai  ysgogi  ei 
chyfeiriad  a  nodi  allan  gwrs  ei  chorddadiad.  Dyma  hefyd  y  berthynas  a 
ddylasai  fod  rhwng  yr  Eglwys  Ynghymru  a'r  teimlad  cenedlaethol  sy'n  ym- 
daenu  dros  ein  gwhxd  a'n  Ueglwys. 

Cymerwn  61-olwg  ar  y  tonnau  cenedlaethol  sydd  wedi  dylifo  dros  Gymru  yn 
ystod  y  ddwy  ganrit  ddiweddaf.  Dyna  dòn  y  diwygiad  crefyddol  a  gychwynodd 
ei  gyrfa  o'r  tufewn  i'r  Eglwj's.  Yn  lle  marchogaeth  ar  ei  brig,  a  chyfarwyddo 
ei  cherddcdiad,  ceisiodd  arweinwyr  yr  Eglwys  godi  gwrthgloddiau  ar  ei  ffordd 
ac  attal  ei  gyrta,  gyda'r  canlyniad  sy'n  hysbys  i  bob  Cymro  sy'n  gwybod  rhyw- 
beth  am  haiies  y  wlad  a'i  magodd. 

Tua'r  un  adeg,  cychwynodd  tùn  deffroad  llenyddiaeth  Gymreig  ar  ei  gyrfa. 
Deffrodd  y  meddwl  t  Jymreig  o'i  hirfaith  gwsg,  a  dechreuodd  siarad.  Cafodd  yr 
Eglwys  gyfleusdra  bondigedig  arall  i  argraffu  ei  hun  ar  genedl  y  Cymry  trwy 
gj'meryd  ei  Ile  priodol  ei  hun  fel  arwemj-dd  a  noddwr  Ilenyddiaeth  Gymreig. 
Ond  gwgai  pedwar  esgob  estronol  ein  gwlad  ar  y  wasg  a  Ilenj-ddiaeth  Gymroig ; 
ac  o  dan  eu  gwg  diffoddodd  cauwyll  llenyddiaeth  ynghynteddau'r  Eglwys. 
Methodd  arweinwju-  yv  Eglwys  farchogaeth  ar  frig  tòn  deffroad  Ilenyddiaeth 
Gymreig ;  ac  i'w  methiant  mae  Anghydtìurfiaeth  heddj'w'n.  ddyledus  am  y  sifle 
uwchafol  a  enillodd  iddi  ei  hun  Y'nghymru. 

Anghydt'furfwyr,  hj^d  jm  hyn,  gan  mwyaf,  sydd  wedi  bod  ar  y  blaen  gyda 
phob  symudiad  cenodiaethol  o  fewn  y  ganrif  brosenol  ;  ac  mae  Cymru 
heddj'w'n  gof j'n  i'r  Eglwj's  a  j'dyw  am  adael  i'r  dòu  ddiweddaf  hon  o  adfywiad 
y  bj'wyd  cenedlaethol  gael  ei  chyfarwyddo  a'i  rheoleiddio  gan  YmneiUduwj-r. 
Paham  y  rhaid  i'r  Eglwys  chwareu  second  fiddle  Y^'nghymru,  j-n  fwy  na'r 
Eglwys  Babaidd  yn  Iwercldon  ?  Beth  ydyw  y  dirgelwch,  ynte,  sj'dd  wedi 
anghyfaddasu'r  Eglwys  i  fod  yn  wir  arweinydd  Cymru  ymhrif  gyfnodau  di- 


10  YB  EGLWYS  YNOHYMKIJ. 

weddar  ci  by wyd  conedlaotliol,  ac  wedi  achosi  iddi  golli  ei  gafael  ar  bob  sytnud- 
iad  cenedlaèthol  a  adawodd  ei  ol  ar  hanes  cin  gwlai  ?  Ai  tybed  fol  yna 
rywbeth  greddfol  ynghyfansoddiad  yr  E:,'lwys  sy'n  anghydnaw.s  à  chymeriad 
crefyddol  y  Cyraro  V  nea  ynte  a  gaf  fi  briodoli  ei  methiant  i'w  hamddifadrwydd 
o'r  teimlad  cenedlaethol  sy'n  byrlyma  i'r  wyneb  ar  d  liwedd  y  beiwaredd  ganrif 
ar  bymtheg  I  Ai  tybed  fod  ynà,  wodi'r  cwbì,  gysgod  o  wirionedd  yn  haeriadau'r 
Dadgj'sylltwvr  mài  Eglwys  estronol  ydyw'r  Eglwys  Yughymra.  yu  ciol  ei 
bywioca'u  gan  ysbryd  a  theirahid  Seisnig,  a'i  phrif  arweinwyr,  gydag  ychydig 
eithriadau,  mor  ogàiol  eu  hymdrech  i  ymddangos  mor  Seisnigaidd  eu  teimlad 
a'u  hosgo  ag  ydyw'r  Japanoaid  i  efelychu  arfeiion  Ewropeaid.  Mae  urddasoliou 
yr  E'^lwys  hyd  vma  wedi  ceisio  ymladd  brwydr  yr  Eglwys  Ynghj-mru  yn  uiUad 
àc  arfogàethSaiil  y  Sais,  yn  lle  yngwisg  wylaidd  Dafydd  y  Cymro ;  ac  nis  gwu 
yu  iawn  pa  un  a  ydynt  etto  wedi  deall  nad  ydyw'r  dillad  na'r  arfogaeth  j^n 
gweddu  iddynt.  "  Ond  beth  am  yr  Anciciit  lìritìsh  Ohurch  a'r  esgobion  Cymreig 
Yu"-hynadlèdd  Arles?"  dychmygaf  glywed  urddasolion  Seisnigaidd  ein  Ileglwys 
ynfyattob!!  Nid  ydynt  byth  yn  blino  ar  gyfeirio'n  ol  at  hen  amseroedd 
brwdfrydig  y  gorphenoi,  ag  sydd  mor  anhobyg  i'r  presenol  ag  ydoedd  Grardd 
Eden  i'Eynydd  Gilboa,  gan  anghofio  fod  pethau  wedi  cyfuewid  erbyn  heddyw. 
"  Vna  y  cyfododd  brenhin  newydd  yn  yr  Aitft,  yr  hwn  ni  adnabuasai  mo 
Joseph."  Mae  breahiu  newydd — teimlad  newydd  ac  estronol — wedi  codi  yn 
Eglwys  y  Cymry  oddiar  adeg  yr  "■  Ancient  'lìritish  Chiirch"  a'r  Esgobion 
Cymreig'Ynghynadledd  Arles— yr  hwn  ni  adnabuasai  mo  Joseph,  y  Cymro. 
Urddasolion  yrEglwys  oedd  y  pryd  hwnnw  yn  arweinwyr  bywyd  cenedlaethol 
Cymru ;  ac  cdrychai  y  Cymro  yn  y  canrifoedd  boreuol  gydag  anwyldeb  ar  yr 
eglwys  gadoiriol  oedd  yn  ganolbwynt  bywyd  yr  esgobaeth.  Ond  mae  eglwysi 
cadeiriol  Gyraru  heddyw,  yn  hytrach  na  bod  yn  fammaethod  i'w  gwahanol 
esgobaethau  trwy  feithrin  à  chel'nogi  canu  a  phregethu  Cymreig,  yn  fwy  tebyg 
i  lysfammau  oer,  dideimlad.  Mae'r  Cymry  druain  wedi  cael  eu  g.yrra  allan 
ohonynt  yn  bendramwnwgl,  a'r  Saeson  rhwysgfawr  wedi  d'od  i  mewn  i  attafaelu 
eu  meddiannau  ;  ac  felly  amddifadwyd  y  Cymro  unieithog  o'r  hyn  y  mae  yn  ei 
brisio  fwyaf ,  sef  ei  eglwys  gadeiriol.  M  le  gyda  ni  bedair  eglwys  gadeiriol  yn  y 
Dywysogaeth,  yn  cael  eu  hamgylchu,  ag  eithrio  un  ohonynt,  sef  Llandaf,  gan 
boblogaeth  drwyadl  Gymreig;  ond  y  cyfryw  ydyw  y  berthynas  rhwng  yr 
Eglwys  à'r  teimlad  cenedlaetliol  fcl  nad  oes  (jiv  isanaeth  cndeiriol  ijn  yr  iaith 
Oiimraeg  yn  cael  ei  gynhal  yn  un  o'r  pedair.  Gwir  y  cynhelir  gwasanaeth 
piwiifol  yn  yr  iaith  Gymraeg  yn  Eglwysi  Cadeiriol  Bangor  a  Thy  Ddewi ;  ond 
nid  gwasanaeth  ca  leiriol  rao  hwnnw :  na,  mae  cymaint  o  wahaniaeth  rhwng  y 
ddau  ag  sydd  rhwng  gini  a  swUt !  !  Yn  y  gwasanaeth  plwnfol  dim  oni  uu 
otfoiriad,  fel  pelicau  yn  yr  anialwch  ar  ei  ben  ei  hun,  sydd  yn  ei  gario  ymlaen  ; 
a  dim  ond  cùr  gwirfoddoÌ  sydd  yn  gwasanaothu,  ac  organydd  y  còr  Seisnig  yu 
chwareu  ar  yr  organ  yn  cyflawni  math  o  elusenwaith  i'r  Cymry  yn  eu 
heglwysi  cadèiriol.  Weì,  teimlwn  yn  ddiolchgar  hyd  yn  nod  am  y  briwsion 
s_y'n  syrthio  oddiar  fwrdd  y  gwr  goludog.  Ond  yn  Esgobaeth  Llanelwy— 
"  Gali'lea  y  Ccnedloedd "— yr  Eglw.ys  Gymreig  Ue  ycanoneiddir  dyfodiaid  o 
Saeson  cyn  eu  bod  wedi  dysgu'r  fìordd  o  Wrecsara  i  Lanelwy,  hcb  son  am 
ddysgu'r"iaith— tybir  fod  hyd  yn  nod  y  briwsion  phvyfol  yn  ormod  gwledd  i^r 
Cyraro  unieithog,  ac  felly  nis  caniatteir  iddo  roddi  cymaint  a'i  drwyn  o'r 
tùfewn  i'r  eglwys  gadeirìol,  Ehaid  codi  pabell  fechan  iddo  mewn  niangre 
gyfagos  ;  a  gyrir  un  o'r  ficeriaid  corawl  fel  uiath  o  stiwart  bach  i'w  arolygu. 

d'nd  trown  i  gymeryd  golwg  ar  \  gwasanaetìiau  Heisnifi  a  gyiihelir  yn  eglwysi 
cadeiriol  Cymru  ;  ac  f e  welwch  f od"  yna  rwysg  a  mawredd  ÌDreiniol  yn  eu  nod- 
weddu  o'u  cymharu  à  gwasanaethau  llwycìaidd  ac  eiddilaidd  yr  iaith.  Gyraracg. 
Mae  yn  brcsènol,  ymhob  gwasauaeth,  y  deon,  y  canon  trigianol,  yr  is-ganoniaid 
neu'r"  ficeriaid  corawl,  yr  organydd,  y  veryers,  a  chòr  canu  taledig.  Mae  dros 
]  2,00r»p.— gwaddoliadau  Eglwys'dlawd  y  Cyrary— yn  cael  eu  gwario  fel  hyn  bob 
blwyddyn  ar  wasanaethau  Seisnig  yn  unij  ymhedair  eglwys  gadeiriol  y  liywys- 
ogaèth.  Ac  mae  hyn  yn  groes  i  reolau  y  siapterau  cadeiriol,  fel  ag  yr 
ymddengys  oddiwrth"dystiolaeth  y  diweddar  Ddeon  Edwards  o  flaen  y  dirprwy- 
wyr  a  ymchwilicnt  i  mewn  i  "gyflwr  eglwy.si  cadeiriol  Lloegr  a  Chymru. 
Dyfynwn  ei  ciriau  ef  ei  hun  allan  o'r  adroddiad  a  gj'hoeddwyd  yn  188 j— 
"  Answer  I.  The  duties  of  the  dean  are  to  preach  at  least  12  times  a  year,  and 
to  be  responsible  alternatcly  with  the  canon  in  residcnce  for  Welsh  serraons  on 
saints'  days  and  festivals !  !  !"  Os  oos  rhyw  rinwedd  uiewn  gwasanacthau 
cadeiriol,  onid  ydyw  rhcswm,  cyfiawnder,  a  chydwybod,  yn  hawlio  fod  i'r 
gwaddoliadau  hyn  sydd  wedi  caereu  rhoddi  i  Eglwys  y  Cymry,  gael  ca  gwario 
ar  wasauaothau  Cymraeg    gyda'r  amcan  o  ddyrchafu    safon    gwasanaethau 


YR  EGLWYS  YNGnYMRTJ.  lY 

Eglwysig  trwy'r  holl  esgobaeth?  Oblegid  onid  prif  ddiben  y  gyfnndrefn 
gadeiriol  ydyw  cyflwyno  model  o  wasanaeth  celfydd  a  dyrchafedig  ger  bron  yr 
hoU  esgobaeth  ?  ac  i  fethiant  yr  eglwysi  cadeiriol  i  gario  allan  wir  amcan  eu 
bodolaeth  yr  ydym  i  briodoli  y  tlodi  pregethwrol  a  cherddorol  sy'n  peri  i 
Eglwyswyr  twymgalon  wrido  pan  feddyhant  am  y  sassiwn  a'r  gymanfa  ganu. 
Mae  canoniaid  yr  Eglwys  Gymreig  yn  derbyn  o,60()p.,  a'i  deoniaid  2,800p. ;  ac  nis 
clywir  llais  yr  un  ohonynt  yn  Uefaru  yn  iaith  y  bobl  o'r  tu  fewn  i'r  eglwys 
gadeiriol  o  ddechreu  blwyddyn  hj'd  ei  diwedd ;  ac  ni  ehenir  yr  un  nodyn  yn  yr 
iaith  Gymraeg  gan  gantorion  ein  heglwysi  cadeiriol.  Mewn  gair,  mae  urddas- 
olion  a  swyddogion  ein  heglwysi  cadeiriol  yn  derbyn  yn  flynyddol  tua  12,8r2p. 
allan  o  waddoliadau  yr  Eglwys  Gymreig ;  tra  nad  ydyw'r  Cymro  unieithog  yn 
cael  y  fraint  o  glywed  yr  un  ohonynt  yu  llefaru  yn  iaith  ei  fam  yn  yr  hen  fam- 
eglw}'8.  Y  mae'r  Cymro  wedi  cael  ei  ddifreintio  o'r  hyn  y  mae  yn  ei  brisio  fwyaf , 
sef  ei  eglwysi  cadeiriol.  Os  ydym  am  brofì  rhagoriaethau  y  rhosyn,  nid  ydym 
yn  myn'd  i  faes  anghyspell  ac  yn  tynnu  un  o'r  rhosynau  eiddil  sy'n 
dygwydd  bod  yn  tyfu  ar  ochr  y  cloddiau  lle  nad  ydynt  yn  cael  nemawr  wrtaith 
na  dyfnder  daear ;  ond  yr  ydym  yn  myn'd  i  ardd  y  Plas  ac  yn  tynnu  y  rhosyn 
prydferthaf  a  wel  ein  llygaid.  Felly  ninnau,  pan  yn  ceisio  dangos  i'r  Ym- 
neillduwyr  ragoriaethau  gwasanaeth  Eglwysig,  nid  ydym  yn  myn'd  i'r 
plwyfydd  gwledig  ac  anghysbell,  lle  nad  oes  dim  ond  tlodi  a  symlrwydd  yn 
nodweddu  y  gwasanaethau ;  ond  i"r  eglwys  gadeiriol — gardd  yr  Eglwys 
Gymreig — Ue  y  disgwyhem  gael  yr  engraitf t  oreu,  berffeithiaf,  a  mwyaf  aruchel 
o'r  hyn  a  ddylasai  gwasanaeth  Eglwysig  fod.  Ond  nid  ydynt  yn 
"  cuìtivatì'o'r  sjjechnens"  ynol!  Maent  wedi  eu  chwynu  allan  er  ya  mwy  na 
chant  a  haner  o  flynyddoedd. 

P'le  mae'r  "  Ancient  Britiah  Church?"  buaawn  yn  caru  gwybod?  Y  gwir 
yw,  mae  wedi  marw  er  ys  llawer  dydd,  ac  wedi  ei  chladdu  yn  barchus  yn  eglwysi 
cadeiriol  Cymru  ;  a'r  ysgrif  ar  ei  chareg  fedd  ydyw  yr  aduod  ganlynol  ailan  o 
Galendar  y  Parchedig  Morgan  Jones:— "AU  the  cathedral  services  are  in 
English  "  {Diocesan  Galendar,  tudalen  67).  Eithr  dywedir  wrthym  ar  awdurdod 
uchel  fod  yn  rhaid  ei  bod  yn  Eglwys  wrrioneddol  genedlaethol,  oherwydd  fod  y 
gwahanol  Eglwysi  yn  cael  eu  henwi  ar  ol  hen  saint  Cymru.  Felly'n  siwr,  ond 
ys  dj'wed  Shakespeare,  "  What's  in  a  name  I  that  which  we  call  a  rose,  by  any 
other  name  would  smell  as  sweet."  Mae  urddasolion  yr  Eglwys  à  dwylaw  Esau 
ganddynt,  mae'n  wir ;  ond  Uais  Jacob  sy'n  dod  aUan  o'u  genau  :  ac  maent  wedi 
ymbriodi  à'r  teimlad  a'r  arferion  Seisnig  i'r  fath  raddau  fel  ag  y  mae  Cymru 
wedi  mynd  i  edrych  arnynt  hwy  a'u  heglwys  fel  estroniaid.  Mae  ein  hurddas- 
olion,  wrth  beidio  bod  yn  Gymry,  a  methu  bod  yn  Saeson,  wedi  Uwyddo  i  ddod 

yn neh,     Mae  arnom  ni  eisiau  pmo  ein  heglwysi  cadeiriol.     Rhaid  i  ni  fynd 

fel  Eliseus  gynt  at  y  ffynonhell,  a  thaflu  i  mewn  yr  halen,  os  ydym  am 
bureiddio'r  dyfroedd  sydd  i  ffrwythloni'r  glenydd  ;  oblegid  fel  y  dywed  PUny 
— "Megys  mewn  cp-ff  djmol,  felly  hefyd  mewu  gwladwriaethau,  nid  oes  glefyd 
gwaeth  na'r  un  sy'n  dechreu  yn  y  pen  " — ( Ut  in  corporibus,  sic  in  imperiis, 
gravissimus  est  morhus  gui  a  cajjite  diffunditur).  Ac  f elly  i'r  Cymro,  fel  ag  y  dywed 
y  diweddar  Ddeon  Bangor,  mae'r  ddinas  gadeiriol  yn  ymddangos  yn  fath  o 
amddiffynfa  gadarn  yn  llawn  estroniaid  sy'n  dirmygu  pobpeth  Cymreig  oddi- 
gerth  gwaddoliadau  Cymreig;  a'r  eglwys  gadeiriol  ei  hun  yn  fath  o  dy  ià 
cyssegredig,  lle  y  rhewii-  calonau  Cymreig  wrth  weled  ein  hurddasoUon  "  yn 
gweddio'n  gyhoedd  yn  yr  Eglwys  ac  yn  gweinyddu'r  sacramentau  mewn  tafod- 
iaith  na  bo'r  bobl  yu  ei  deall  I  " 

Nid  yw  sefylUa  pethau  yn  ein  heglwysi  cadeiriol  heddyw  yn  ddim  Uai  na 
dirmyg  i  ni  fel  cenedl;  ac  nid  oes  bobl  o  dan  haul  y  ffurfafen,  ag  eithrio'r 
Cymry,  a  dcUoddefai  mor  ddistaw  anghyfiawnder  mor  drahaus.  Cymaint  yn  wir 
ydoedd  yr  argraff  a  wnaeth  yr  anghyfiawnder  hwn  ar  feddwl  y  diweddar  Syr 
GUbert  Scott,  er  mai  Sais  ydoedd,  fel  ag  y  tybiodd  yn  anghenrheidiol  i  ysgrifenu 
y  geiriau  canlynol  yn  ei  adroddiad  ar  Eglwys  Gadeiriol  Ty  Ddewi : — "  God 
forbid  that  in  the  Church  of  the  Patron  Saint  of  Wales  the  Welsh  should  be 
neglected.  Though  an  EngUshman,  I  am  ready  to  cry  heartily,  '  Wales  for  the 
Welshl'  and  to  add,  '  The  Church  of  Wales  for  the  Welsh;'  and,  a  fortiori, 
the  Cathedral  of  St.  David's  for  the  Welsh." — "Na  atto  Duw  i'r  Cymry  gael  eu 
hesgeuluso  yn  Eglwys  Nawdd-sant  Cymru.  Er  mai  Sais  ydwyf,  er  hyny  parod 
wyf  i  waeddi  o  galon,  '  Cymru  i'r  Cj-mry  I '  ac  i  ychwanegu,  '  Eglwys  y  Cymry 
i'r  Cymry; '  ac  felly  pa  faint  mwy  Eglwys  Gadeiriol  Ty  Ddewi  i'r  Cymry !  I" 
Mae  Syr  Gilbert  Scott,  yn  y  geiriau  yma,  wedi  symio  i  fynu  y  symmudiad  yr 
ydwyf  yn  awr  yn  ymdrechu  ei  osod  ger  brou  darllenwyr  Y  Geninen.  Nid  yw 
y  symudiad  hwu  amgen  na  ffrwyth  anocheladwy  y  poUei  a  gychwjnwyd  yu  1870, 
B 


18  Y  l'AKCn.   JOHN  XnOMAS,  D.t). 

pan  y  dyrchafwyd  y  diweddar  Esgob  Hughes,  Llanelwy,  i'r  faingc  esgobol  na 
bu'r  un  Oymro  yn  eistedd  arni  am  gant  a  haner  o  flynyddoedd,  fel  ag  y  gellid 
yn  briodol  ddywej'd,  "  A'i  le  nid  edwyn  ddim  o  hono  ef  mwy."  Trwy  y  penod- 
iad  hwn  llwj-ddwyd  i  genedlaetholi'r  Esgobaeth  Gymreig,  i  ryw  raddau  o  leiaf  ; 
ac  ni  ddylai  un  Cymro  gwladgarol,  pa  un  ai  o'r  tu  fewn  neù  ynte  o'r  tu  allan 
i'r  Eglwys,  ymorphw^s  nes  y  byddom  wedi  cario  allan  y  polisi  hwn  i'w  derfyn 
eithaf,  ac  wedi  Uwyddo  i  genedlaetholi  nid  yn  unig  y  faingc  esgobol  ond  ein 
heglwysi  cadeiriol  hefyd. 

Un  o  brif  ddiffygion  Eglwys  y  Cymry  yn  yr  oes  hon  ydyw  galluoedd 
cyfaddasol  [powers  of  aduptation).  Mae  Eglwys  Ehufain  yn  medru  cyfaddasu 
ei  hun  i  gyfarfod  cenedlaetholdeb  y  gwahanol  genedloedd  a  gydnabyddant  ei 
huwchafiaeth ;  ac  y  mae  yn  ddigon  call  a  chyfrwys  i  gadw  y  gwahanol  symud- 
iadau  cenedlaethol  o'r  tu  fewn  i'w  chymundeb.  Ac  felly,  i'r  Gwyddel,  i'r 
Spaenwr,  ac  i'r  Ffrancwr,  y  mae  Eglwys  Ehufain  yn  eglwys  ei  genedl; 
oherwydd  ei  bod  wedi  Uwyddo  i  wneyd  ei  hun  yn  un  à  bywyd  ac  enaid  ei 
genedl,  ac  wedi  cadw  y  teimlad  cenedlaethol  o'r  tufewn  i'w  chymundeb.  Dyma 
beth  8y.id  arnom  eisiau  i'r  Eglwys  Brydeinig  wneud  Ynghymru.  Nid  oes 
arnom  eisiau  torri  y  cyssylltiad  sydd  rhyngom  à'r  Eglwys  yn  Lloegr  trwy 
ddwyn  i  mewn  fath  o  ymreolaeth  Eglwysig.  Eithr,  i'r  gwrthwyneb,  ym- 
ffrcstiwn  yn  y  cyfryw  gyssylltiad  catholig.  Ond  mae  arnom  eisiau  i'r  Eglwys 
Brydeinig  wneud  ei  hun  yn  un  à  bywyd  a  dyheadau  mwyaf  pur  ac  aruchel 
cenedl_  y  Cymry :  mae  arnom  eisiau  iddi  fod  i'r  Cymry  yr  hyn  ydyw  Eglwya 
Ehufain  i'r  Gwyddel,  i'r  Spaenwr,  ac  i'r  Ffrancwr — yn  cghvys  ei  genedl,  ac  yn 
fagwrfa  y  teimladau  cenedlaothol  sy'n  bresenol  yn  ysprydoli  cymdeithasau 
Dafj'dd  ap  Gwilym  a'r  Cymrodorion,  ac  yn  bywiocàu  Cymru  Fydd  ac  arwein- 
wyr  gwleidyddol  y  Dywysogaeth. 

Nia  gallwn  roddi  gwell  attebiad  i'r  cyhuddiad  0  estron  na  thrwy  ddangos  yn 
ymarferol  fod  urddasolion  yr  Eglwys  Brydeinig  yn  fyw  o'r  tàn  a'r  teimlad 
Cymreig — eu  bod  hwy  a'u  bysedd  yn  gwasgu'n  dynn  ar  wythienau'r  genedl,  yn 
gwylied  pob  curiad  o'i  chalon,  jn  cael  eu  hysprydoli  gan  ei  dyheadau  mwyaf 
pur  ac  aruchel,  ac  yn  cael  eu  cario'n  mlaen  gan  ymchwydd  y  tonnau  cenedl- 
aethol  sy'n  ysgubo  dros  ein  gwlad.  Bydded  i  ni  ddangos  i'n  cydwladwyr  fod 
yna  gyssylltiad  agos  ac  anwahanadwy  rhwng  yr  Eglwys  a'r  teimlad  cenedl- 
aethol  Cymreig — ein  bod  yn  deall  anghenion  ein  gwlad,  a'n  bod  yn  awyddus  i 
dreulio  ac  i  ymdreulio  yngwasanaeth  ein  gwlad  ;  ac,  yn  benaf  oll,  fod  yn  bossibl 
i  GjTnro  o  Eglwyswr  gyrhaedd  pinacl  enwogrwydd  a  diwylliant  meddyliol  heb 
gael  ei  Seisnigeiddio  i'r  fath  raddau  fel  ag  i  golli  pob  cydymdeimlad  à'i  wlad,  ei 
iaith,  a'i  Eglwys.  Ehaid  symud  ymaith  y  cornwyd  llinorog  sy'n  sychu  i  fynu 
fiynonhellau  bywyd  a  defnyddiokìeb  yr  Eglwys  Brydeinig  tel  Eglwys  Genedl- 
aethol  y  Oymry  ;  oblegid  pa  bryd  bynag,  a  pha  le  bynag,  y  caed  fod  yr  Eglwys 
Gatholig  wedi  dibrisio  a  dirmygu  y  teimlad  cenedlaethol,  gorfu  iddi  dabi'n 
ddrud  am  ei  fìolineb  trwy  fioriietio  serchiadau'r  praidd  y  mynai  eu  bugeilio. 

Eglwys  Fair  Santes,  Bangor.  T.  Edwin  Jones. 


Y  PAECHEDIG  JOHN  THOMA'S,   D.D. 


Yn  fy  ysgrif  flaenorol  dilynwyd  hanes  Dr.  Thomas  o'i  febyd  yn  Nghaergybi  hyd 
ddiwedd  tymor  ei  arosiad  yn  Glyn-Nedd.  Fel  y  gwelir,  gadawyd  iddo  ef  ddweyd 
ei  hanes  ei  hun,  mewn  llawer  amgylchiad,  am  y  tybid  nad  oedd  modd  gwneuthur 
yn  well.  Diangodd  yr  ysgrif  heb  fod  ynddi  nemawr  o  wallau  argraffyddol  o 
bwys:  ond  canfyddir  un  ynghwr  isaf  tudal.  165,  y  dylid  ei  gywiro  cyu  myned 
yn  mhellach.  Yn  lle,  "Bji'  fu  tymor  ei  arosiad  yma,  yr  un  modd  ag  yn 
Marton,"  darllener,  "  Byr  fu  tymor  ei  arosiad  yma,  yr  un  modd  ag  y  digwydd- 
odd  wedi  hyny  yn  Ffrwdyfal."  Mae  ein  ffordd  yn  rhydd,  bellach,  i  fyned 
rhagom  gyda  hanes 

EI   SYMTJDIAD   I  LIVERPOOL. 

Pan  y  byddo  gan  Ben  yr  Eglwys  waith  neillduol  i'w  gyflawni  drosto  mewn 
rhyw  le,  ond  odid  na  chyfyd  ef  rywun  o  ddoniau  neillduol  i'r  amcan,  gan  agoryd 
iddo  ffordd,  a  hwylio  ei  gerddediad  yn  esmwyth  tua'r  lle.  Yr  liwn  sydd  yn  dal 
y  ser  yn  ei  ddoheulaw,  a  gyfrana  iddynt  eu  goleuni  ac  a  benoda  iddynt  eu 
cylchoedd.     Yr  oedd  yr  eglwys  a  ymgyfarfyddai  yu  y  Tabernacl,  Great  Cross- 


Y  rARcn.  jonN  TnoMAS,  d.d.  19 

hall  Street,  Livcrpool,  yn  awr  mewn  angon  gwoinidog  o  ddoniau  uwclii-addol, 
jn  gj'maint  a  bod  y  Parchedig  WiUiam  Rees  wodi  ei  gadael,  i  gymeryd  gofal 
yr  eglwys  a  ymgynullai  yn  Salem,  Brownlow  IIill.  Gyda  phryder  mawr,  gan 
hyny,  yr  edrychai  hi  o  amgylch  y  pryd  hwn  am  olynydd  teinlwng  iddo ;  ac  fel 
y  gwyddis  yn  dda,  ni  chafodd  edrych  felly  yn  ofer.  Lluosog  yn  wir  oedd  y  ser 
o'r  maintioii  mwyaf  a  addurnent  if  urfafen  yr  enwad  Annibynol  yn  Nghjanru  yn 
awr;  ac  yn  mhlith  "  ser  y  boreu,"  os  caf  ddweyd  fellj',  yr  oedd  un  o  ddysgleir- 
deb  nodedig,  a  honno  oedd  seren  Glyn-Nedd.  Aml  oedd  nifer  yr  eglwysi  drwy'r 
De  a'r  Gogledd  a  daflent  olwg  eiddigus  a  deisyfgar  yn  y  cyfeiriad  hwnw,  gan 
chwenych  cael  rhodio  yn  ei  Uewyrch  ;  ond  yr  eglwys  ddywedodig  yn  Liverpool 
oedd  i  gael  meddiauu  y  fraint.  liywbryd  tua  diwedd  y  flwyddyn  18.53  y  bu  i 
eglwys  y  Tabernacl  anfon  iddo  "  alwad  "  i  ddyfod  drosodd,  ac  ymsofydlu  yn  eu 
plith.  Wrth  ei  hateb  yn  gadarnhaol  nid  oedd  heb  ymdeimlo  à  phwysigrwydd  y 
sefyllfa,  a  maint  y  cyfrifoldeb  ychwanegol  a  lyddai  bellach  yn  gorphwys  arno. 
Gwyddai  y  byddai  yn  rhaid  iddo  ddal  ei  gymharu  yn  fynych  à  chyn-weinidogion 
athrylithfawr  y  lle.  "  Beth  a  wnai  y  dyn  a  ddeuai  ar  ol  y  brenin  ?"  meddai  y 
Pregethwr.  Wrth  ddyfod  i'r  Tabernacl,  deuai  Dr.  Thomas,  nid  ar  ol  brenin, 
ond  ar  ol  gwyr  a  ystyrid  yn  frenhinoedd  yn  mhlith  eu  brodyr,  megj^s  Breese 
(wedi  hyny  o  Gaerfyrddin),  Williams  o'r  Wern,  ac  yntau,  y  bythglodfawr 
Gwilym  liiraethog.  Ond  teimlai  mai  ewyllj'S  y  Nef  oedd  iddo  fyned.  Ni 
ddychrynai  yn  yr  olwg  ar  fawredd  y  gwaith  a  ddisgwylid  oddiwrtho.  Ei  galon 
ydoedd  ddisigl,  j'n  ymddiried  yn  Nuw.  Er  nad  oedd  ond  cymharol  ieuanc, — 
dim  ond  33  mlwydd,— yr  oedd  wedi  cael  deuddeng  mlynedd  o  brofìad  yn  y 
weinidogaeth,  ac  wedi  ymddyrchafu,  er  ys  talm,  i  safle  anrhydeddus  j^n  mhUth  y 
rhai  enwocaf  o  bregethwyr  cyfarfodydd  a  chymanfaoedd  yr  enwad  yn  Nghymru. 
Deuai  i  Liverpool,  gan  hyny,  yn  ddjm  llawn, — llawn  o  nerth  corfforol  ac  o  yni 
meddyliol,  a  llawn  hefj^d  o  bob  gallu  a  chymhwj'sder  moesol  tuag  at  gyflawni  ei 
weinidogaeth  yn  y  ddinas  fawr,  aml  ei  chyfoeth,  ei  thrigolion,  a'i  phechodau. 
Ei  wybodaeth  ydoedd  eang  yn  barod;  ei  sel  dros  ogoniant  Duw  yn  fawr,  a'i 
awyddfryd  i  lesoli  ac  achub  eneidiau  yn  angerddol.  Pe  buasai  wedi  bod  mewn 
univeì-sìti/,  fel  ag  i  allu  cyfitithu  Komer,  deall  ahjehni,  a  phenderf j^nu  cwestiynau 

0  bwys  ynghylch  pwyntiau  yr  Hebraeg,  prin  y  buaaai  mor  gymwys,  efallai,  at 
y  gwaith  mawr  yr  oedd  ef  i  fyned  drwyddo  yn  y  cylch  newydd"  a  phwysig  hwn  o 
ddefnyddioldeb. 

Gan  adael  Gljm-Nedd,  cyrhaeddodd  Liverpool,  fel  ag  i  allu  dechreu  ar  ei 
weinidogaeth  j'n  y  Tabernacl  y  Sul  cyntaf  yn  Mawrth,  1854.  Yr  oedd  traddod- 
iadau  hyfryd,  fel  yr  awgrymwyd,  j'nglyn  à'r  Ile.  Hen  gapel  godidog  oedd  y 
Tabernacl  hwnw.  Yr  oedd  yn  hardd,  ac  eang,  a  chyfleus  oddi  mewn, — er  nad 
yw  j'n  rhyw  addurnol  iawn  yr  olwg  arno  oddiallan.     Oherwydd  yr  ymfudiaeth 

1  gyrion  eraill  o'r  dref,  nid  oedd  j'  gynulleidfa  agos  mor  fawr  j'  pryd  hwn  ag  y 
gwelsid  hi  rai  bljmj'ddau  yn  ol.  Er  hyny,  yr  oedd  gwedd  lewyrchus  ar  yr  achos, 
a'r  eglwys  j'n  rhifo  oddeutu  230  o  aelodau.  Hyd  j-n  hyn  yr  oedd  ychydig  gan- 
oedd  o  ddyled  yn  aros  ar  y  capel ;  ond  buan  iawn  y  bu  i'r  gynulleidfa,  dan 
arweiniad  ei  gweinidog  dewr,  glirio  ymaith  yr  oll,  am  fod  ganddynt  galon  i 
weithio.  Yr  oedd  Ilaw  yr  Arglwydd  yn  amlwg  gyda  hwynt ;  oblegid  yn  fuan 
ar  ol  hyn  mwynhawyd  yno  dymor  o 

ADFYWIAD   MAWR  AR  GRErYDD. 

Yr  oedd  eglwys  y  Tabernacl  wedi  cael  ei  breintio  àg  adfj'Tviadau  grymus 
amryw  droion  cyn  hyn  ;  a  chan  fod  ysbryd  adf  jTviadol  ar  led  y  pryd  hwnw  yn 
America,  ac,  yn  Neheubarth  Cymru,  yn  nes  atynt,  hwy  ddisgwylient  yn 
awyddus  am  ymweliad  cyffelyb  eto  yn  Liverpool.  Yn  llawn  o  ysbrj'd  y  gwaith, 
traddododd  Dr.  Thomas  bregeth  ragorol  ar  "  Adfywiad  Crefyddol,"  seiliedig  ar 
Salm  cii.  13,  14,  "  Ti  a  gyfodi  ao  a  drugarhei  wi'th  Sion,"  &c.  Amcanai  at  gj'tlroi 
meddyliau  puraidd  pobl  ei  ofal  i  ddisgwyl  pethau  mawr,  ac  i  ddyblu  eu  diwyd- 
rwydd  mewn  Ilafur  tuagat  eu  cael.  Ystyrid  ei  bod  mor  dda,  ac  mor  amserol, 
fel  j'r  anogwyd  ef  i'w  chyhoeddi  di'wy  y  wasg.  Mae  yr  ail  argraffiad  o  honi, 
gydag  atodiad  yn  cynwj's  hanes  yr  adf  j^àad  mewn  gwahanol  leoedd,  yn  awr  o'm 
bìaen  ar  y  ford.  0  swyddfa  Rees  a  Williams,  Llanelli,  y  deilUai,  yn  y  flwyddyn 
1859.  Y  mae  yn  adeilwaith  ardderchog,  ac  yn  gorphwys  ar  ddau  osodiad  neiil- 
duol;  sef,  Fod  adeyuu  o  yiaweliuduu  unghyffredinol  o  eiddo  yr  Arfjiwydd  a'i  achos 
i'w  disgwyl ;  ac  fod  arwyddion,  neillduol  yn  (janfyddadwy  jxin  y  mae  yr  ynaveì- 
iadau  anghyffredinol  hyìi  yn,  neu  ar,  gyrneryd  lle,  Mae  y  gweithiad  allan  yn  bob 
peth  a  allesid  ddisgwyl  oddiwrth  ddawn,  gwybodaeth,  ac  angerddolrwydd  y 
pregethwr.  Ofuai  yn  fawr  i'r  dyddiau  hyny  o  janwared  bendigedig  i  oglwysi 
eraill  fyned  heibio  heb  iddynt  hwy  yno  gael  tywalltiad  helaeth  o  ddylanwadau 


20  y  PAHCH.    JOHN  THOMAS,  D.D. 

Ysbryd  y  gras.  Djbena  dnvy  ddweyd — "  Os  à  y  cymylau  heibio  heb  wlawio 
arnom,  bydd  ein  cyflwr  yn  fwy  anobeithiol  nag  erioed, — bydd  dychweliad  hen 
wrandawyr  ein  cynuUeidfaoedd  wedi  hyny  bron  yn  anmhosibl.  0  !  na  wesgid 
ni  oll  i  deimlad  prj'derus  am  i  Dduw  gyfodi  a  thrugarhau  wrth  Seion."  Gan  y 
clywid  megys  trwst  "  yn  mrig  y  morwydd,"  yr  oedd  yn  adeg  i  ymegnio;  ac  ni 
wnaed  felly  yn  ofer  yn  Liverpool,  mwy  nag  mewn  manau  eraill,  oblegid  yn  ystod 
y  flwyddyn  1859  wele  dòn  o  ddylanwad  nefol  j-n  ymdaflu  dros  gynulleidfaoedd 
Cymreig  y  dref ,  a'r  eglwysi  yn  llawenhau  oherwydd  amlder  y  dychweledigion  yn 
mhob  cyi'eiriad.  Blwyddyn  hapus  nodedig  i  I)r.  Thomas  ydoedd  hon,  nid  yn 
unig  ar  gyfrif  y  diwygiad,  ond  hefyd  am  mai  hon  oedd  y  fiwyddyn  y  dechreuai 
ei  hoff  gyfaiU,  y  Parch.  Noah  Stephens,  ar  ei  weinidogaeth  yn  Bedford-street,  fel 
olynydd  i'r  Parch.  T.  Pierce,  yr  hwn  a  fuasai  farw  ryw  ddwy  neu  daii-  blynedd 
cyn  hyny.  Parhaodd  y  diwygiad  i  fyned  rhagddo  gyda  nerth  yn  ystod  y 
flwyddyn  ddilynol  hefyd,  fel  y  cynyddodd  yr  eglwys  yn  y  Tabernacl,  nes  rhifo 
o  honi  uwchlaw  400  o  aelodau.  Un  o  fìrwythau  peraidd  yr  adfywiad  dan  sylw 
oedd  cychwyniad  yr  achos  crefyddol  yn  Grreat  Mersey-street.  Fel  "  llawen  fam 
l)lant,"  boddlonai  oglwys  yTabemacÌ  yn  awr  golli  rhyw  60  o  honynt,  er  rhoi  i'r 
eglwys  ieuanc  yn  y  lle  hwhw  gadernid  priodol  yn  ei  dechreuad.  Nis  gallai  Dr. 
Thomas  sylwi  ar  hyn  oll  oddieithr  gyda  theimladau  annhraethadwy  o  lawenydd. 

EI  YMDRECH   YN  MKLAID   Y   MUDIAD  DAU-CAN-MLWYDDOL. 

Ar  ddynesiad  y  flwyddyn  1^62  yr  oedd  cryn  ymholi  a  dadleu  yn  mhlith 
lluaws  o  oreugwyr  yr  enwad  Annibynolyn  Nghymi-u,  fel  mewn  lleoedd  eraill,  pa 
fodd  oreu  i  anrhydeddu  coff adwriaeth  y  JJdwy  FìI.  Anyhydffarfwyr  a  fwriwyd  allan 
o'r  Eglwys  Setydledig  gan  Ddeddf  XJnffurfiaeth  yn  y  flwyddyn  1662.  Teimlai 
rhai  yn  gryf  iawn  dros  adeiladu  un  colegdy  mawr,  yn  yr  hwn  y  gellid  corfiori 
holl  sefydliadau  athrofaol  yr  enwad  drwy  Grymru  oU.  Ond  buan  y  gwelwyd 
fod  rhwystrau  anorfod  ar  fl'ordd  cyflawni  y  fath  amcan  à  hwuw.  Er  hyny, 
glynwyd  wrth  y  penderfyniad  o  gael  Coleg  a  fyddai  yn  anrhydedd  i'r  enwad, 
ac  yn  deilwng  liefyd  o  goffadwriaeth  y  Ddwy  i'il.  Wedi  hir  ystyriaeth,  pen- 
derfynw}'d  mai  yn  Aberhonddu  yr  oedd  y  coìeg  coffadwriaethol  i  fod.  Sicrha- 
wyd  pedair  erw  o  dir  mewn  Uanerch  hyfryd  gerllaw  y  dref;  a  meddylid  am 
ddechreu  adeiladu  mor  fuan  ag  y  deuai  swm  digonol  o  arian  i  law.  Mor  bwysig 
oedd  y  symudiad  hwn  yn  ngolwg  Dr.  Thomas,  fel  y  teimlai  ynddo  y  dyddordeb 
mwyaf,  ac  y  gweithiodd  o'i  blaid  gydag  egni  cawr.  Mewn  cysylltiad  àg  ysgrif- 
enydd  arall  perthynol  i'r  mudiad,  sef  y  diweddar  Barch.  J.  Davies,  Caerdydd, 
ymrwymodd  Dr.  Thomas  i  gasglu  Taib  Mil  o  Bunau  tuagat  ddwyn  i  ben 
yr  anturiaeth,  yr  hyn  hefyd  a  wnaethant  wedi  y  fath  lafur  caled  ag  a  hawliai 
iddynt  anrhydedd  oesol.  Gweithiai  eraill  hefyd  yn  egniol ;  oblegid  yr  oedd  y 
colègdy  newydd  i  gostio  Un  Fil  ar  Ddeg  o  Bunau.  Ni  orphwyswyd  nes  cael 
yr  oll  i  law  y  trysorydd.  Gan  y  credid  mai  felly  y  byddai,  gosodwyd  y  gareg 
sylfaen  i  lawr  gan  Samuel  Morley,  Ysw.,  Mehefin  13eg,  1867;  ac  yn  mhen 
ychydig  gyda  dwy  flynedd,  yr  oedd  y  Colegdy  mawr  Cofl'adwriaethol  ar  ben,  a'r 
Wyl  Agoriadol  wedi  ei  chadw  gyda  theimladau  o  ddiolchgarwch  a  llawenydd  o'r 
fath  wresocaf . 

TAITH   GYNTAP  DR.    THOMAS   I  AMERICA. 

Cymerodd  y  daith  hon  le  pan  oedd  y  symudiad  ag  sy  newydd  fod  dan  ein 
sylw  megys  ar  y  canol,  sef,  yn  y  flwyddyn  1865.  Efe  a  groesai  y  Werydd,  y  tro 
hwn,  ar  gais  nifer  o  eglwysi  a  gweinidogion  i'r  dj'ben  o'u  cynrychioli  yn  y 
gynadledd  fawr  "  genedlaetiiol "  oedd  i  gyfarfod  yn  Boston,  yn  mis  Mehefin,  1865, 
er  gwneud  yn  hysbysi'r  byd  beth  oedd  barn  Cynulleidfaolwyr  America  ynghylch 

eynciau  yr  athrawiaeth  sydd  yn  ol  duwioldeb.  Teithiai  tuag  yno  yn  ngiiwmui 
.  R.  Jones,  Ysw.,  Llanfyllin,  ynghyda'r  "Gohebydd,"  o  hyfryd  a  pheraidd 
goffadwriaeth.  Pe  chwiliasai  Gymru  à  llusernau,  ni  allasai  daro  ar  gymdeithion 
mwy  difyrlawn  neu  gydnaws  à'i  deimladau.  Cawn  gan  Dr.  Thomas  ei  hun,  yn 
ei  Anerchiad  o'r  Gadair  yn  nghyfaiiodydd  yr  Undeb  CynuUeidfaol  Cymreig,  a 
gynhelid  yn  Llandeilo,  yn  mis  Awst,  1878,  gryn  lawer  o  hanes  y  gynadledd 
bwysig  hono.  "  Daeth  yn  nghyd,"  eb  efe,  "  f wy  na  500  o  weinidogion  a 
chenadau,  wedi  eu  hanfon  yno  gan  fwy  na  3,000  o  eglwysi  CynuIIeidfaol  yn 
wasgaredig  drwy  y  Cyf andir  mawr,  o  lanau  y  Werydd  hyd  lanau  y  Mor  Tawelog. 
Cefais  yr  anrhydedd  o  fod  yn  bresenol  yn  y  gynadledd  bwysig  hono,  ac  felly  fod 
yn  llygad  dyst  ac  yn  glust  dyst  o'r  holi  weithrediadau,  gyda  dau  o'm  cyfeillion 
mwyat  mynwesol — Mr.  C.  li.  Joues,  a'r  Gohebydd."  Nis  gallai  Dr.  Thomas 
fyned  rhagddo  yn  mhellach,  heb  wueud  cyfeiriad  toddedig  at  farwolaeth  yr  olaf, 
yn  gymaiut  ag  mai  dyua  y  tro  cyutaf  i'r  Undeb  gyfarfod  hebddo.     "  Ni  bu  neb 


Y  PARCH.   JOHN  THOMAS,  D.D.  21 

erioed,"  meddai,  "yn  f  wj' teyrngarol  i'w  enwad,  na  nob  yn  fwy  aiddgar  dros 
anrhydodd  hoU  sefydliadau  ei  wlad.  Gwnaed  bwlch  yn  ei  farwolaoth  na 
chyfenir ;  ac  yn  y  cylchoedd  neiUduol  a  hmwai  nid  wyf  yn  disgwyl  gweled  ail 
i'r  Gohebydd.  Gorphwysed  ei  weddiUion  cysegrodig  mewn  heddwch,  ac  nac 
ymyred  neb  à'i  esgyrn  ef."  Ond  gan  mai  pwnc  yr  Anerchiad  oedd  "  Dawin- 
yddiaeth  yr  Enwad,"  daw  yn  ol  at  weithrediadau  Cynadledd  Boston  yn  ddioedi, 
gan  nodi  aUan  y  rhesymau  a  barai  iddyut  dybied  fod  yn  angenrheidiol  gwueud 
ardystiad  newydd  fel  hyn  o'u  crediniaeth  o  wirioneddau  hanfodol  yr  Efengyl, 
megys  y'u  derbj^niasant  o  law  eu  tadau.  Yn  un  peth,  yr  oedd  Sosiniaid  Xew 
England  yu  galw  eu  hunain  yn  Gynulleidfaolwyr  :  a  pheth  arall  mwy  pwysig, 
yr  oeddynt  ya  bwriadu  wynebu  ar  barthau  newydd  o'r  wlad,  Ile  yr  oeddynt  hwy 
a'u  hegwyddorion  braidd  yn  gwbl  ddyeithr;  a  thybient,  o  ganlyniad,  mai  doeth 
oedd  iddynt  wueud  datganiad  fel  hyn  o'r  pethau  a  gredir  yn  ddiamheu  yn  mhlith 
CynuUeidfaolwyr  uniawngred  ynghylch  Dwyfoldeb  y  Gwaredwr.  Diau  y 
temlir  fod  y  dernyn  canlynol  o  hanes  yn  rhy  werthfawr  i'w  adael  allan  genyf  :— 
"  Dranoeth  yr  oedd  yr  holl  gynghor  yn  myned  i  lawr  i  Plymouth,  i  weled  y 
PlymoHih  Eock,  ac  i  weled  '  ty  eu  santeiddrwydd  a'u  heddwch,  lle  y  molianai  eu 
tadau  eu  Daw,'  ac  i  rodio  yn  mysg  bedJau  y  fiutai  gyntaf  o'r  Pereriudadau. 
Wedi  cyrhaedd  y  lle  a  sangu  ar  Graig  Plymouth,  aethom  i'r  fynwent— Macpelah 
New  England;  ac  ar  haner  dydd,  ddydd  lau,  Mehefin  22ain,  1865,  -wedi  i'r 
Uywydd  alw  y  cyfarfod  i  drefn,  esgynodd  y  Parch.  Mr.  Quint  i  ben  careg  fedd 
un  o'r  tadau,  ac,  yn  nghanol  y  dystawrwydd  a'r  difrifoldeb  mwyaf,  darUenodd 
yn  bwyllog  ac  hyglyw  y  dadganiad  y  cytunwyd  arno  y  dydd  o'r  blaen,  a'r  hwn  a 
fiaenorid  a'r  geiriau  canlynol : — '  Yn  sefyll  yn  ymyl  y  graig  Ue  y  gosododd  y 
Pererindadau  eu  traed  gyntaf  ar  y  traethau  hyn,  ac  yn  mysg  beddau  y  cenedl- 
aethau  cyntaf  o  houynt,  yr  ydym  ni,  henuriaid  a  chenadau  eglwysi  CyuuIIeidfaoI 
America,  yn  cyfarfod  mewn  Cynghor  Cenedlaethol ;  ac  fel  hwythau,  heb  gyd- 
nabod  unrhyw  reol  i'n  ffydd  ond  Gair  Duw,  yr  ydym  yn  awr  yn  ad-ddadgan  ein 
hymlyniad  wrth  drefn  a  iìydd  yr  eglwysi  apostoiaidd  a  chyntefìg,  fel  y  deiid  hwy 
gan  ein  tadau,  ac  fel  y  corfforwyd  hwy,  o  rau  sylwedd,  yn  nghyffesiadau  a  dad- 
ganiadau  cynadleddau  1648  a  1<J80,  llè  y  cymeradwywyd  ac  yr  ail  gadarnhawyd 
hwynt.'  "  Ar  ol  darllen  yr  erthyglau  o  un  i  un,  dyosgodd  pob  un  ei  ben;  ac 
yna,  fel  y  sylwai  Dr.  Thomas,  "  mewn  dystawrwydd  na  theimlais  erioed  nerth  ei 
gyffelyb,  '  yn  ngwyneb  haul  a  Ilygad  goleuni,'  cyd-dderchafasom  ein  deheulaw 
tua'r  nefoedd  i  ardystio  ein  bod,  trwy  dreigUad  yr  oesau,  wedi  glynu  yn  ddiyso-O"' 
wrth  y  '  ffydd  a  rodded  uuwaith  i'r  saint.'  "  Ac  at  hyn,  efe  a  ychwanega,  "  Yr 
oedd  yr  holl  olygia  yn  un  nad  anghofìaf  tra  y  bj'ddaf  byw." 

Ymddengys  i  Dr.  Thomas  fwynhau  y  daith  hon  yn  ddirfawr.  Rhoddwyd 
iddo  ef  a'i  frodyr  groesawiad  o'r  fath  wresocaf  gan  Gynadledd  Boston.  Gan  uad 
oedd  amgylchiadau  yn  caniatau  iddo  aros  yn  hir  yn  America  y  waith  hon,  nis 
gallodd  ymweled  àg  ond  ychydig  o'r  sefydliadau  Cymreig,  yr  hyn  a  barodd  ofid 
dwys  i  laweroedd,  yn  enwedig  ar  ol  clywed  am  yr  oedfaon  hyfrj^d  a  gaed  gyda" 
ef  mewn  llawer  man.  Mawr  iawn  oedd  Uaweuydd  y  brodyr  gweinidogaothol  a'r 
cynuUeidfapedd  y  bu  iddo  dalu  ymweUad  à  hwynt.  Yr  oedd  y  Parch.  D.  Price, 
gynt  0  Ddinbych,  fel  wedi  Uwyr  ymgoUi  gan  faint  y  mwynhad  a  gafodd  yn  eì 
gwmni  ef  a'i  gymdeithion.  Gwrandewch  aruo  mewn  Ilythyr  a  anfonodd  i'w 
gyhoeddi  di-wy  y  wasg  Gymreig  yn  mhob  man:— "Yr  ydwyf  yn  teimlo  yn 
ddedwydd  am  fod  nifer  o  eglwysi  CynuIIeidfaoI  Cymru  wedi  dewis  a  danfon  y  tri 
chedyrn  hyn  i'w  cynrychioli  yn  y  cyfarfod  mawr  a  gynaliwyd  yn  Boston— y 
cyfarfod  mwyaf,  a'r  mwyaf  ei  ddylanwad,  a  gynaliwyd  erioed  ar  y  cyfandir 
mawr  hwn."  Eto,  ' '  Dydd  Sadwrn,  Gorphenaf  Sfed,  cyrhaeddodd  y  brodyr  uchod 
Newark  a  Granville.  Nis  gallaf  ddarlunio  fy  nheimladau  pan  gyfarfyddais  à 
hwynt.  Teimlwn  fy  hunan  fel  yu  nghauol  Cymru.  Yr  oeddwn  yn  teimlo  fy 
nghefn  fel  yn  ymunioni,  a'm  mynwes  yn  ymlenwi  o  ddyddanwch.  Ni  f wynheais 
bedwar  diwrnod  mor  ddedwydd  er  pau  ymadewais  à  hen  wlad  fy  nhadau.  Yr 
ydwyf  yn  teimlo  fy  hun  yn  ieuengach  o  fwy  na  phymtheg  mlynedd  dan  ddylan- 
wad  y  fath  yuiweliad  boudigedig  ac  anuisgwyliadwy.  Y  mae  Mr.  Thomas  yn 
berthynas  i  mi  yn  ol  y  cuawd,  heblaw  ei  fod  yn  frawd  anwyl  yn  y  weinidogaeth. 
Adwaenwn  ef  pan  yn  cychwyn  i'w  fywyd  cyhoeddus;  a  dangosais  iddo  bob 
amser  bob  teimlad  da  a  charedigrwydd ;  ond  talodd  yn  ei  ymweliad  presenol  yn 
fwy  na  dau-ddyblyg  am  bob  tiriondeb  a  ddaugosais  iddo  erioed."  Prej?ethodd  i 
gynulleidfaoedd  anarferol  o  luosog  yn  Newark,  GranviIIe,  a  manau  eraiTl.  Wele 
ddernyn  goludog  iawn  eto  allan  o  lythyr  sorchlawn  Mr.  Price,  "  Yr  oedd  Mr. 
Thomas  y  djTi  i  ddyfod  i  America.  Boddlon,  siriol,  a  dirodres.  Nid  oedd  gwaith 
ond  pleser  iddo,  a  theithio  yn  hyfrydwch.  Gresyn  na  buasai  amser  ei  arosiad 
yn  hwy.     Gwibdaith  y  seren  gynff onog  oedd  ei  fynediad  drwy  y  wlad.     Teithiai 


22  ESAIAH. 

yn  fynych,  y  nos  fel  y  dydd.  Bydd  ei  gyfeillion  yn  rhyfeddu  yn  Nghymru  pan 
y  deallant  ei  fod  yn  teithio  o  saith  gant  i  fìl  o  filidiroedd  rhwng  pob  Sabbath  y 
bu  yn  ein  plith.  Dysgwylir  iddo  roddi  hanes  rcanwl  a  helaeth  o'i  daith  wedi 
dychwelyd  iV  wlad.  Anhawdd  oedd  ymadael  o  Delaware.  Diin  ond  tewi, — • 
ysgwyd  llaw,  a  throi  y  cefn.  Daethum  adref  at  fy  nheuhi,  gan  weddio  am  ei 
ddiogelwch  ar  hyd  yr  holl  ffordd.  Os  byddaf  byw  hyd  yr  haf  nesaf,  dysgwyliaf 
ryw  ddau  frawd  eraill  o  Gyinru  i  ymweled  à'n  gwLad.  Y  mae  yma  filoedd  o 
Òymry  haelionus  galon  a  ddichou,  ac  a  ivna,  claìit  traul  eu  taith ;  ond  cofier  fod 
yma  ddynion  a  wyddant  y  gwalianiaeth  rhwng  gwenith  ac  us,  ac  wedi  profi  fod 
rhagor  rhwng  seren  a  seren  mewn  gogoniant." 

Bryn  Marl.  D.  Griffith. 


Mawr  me^ra  cj-nghor,  blaenor  ei  blaid, — y  bu, 
Ac  i'w  bobl  jTi  llygaid, 
A  llaw  a  gododd  o'r  llaid 
I  rinwedd  lawer  enaid. 
Ei  araf  bwj'sleisiol  eiriau, — urddol, 
Gerddent  i  galouau; 
Wych  wr ;  a'i  fr\-d  ar  iachliu 
Annedwydd  bla  eneidiau. 
Ymroddol  fu  ef  am  ryddid — pawb  caeth, 
Rhag  pob  cam  ac  erlid  ; 
O  gallai  torai  eu  tid  ; 
Bu'n  gj'faill  meibion  gofid. 


Am  wir  a  llwyr  ymwared — i  gref ydd 
O  grafanc  caethiwed, 
Ymladdai,  er  trwnn  ludded ; 
Rhwjanau  gras  oedd  grym  ei  gred. 
Gwas  eofn  fu  rhawg  is  awyr,- — durol, 
O  doriad  y  merthyr ; 
Un  abl  oedd  ef  a  phybjrr, 
Aethai  tr\\y  waith  tri  o  yfyc. 
Yn  ei  lawn  fri,  i  làn  froydd — glwysnef, 
Uwch  glesni'r  wj'brenydd, 
Aeth,  hoff  wr,  yn  nerth  ei  ffj'dd, 
Eryr  cryf,  arwr  crefydd. 

Charles  Davies. 


ESAIAH. 

fPryddest  Gadeiriol  Eisteddfod  Meirion,  y  Caìan,  1884). 


Cynìvysiad. — Jotham  yn  arolygu  gwaith 
Porth  y  Deml. — Esaiah  yn  ei  gyfarch,  ac  yn 
dangos"  iddo  y  profai  ei  waith  yn  harddu 
"Ty'r  Gogoniant"  yn  f\vj'  o  ogoniant  a 
chademid  iddo  na'i  f  uddugoliaethau,  ei  adeil- 
adau,  a'i  orchestion  oU. — Y  Uys  a'r  brenin  yn 
glynu  wrth  yr  Arglwydd ;  a'r  wlad,  o'r 
herwj'dd,  yn  "cael  ei  harbed ;  er  y  gijiiai 
Uawer  o'r  trigolion  wrth  cu  heilunod. — Esaiah 
yn  dyfod  i  fwy  o  fri  fel  dysgawdwr.— Ar- 
benigrwydd  ard"dull  y  proffw'ydi ;  Ue,  wrth  ei 
darlunio,  a'i  chydmaru  à'r  eiddo  eraill,  y 
dangosir  rhagoroideb  ac  arbenigrwydd  arddull 
Esaiah. 


Arnawnddydd  tcg,  pan  eurai'r  haul  y  gorddin, 
Wrth  Demì  Moriah,  rliodiai  Jotham  Frenin, 
Yn  nghwmni'r  doeth   Esaiah,  mewn  brwd- 

frjdedd, 
I  arolygu  gwaith  y  Porth  a'r  Cj'ntedd  ; 
Y  gwaith  oedd  iddo  ef,  o'i  holl  orchestion, 
Yn  benaf  waith— j'n  waith  ci  Dduw  a'i  galon. 


Llefarai'r  Proffwyd,— "  Enwog  fab  U/.ziah, 
Gogoniant  Israel  wnacth  ei  di-igfan  yma ; 
A'th  waith  yn  awr  yn  harddu  Ty'r  Gogoniant, 
A  dry  yn  fraich  a  choron  i  dy  Iwyddiant. 
Dy  drefi  caerog,  a  dy  greig  fagwyi'j'dd, 
Dy  dyrau  teg  a'th  gestyll  yn  y  coedydd, 
At  gadamhau  dy  wlad,  j-n  ddim  y  sjTthiant, 
O  flaen  dy  waith  yn  harddu  Ty'r  Gogoniant. 
Beth  bjiiag  fu  Ihtwinydd  cudd  dy  galon, 
A  maiiit  dy  glod,  •■ir  ol  chwilfiiwio  Ainon  ; 
Boddhad,  a  chlod,  a  theymged  Amon,  syrth- 

iant 
Yn  ddim  yn  yniyl  harddu  Ty'r  Gogimiant. 
Cryf haer  dy  galon,  casgl  yn  nghyd  y  bobloedd, 
Aberthant  eto  yn  yr  uchel-Icocdd ; 


Dwg  hwythau,    a'u    haberthau    poeth,    a'u 

moliant, 
O'u  crwj'driad  ffol,  i  lenwi  Ty'r  Gogoniant. 
O  gadw'th  law  a'th  galon  gyda'r  Arglwj'dd, 
Y'th  gedwir  dithau  ar  orsecidfa  Dafydd  ; 
O  gael  y  bobl  i  garu'r  Ty  a'r  deddfau, 
Ceir      cariad-wenau'r      Arglwydd       amynt 

hwythau ; 

0  buro'r  wlixd,  y  nef  a  genfydd  ynddi 
Ei  delw'i  hun,  a  theifl  oi  haden  drosti." 

III. 
Myn'd  rhagddo  felly  gwelid  Jotham  flydd- 

lon, 
Ar  jTfa  oes,  a'r  gyfraith  yn  ei  galon  ; 
Er  na  Iwyddaaai,  yn  ei  ymdrech  hyglod, 

1  ddifa'r  Ihvyni—dymchwel  yr  eilunod 
Trwy'r  deyinas  oll," — ac  er  na  phurwyd  Juda, 

Y  te'yrn  a'i  lys  a  lynent  wrth  lehofa. 

IV. 

Y  duwiol  deym  gai  wenau'r  Nefoedd  amo, 
A  thrwch  ei  haden  amdditfynol  drosto  ; 

Er  bod  addoliad  tfiaidd  Biwil  a  Nergal, 
A'u  gwaedd  i'r  nef  am  fam  ar  lawer  ardal  : 
Er  haeddu  llid  dialedd  didosturi, 
Er  mwj'n  y  da,  y  wlad  arbedid  drosti. 

V. 

0  Gadair  Moses  ceid  y  doeth  Esaias 
Yn  dysgu  crefydd  yn  y  llys  a'r  ddinas  ; 
Arosai— profai'u  ffyddlon  was  lehofa— 
Yn  dad  y  teyrn,  a  "chyfaill  goreu  Juda. 

vi. 
'Rol  gweled  eisoes  gryfder  ei  alluoedd, 

1  gwrdd  à'i  ymgymeriad  dros  y  nefoedd  ; 
Cawn  drem  ar  y  "galluoedd  hyny  weithian 
Yn  gwcithio  cj'nllun  niawr  ei  fywyd  allan. 


O  anfarwolion  tyrfa  y  proffwydi, 
Pob  un,  i  ryw  gyfciri;id,  sy'u  rha] 


23 


Yn  arddiill  Mosps,  ceìd  yn  mlacnaf ,  beunydd, 
Fnnyhvcli  aniyneddf^ar  yr  hauosydd, 
Keuddifrif-fàwi-cdd  doddfwr,  jti  ei  j^odi 
I  ohvg  byd,  yn  uwch  na'r  holl  "broifwydi. 
Yn  arddùll  Dafydd,  berfjanicdydd  hygar, 
Uwch  pobpoth,  jauddjTchafai  jt  juldolf^ar ; 
Athiylith  hwn,  'yn  niysg  yr  holl  brotfwydi, 
Sydd  megys  Aima — beunydd  yn  addoli. 
Ceid  arddùll  Jeremiah  'n  ddwys  a  dystaw, 
Fcl  g^\-}Tj'f  brudd,  ar  hyd  ei  hoes  j-n  wylaw— 
Ei  llaisyn  gljTiu  jm  ei  gwddf,  a'i  llygad 
Yn  ddj'fnder  "asur'o  djmerwch  cariad. 
Ceid  arddull  gief  Ezeciel  j-n  dysgleirio 
Me\vn  dieithr  wawl  a  thùn,  ac  eiys  eto 
Ei  hanniffoddawl  fìiam,  a'i  g\\Teichion  llachar, 
Trwj'  dreigliad  oesoedd  i  boiflori'r  Chebar. 
Ond'nid  i  un  cyfeùiad  y  rhagorai, 
Ac  nid  fel  clogwjTi  unig  jt  yraddjTchai 
Esaiah  fawr  ;  ond  pob  rhyw"dda\\ìi  amiydduU 
Oedd  at  ei  alwad  ef ,  a  nud  ei  arddull 
Oedd  pob  cjiiawnder,  joi  ei  ryw, — jt  orau 
I  drin  y  pwnc — i  gwrdd  yr  amgylchiadau. 
Ac  arbenigrwj'dd  mawr  ein  harwT  hjTiod 
Oedd  lliaws  o"fa\\Teddau'n  cj'dgyfarfod. 

VIII. 

Os  mynai  ddwjTi  g\virionedd  pell  yn  agos, 
Nes,  trwy'r  ej'ffredin  a'r  daearol,  ddangos 
Y  dieithr  a'r  ysprj-dol ;  traethai  ddameg, 
Mor  seml !  oud  anorchfygol  mewn  eglui'deb  ! 
Dangosai'r  winllan  ar  y  bryn  djmiunol, 
A'r  cae  o'i  chylch,  a'r  wylfa  jti  ei  chanol, 
Dan  ofal  manwl,  jti  y  th-  ffrwythlonaf  ; 
Ond  gwinllan  ddiÌErwj'th,  er  y  di-iniaeth  oraf , 
Nes,  pan  yn  fEm-fio  bam  rhwng  D  uw  a'  i  winllan, 
Orfodi'r  diflrwyth  i  gondemnio'i  hunan. 

IX. 

Wrth  edrych  ar  weliau  dyfnion  Israel, 
A'i  obaith  am  adferiad  ar  jTiiadael ; 
Ei  wefus  grjTiai,  ti-a  gollyngai'i  brofiad 
Yn  rhaiadr  o  wvlofain  a  galamad  ! 


Os  troai  ei  WTandawydd  balch  i  watwor — 
I  wi-thod  cerj'dd,  a  dirmygu  cyngor ; 
Gwatwareg  finiog  daflai'r  proffwyd  weithian, 
Tr\\y  haenau'r  llurig,  a  thiv\y  drwch  j'  darian  ; 
A  phi'ofai'r  balch,  ar  ben  ei  falchder  marwol, 
Ei  helm  yn  ddellt,  dan  bwys  g-watwareg  ddwj'- 
fol! 

XI. 

Os  gwlychai'r  pin,  os  galwai  ei  alluoedd, 

I  ychw"anegu  at  groniclau'r  oesoedd, 

Oedd  amlwg  mewn  manj'hveh  a  ffyddlondeb, 

Heb  adwaen  rhagfam,  ac  heb  dderbyn  wjmeb  ; 

Ffrwd  bur  athrj-lith  f j-wiog  redai'n  gynes, 

Nes  tatìu  bj'wj'd  i  adranau'r  hanes  : 

Yn  mhob  a"ngylchiad,  gj'da'i  lygad  treiddiol, 

Adwaenai  le  a  gwaith  rhagluniaeth  ddwyfoi  ; 

A  chadwai  gyda  gofal,  pwyll,  ac  amcan, 

Ei  lle  ei  hun  i'r  Uaw  a  lywiai'r  cyfan. 

XII. 

■Wrth  son  am  y  dj'fodol,  a  phroffwydo, 
Ei  f  eddwl  dynai  y  dyf  odol  ato ; 
Ei  j'sprj'd  rhj'dd  anj'mwybyddai  amser, 
A  t"hàn"ei  lygad  a  ddifodai'r  pellder ; 
Mor  f  j'^v  ei  feddwl  ef ,  nes  sylweddoli 
Dysg\\yliad  oesau  ddeuent,  wedi'i  eni ! 
Yn  fy\v  o'i  flaen  canfyddai  y  "  Blaguryn," 
A'r  "Bachgen"  pell,  j'u bwji:a  "mcla'menj'n." 
Canfj'ddai  ef ,  i'r  saiìit  fu  trwy'r  aniahvch, 
Yn  rhedeg  'rol  "  Uawenydd  a  hyfiydwch," 
A  "  thristwch  "  cas  a  "  galar  "  j'n  eu  Uethu, 
Pan  bron  j'n  cjTaedd  godreu'r  engj'l  hynj', 
Ddyf odol  ded\vydd,  dedwydd,  pan  y  daUent 
Y  ddau  o'u  blaen,  tra'r  ddau  o'u  hol  a  ffoent. 
Efe  fu'n  galw,  cjn  i'r  haul  gj'fodi, 
Ar  deuiu'r  "  Uw"ch  "  i  ddeffro"  ac  i  ganu ; 


Sibrydaicf,  rhwngmeini'r  f  j-nwcnt  ddiffi-wyth, 
"  Dy  feirw  fyddimt  byw,""cj'n  cael  y  Blaen- 
Canfyddai  ef,  yn  aros  yr  anuwiol,     [flfrwyth! 
Yr  anniffoddawl  dàn,  a'r  pryf  anfarwol ! 
Pob  adwy  lanwai  gyda'i  ddawn  amrydduU, 
A  chwrddai  bob  amgj'lchiad  yn  ei  ardduU. 

CANIAD   VII. 

Cì/nn'1/siad.—Ahaz  a'i  osgordd  j'n  sefj'U 
wrth  "  Bistj'U  y  Uyn  uchaf,"  j'n  àrolygu  y 
parotoadau  amddiffj'nol. — Esaiaii,  gj'da'i  fab, 
Sear-jasub,  yn  cysuro  y  brenin — Yn  addaw 
gwaredigaeth  — A  thros  y  waredigaeth  hono, 
canfj'ddai  y  proffwj'd  waredigaeth  fwy — 
iMMANrEL. — Maher-shalal-hasbaz,  a'i  ar- 
wyddocàd. — Ymlygi-iad  a  diwedd  Ahaz. — Y 
"Beichiau  " — Baich  Babilon — Philistia — 
Moab — Anialwch  y  mòr — Glj-n  Gweledigacth 
— Dumah — Sobna — Sargon — Yr  Aipht — Da- 
mascus  —  Tj-ms  :  Un-ar-ddeg.  —  Cadernid 
geiriau  y  proffwyd — A  difrod  UwyT  y  rhai  a 
suddasant  dan  y  beichiau. 

"Wrth  bistyU  gloew'r  Uyn — Uyn  uchaf  Gihon, 

Y  Brenin  Ahaz  safai,  a'i  osgorddion — 
Diffynwyr  glewion  Uin  a  diaas  Dafydd, 

Yn  ddewTder  byw  o  gj'lch  eu  brenin  newydd; 

Y  dui-  ddj'sgleii-iai  ar  eu  saethau  Uymion, 
A  dur  eubwa — dur  eu  cledd  a'u  calon ; 
Tra'r  mil  tarianau  pres  yn  Uathru'r  glynoedd, 
A  Uafnau'r  gwaewffyn  yn  glasu'r  nefoedd  ! 
Ceid  gwi-eng  a  bouedd — pigion  Uys  a  byddLu, 
Yn  dyi-fa  fawT,  frwdfrydig,  gj'lch  eu  brenia. 

II. 

Y  teym  rhinweddol,  Jotham,  a  hunasai, 
A'i  fab  anuwriol,  Ahaz,  ddilj'nasai 

I  orsedd  Juda  :  cUiodd  nawdd  rhagluniaeth, 

A  duodd  nef  dan  gj'myl  bamedigaeth. 

Daeth  Aram,  dan  gynddaredd  gwarth  a  dolur, 

I  j'mgryfhau  i  ddial  dyi-nod  Asur  ; 

A  chyngrair  Resin  j'mgysyUtodd  Pecah, 

Ac  uiiwj'd  nerth  Damascus  a  Samaria  ; 

Safasai  Ahaz  draw,  ac  ef  a'i  ddeUiaid 

A  wnaed  j-n  nod  cj-nddaredd  y  cyngreiriaid. 


Tra'r  ymgynghorai'r  teym  a'i  dywysogion, 
Er  cadw'r"ffrydiau  dyfroedd  rhag  y  gàlon  ; 
Esaiah  gerddai  rhagddo  at  y  brenin, 
A'i  fab,  Sear-jasub  ieuanc,  yn  ei  ddiljTi ; 
Ac  meddai  ef,  "  Na  feddalhaed  dy  galon, 
Ac  na  arswyded  rhag  y  pentewynion 
Sy'n  mygu,"  nid  i  fflamio  mewn  cynddaredd 
D"difaol",  ond  i  ddiffodd  mewn  dinodedd  ! 
A  gwybj'dd,  cjm  y  tyf  fy  machgen  bychan, 
Sy'n  àrwydd  g\va"redigaèth  j'uddo'i  hrman,* 
I  oedran  cyfi-ifoldeb,  Aram  sjTthia, 
Ac  ni  bydd  mwyach  nerth  jm  mraich  Samaria, 
Draw  yii  y  peUder  gwelaf  waredigaeth 
Anf  eidrol"  f  wy ,  rhag  pechod  a  marwolaeth  ; 
Bj'dd  gwiaU  ìrion  o  gyft'  Jesse'n  tyfu, 
Nes  genir  Mab  o  wjryf  i  deymasu  ! — 
Drw  GTDA  Ni,  i  ddymchwel  em  gelj'nion — 
1  dderbyn  moUant,  ac  i  wisgo'r  goron."t 

IV. 

Tra  arswyd  Aram  ar  y  Uys  a'r  werin, 

A  chj'morth  Asur  falch  j-n  temptio'r  brenin, 

*  Yr  oedd  arwyddocad  enw  y  mab  hwn,  Sear- 
jasub— " gweddilì  a  ddychwel,"  yn  wystl  0"^ 
waredigaeth  addawedig. 

t  Gwelir  ein  bod  yn  coleddu  y  syniad  fod  yma 
ddau  "fachgen"  gwahanol  yn  pen.  vii.  Sear- 
Jasub  yn  adn.  3,  ac  adn.  11 ;  ac  "  Immanuel "  yn 
adn.  14.  Credwn  nad  yw  yn  annaturiol  tybied 
ddarfod  i'r  proffwyd,  wrth  syllu  ar  waredigaeth 
oedd  yn  ymyl,  o'r  hon  yr  oedd  ei  fab  Sear-jasub 
yn  arwydd,  gael  golwg  ar  waredigaeth  fwy,  a 
phroffwydo  am  Immanuel. 


24 


ESAIA.n. 


Ac  Irael  yn  cynllunio  brad  eu  brodyr— 
Yn  troi  yn  bortli  i'r  gelyn  at  y  fr^vj'djTt 
Cyhoeddai'r  protfw'j'd  agoshad  y  ddrycin — 
Dydd  dial  Pccali — dydd  dymchweliad  Resin ; 
CJTilluniau  Ahaz — cjnigràir  gydag  Asur, 
Gondemniai'n  hyf— a  wrthwj'nebai'n  bybyr, 
Gan  sicrhau  fod  diwmod  ar  jonddangos, 
Pan  dròai'r  cvfaill  pell  jti  elj'n  agos  ; 
A  gorthrwm  Aaur,  fcl  j-stormj'dd  geirwon, 
I  guro'n  Ilidiog  ar  ucheldir  Seion. 


Tra'r  cwmwl  hwn  yn  croesi'r  nefoedd  lydan, 
A'i  aden  bron  j'n  cuddio  dydd  a  huan, 
Esaiah  barotoai  rol  gyfaddas, 
Ac  ysgrifenai— "  Maher-shalal-hasbaa  ;" 
Gan  ddangos  fod  anrheithio  diymaros — 
Dydd  difrod  trwch,  ac  yspail  fawi',  jni  agos. 

Y  dyddiau  hj'ny  pan  y  duai'r  gorddin 
Yn  anrhaith  Pecah  ac  yn  nystryw  Resin, 
Tra  Juda  dan  flaen-ddafnau  cawod  gormes, 

Y  ganwyd  mab  i'r  proffwyd  a'r  broffwydcs  ;* 
Ac  meddai  lor,  "  Errhybuddmwy  i'rddinas, 
Ti  elwi'r  mab  yn  Maher-shalal-hasbas  ;t 
Can's  gwybj'dd,  cjti  y  medro'r  bachgen  jraa 
Lefaru  tad  neu  mam— ei  eiriau  cynta', 

Y  ddinas  falch  Damascus  a  anrheithir 
Gan  Asur.  a  Samaria  a  yspeilir. 
Llifeiriant  ma\\T  y  difrod  ni  lonj'dda, 
Nes  tori'r  glenydd — croesi  terfjn  Juda — 
Nes  croni  hyd  y  gwddf ,  yn  ddyfroedd  dyf nion ; 
A  chyda'r  pen  a'r  en  y  dianc  Seion." 


Ymlygrai  Ahaz  fwyfwy  hyd  y  diwedd,   [edd, 
Gan  suddo'n  ddyfnach  ddyfnach  mewn  auwù-- 
Nes  teimlo  dyrnod  Edom  a  Philistia — 
Nes  dwyn  ei  wlad  dan  deymged  i  Assyria — 
Nes  cau  mynedfa'i  dy  i  Dy  yi-  Arglwydd  — 
Nes  llygni'r  cyntedd  gyda'i  allor  newj'dd — 
Nes  dwyn  i  mewn  ffieÌQd-dra  y  cenhedloedd, 
Yn  Ue  addoliad  santaidd  Duw  y  Nefoedd — 
Nes,  yn  ellyllaidd  wawr  coelcerthi  dugoch, 
Gyflwyno'ihad  yn  offrwm  poeth  i  Moloch, — J 
Nes,  dan  gymylau  soriant  a  gwaradwydd, 
Ddibenu'i  yi-f  a — disgyn  i  ddysta-wTwydd  ; 
Heb  le,  fel  teyni,  i'w  goffa'n  mharch  yr  oes- 

oedd, 
Na  lle  i'w  Iwch  yn  "  meddau  y  brenhinoedd." 


Yblwyddi  gerddynt — ffynai  rhwysg  anwiredd, 
Tragwladyntemtiogwladiddjrfnachrhysedd; 
Ceid  pechod  hyll — pob  pechod  cudd  a  chy- 

hoedd, 
Yn  gystadleuaeth  benaf  y  cenhedloedd  ! 
Esaiah  santaidd,  tra'r  oedd  tàn  eiddigedd 
Yn  poethi'i  fynwes  fawT,  hyd  at  frwdfrydedd 
Angherddol,  gwyllt,  edrychai — llef ai  amjmt ; 
A  geiriau  ti-ymion,  lor  lefarai  WTthynt ! — 

*  Tvbia  rhai  y  gelwir  lii  yn  "  broff wydes  "  yn 
unij{  am  ei  bod  yn  wraig  i  broffwyd,  tra  y  tybia 
eraiil  fod  yspryd  proffwydoliaeth  arni  hithau 
hefyd.  Nid  anhygoel,  modd  bynag,  y  bernir 
genyni  ni  ddarfod  i'w  feistr  gymhwyso  y  wraig, 

rn  y  modd  3 '  — "  '-'•---■-  -  _i-j — ^-     .- 

i'r  proffwyd 

+  Fel  yr  oedd  Saer-jasub  yu  arwyddo ' '  G weddiU 
a  ddychwel  ;"  arwydda  hwn  "  Brysia  i'r  yspail," 
— prysura  i'r  anrhaith ;  a'r  ddau  enw  yn  cyf- 
nerthu  gweinidogaeth  y  tad. 

X  Moloch— un  o  eilunod  yr  Amoniaid,  ar  y 
cyntaf  ;  ond  a  ddaeth  wedi  hyny  i  gael  ei  addoli 
gan  lawer  o  genhedloedd  eraill.  Yr  oedd  ar  ffurf 
odynol  oU  ond  y  pen,  yr  hwn  oedd  ar  luii  pen 
llo,  a  choron  arno.  Pres  oedd  ei  ddefnydd  ef  a'r 
orsedd  oedd  dano.  Yr  oedd  yr  oll  yn  geuol ;  ac 
felly,  trwy  ddodi  tan  dauo  gwueid  yr  oU  yn 
eiriasboeth ;  a  theflid  plant  yu  ebyrth  iddo  i'w 
freichiau  gwynias,  fynychaf,  gan  y  rhieni  eu 
bunain! 


Y  geìnau  hjTiy  gydnabydda'r  oesoedd,  [oedd. 
A'r  Yspryd  pur,  yn  "  f  eichiau  "  i'r  cenhodl- 

IX. 

Er  fod  gogoniant  penaf  byd  a'i  fawredd 
Yn  eiddo'r  rhai  gondemniai  am  eu  rhysedd ; 
Er  fod  adnoddau'r  dwyrain  eurog  ganddynt, 
A  chedyrn  f yrdd  yn  f alch  o  weini  iddynt ; 
Maont  oll,  er's  oesoedd  weithian,  wedi  plygu 
I   fythol  warth,  dan  bwysau'r   "beichiau" 
hyny. 

X. 

Baich  Babel    ia,wr  ddaw  gor  ein  bron    yn 

gyntaf — 
Baich  uthrol  anf  oddlonrwydd  y  Goruchaf  ; 
Baich  trymach  idd  ei  ddwyn  na'r  plwm  a'r 

tywod, 
Yn  gwasgu  pobl  a  theym  i'r  dyfnder  isod  ! 
Dan    bwysau    hwn   d'ai'r  ddinas  falch    yn 

garnedd, — 
Ei  llu,  a'i  rhwysg,  a'i  chyfoeth  yn  oferedd  ! 
Disgynai'r  brenin  balch  o  uchder  ' '  nef oedd ' '  § 
Ei  rwysg,  yn  swn  gorfoledd  y  cenhedloodd  ! 
Ac  uflern  ddofn  o'i  achos  ymgynhyrfai, 
A'r  meirsv  i'w  gyfarfod  a  gyfodai— 
Hen  dcjTuiaid  damniol  oesau  a  chenhedloedd, 
O  fifug  orseddau  ufEem  y  brenhinoedd, 
Gyfodent,  fel  i"w  dderbyn  a'i  gyfarfod, 
Ac  a'i  cyf archent  jn  holl  hurtrwydd  syndod — 
"  Pa  fodd  y  sjrthfaist,  fab  y  wawTdydd  !  Uda 
'N  di-agy^vydd !  Ac  a  ddaethost  dithau  yma ! ! " 

XI. 

A  braich  aUuog  ei  athrylith  rymus, 
Teiflfaich  "  Philistia,"  "Moab,"  a  "  Damas- 

cus;"  [gon,"|| 

Yn  dilj'n,  wele  faich  "  Yr  Aipht,"  a  "  Sar- 
A  baich  "  Anialwch  niAvnr  y  mòr,"  a  Seion  ;** 
"  Baich  Dumah,"  Ue  mae  Uygad  y  "  gwylied- 

ydd" 
Yn  methu  gweled  dim  ond  "  nos  "  dragy  wj'dd ; 
Baich  "  Sobna"tt  uchelgeisiol,  garai  enw, 
A  rhwysg  y  byd  o'i  gylch,  yn  fyw  a  marw  ; 
"Baich    Tyms"   fal'ch,    fu'n    hir    yn    ym- 

ddjTchafu, 
Mewn  cyf oeth  a  dylanwad,  rhwysg  a  gallu  ; 
Merch  mòr  a thir,  mor  f yr  f u  dydd  ei  llwyddiant ! 
O  dan  y  "  baich  "  difwynwyd  ei  gogoniant ! 
Am  "  fraich  "  ei  masnach  Chitim  a  alara — 
Traidd  udiad  "  Uongau  Tarsus  "  di'wy  His- 

pania!:J:J 
O  gylch  ei  hadfail,  yr  eigionfor  Uydan, 
0  oes  i  oes,  a  rua'i  ofìd  aUan  !  ! 

XII. 

Pob  iod  0  eiriau'r  proffwyd  a  safasant, 
A  chi-j'fion  byd  o  dan  eu  p^vys  suddasant ; 
Mae  nerth  a  gwj'chder  daear  wedi  plygu 
0  dan  anfeidrol  bwj's  y  "  beichiau  "  hyny  ! 
(Tìv  barhau). 

Cadvan. 


§  Cymerir  y  defnydd  yma  o  Bs.  xlv.  7—12. 
Ystyria  Uawer  o'n  beirniaid  goraf  "  Faich 
Babilon  "  j'ma  yn  un  o'r  darnau  mwyaf  bardd- 
onol  yn  yr  hoU  gyfrol  santaidd. 

II  Sargon,  nas  crybwyllir  am  dano  ond  yma  yn 
unig,  oedd  frenin  Assyria,  yr  hwn,  y  mae  yn 
debygol,  oedd  yr  un  a  Senaeherib. 

*•  Yn  "  maich  glyn  gweledigaeth,"  pen.  xxii. 
1—14,  diau  mai  Jerusalem  a  ddynodir ;  a  hyny 
mewn  tristwch,  oblegid  iddi  fod  mor  hir  yn 
gartref  gweledigaeth  broffwydol ;  a'r  effaith 
arni,  wedi'r  cwbl,  raor  fychan. 

++  "  Sobna  "— trysorydd  y  brenin.  Aiphtwr, 
medd  rhai.  Dywed  yr  luddewon  y  bwriadai 
fradj'chu  Jerusalem.  Parotoisai  iddo  ei  huu 
fedd  yu  mysg  beddau  y  mawrion.    Pen.  xxii.  16. 

XX  Wrth  "Tarsis,"  pen.xxiii.,  adn.  1,  meddylir 
TaressuB  yn  yr  Hispaen  ;  ac  wrth  "Chitim"  y 
golygir,  'yu  benaf,  Cyprus.  Cerid  masnach 
helaeth  yn  mlaen  gynt  cydrhwng  y  Ueoedd 
bynyaThyrus.   . 


DIFFYGION  A  EHAGOEIAETHAU  Y  PWLPUD  BEDYDDIEDIG 
YN    NGHYMEU. 


FoD  i'r  Pwlpud  Bedyddiedig  ynNghymru, 
fel  p-ìb  pwlpud  arall,  rai  diffygion  a  rhai 
rhagoriaethau,  sydd  iìaith.  Nis  gallwn 
ddysgwyl  perffeithrwydd  mewn  unrhyw 
gyssylltiad  yn  y  byd  hwn  ;  eto,  credwn  y 
gallwn,  gydaphriodoldebjddysgwyl  llawer 
cymmaint  o  hono,  os  nid  mwy,  yn  y 
pwlpud  nag  yn  unrhyw  le  arall.  Y  mae 
wedi  bod,  ac  jm  parhau  i  fod,  y  gallu 
cyhoeddus  mwj-af  nerthol  yn  ein  gwlad  ni. 
Dylanwada  ar  ffynnonellau  bywiolaf  ein 
natur,  a  chyffyrdda  à  theimladau  santeidd- 
iolaf  ein  henaid  ;  ac  ymddengys  fod  y  gallu 
rhyfeddol  hwnw  yn  fyth-gynnyddol  yn 
mysg  holl  genedlaethau  gwareiddiedig  y 
ddaear.  Y  mae  pregothu  yn  agos  can 
hyned  à  dynoliaeth.  Cynllun  y  nefoedd 
bob  amser  yw  trosglwyddo  ei  chyfarwydd- 
iadau  a'i  chyfreithiau  i  ddyn  trwy  ddyn, 
a  gosod  trysorau  y  gwirionedd  "  mewn 
llestri  pridd."  0  "  Enoc,  y  seithfed  o 
Adda,"  i  lawr  hyd  y  "  dyddiau  diweddaf 
hyn, "  nid  y w  y  byd  wedi  bod  heb  bregeth- 
wyr — dynion  wedi  eu  hordeinio  gan  y 
Duw  trugarog  i  hyspysu  ei  feddwl  i'r  byd: 
a  swydd  ardderchog  ydyw.  Dywedai  un 
barnwr  dysgedig,  ddechreu  y  flwyddyn  o'r 
blaen,  "  I  would  prefer  being  able  to  sway 
the  multitude  from  the  pulpit  than  be 
Lord  Chancellor."  Mae  yn  wir  fod  llawer 
a  esgynasant  i'r  pwlpud  o  dro  i  dro  wedi 
troi  yn  anffyddlon  i'w  hymddiriedaeth ; 
ond  y  mae  ereiU  wedi  profi  eu  hunain  yn 
"  ddynion  santaidd  Duw,"  yn  llefaru 
"  me^ys  y  cynhyrf  wyd  hwy  gan  yr  Yspryd 
Glan,"  "  y  rhai  nid  oedd  y  byd  yn  deilwng 
o  honynt ; "  oll  wedi  gadael  y  byd  yn  f  wy 
cyfoethog  o  feddwl  Duw  nag  y  cawsant  ef  : 
ac  o  hoU  genedloedd  y  ddaear,  nid  oes  un 
yn  f wy  parod  bob  amser  i  roddi  clust  o  ym- 
wrandawiad  iddynt  na'r  genedl  Gymreig. 
Mae  tueddfryd  naturiol  y  Cymryat  grefydd 
ac  at  y  pwlpud,  fel  y  prif  gyfrwng  trwy  yr 
hwn  yr  addysgir  hi;  ond  mae  yn  rhaid 
i'r  pwlpud  hwnw  feddu  rhai  nodweddion 
neillduol,  nodweddion  a  berthynant  yn 
arbenig  i'r  genedl;  os  amgen,  ni  Iwydda  i 
gyrhaedd  amcan  mawr  ei  sefydlliad. 

Rhaid  iddo  fod  yn  Bwlpud  Ysgrythyrol. — 
Nid  068  wlad  dan  haul  yn  fwy  anmharod  i 
dderbyn  damcaniaethau  gwyllt  y  coeg- 
athronwyr  Seisnig  ac  Alniaenaidd  na 
Chymru.  Y  Beibl  yw  yr  unig  lyfr  a 
ddarllenir  gan  filoedd  o'i  chrefyddwyr;  ac 
y  maent  yn  hynod  hyddysg  ynddo. 
Darllenant  ef ,  nid  yn  unig  er  mwynhad  a 
dyfyrwch  yn  ou  horiau  hamddenol ;  ond 
hefyd,  ac  yn  benaf  oll,  am  mai  ynddo  ef  y 
"  gobeithiant  gael  bywyd  tragywyddol." 
Darllenant  ef  am  eu  by wyd ;  ac  nid  y w  y 
gair  cryf  a  arferai  yr  angel,  yn  rhy  gryf 
i'w  gymhwyso  at  lawer — y  maent  yn  ei 
"fwyta"  hefyd;  ac  y  mae  bob  amser  at 
eu  gwasanaeth  pan  ymosodir  arnj'nt  gan 
ysprydion  gwrthwynebol  a  gelyniaethus. 
Mae  y  speculalors  crefyddol  ydynt  wedi 
ymweled  à'n  gwlad  yn  ystod  yr  hanner 
can  mlynedd  diweddaf,  wedi  cael  allan 


wirionedd  y  gosodiad  hwn  lawer  gwaith  er 
eu  siomedigaeth.  Ychydig  iawn,  heblaw 
Saeson  anhyddysg  yn  eu  Beibku,  ga 
ysgrechwyr  a  thabyrddesau  pen  heoiydd 
y  dyddiau  presenol  i'w  dylyn;  ac  ychydig 
fyddant. 

Ehaid  iddo  fod  yn  Bmlpud  mrvy  barddonol 
nag  o  athronyddol. — Er  hynny  ni  oddefir 
esgeuluso  athroniaeth.  Mae  y  Cymry 
wedi  bod  trwy  yr  oesau,  ac  yn  parhau  felly 
etto  i  raddau  pell  iawn,  yn  fwy  o  feirdd 
nag  0  athronwyr.  Dichon  fod  rhywbeth 
a  fyn  gwlad  eu  genedigaeth  à  hyn  ;  beth 
bynag,  nis  gellir  gwadu  nad  j'dynt  yn 
genedl  o  feirdd.  Ebe  John  Itichard  Green : 
"  The  sensibility  of  the  Celtic  temper,  so 
quick  to  perceive  beauty,  so  eager  in  its 
thirst  for  life,  its  emotions,  its  adventures, 
its  rows,  its  joys,  is  tempered  by  a  passion- 
ate  melancholy  that  expresses  its  revolt 
against  the  impossible,  by  an  instinct  of 
what  is  noble,  by  a  sentiment  that  dis- 
covers  the  weird  charm  of  nature."  Y 
mae  crefydd  yn  dwyn  perthynas  agosach  à 
barddoniaeth  nag  àg  athi'oniaeth  ;  a  thal- 
wyd  gwarogaeth  i'r  gelfyddyd  nefol  gan 
ddosparth  Uuosog  o'r  ysgrifenwyr  yspryd- 
oledig.  Ni  fedr  crefydd,  bob  amser, 
gyfyngu  ei  hun  i  diriogaethau  athroniaeth; 
er  y  medr  y  ddwy  gyd-deithio  yn  aml : 
ond  tra  y  myn  athroniaeth  gadw  y  meddwl 
gyda  y  pa  ham  u'r  pa  fodd,  annoga  crefydd 
ef  i  esgyn  ar  edyn  ffydd  i  ryddid  santaidd 
trefn  ac  addewidion  Duw.  Ni  fedr  crefydd 
egluro  y  pa  ham,  yn  aml ;  ond  gwyr  y  pa 
fodd :  ac,  iddi  hi,  y  mae  hyny  yn  ddigon. 

Rhaid  iddo  fod  yn  Bwlpud  cymhariaethol 
ae  eglurhaol. — Yn  y  ddau  gyfeiriad  hyn  y 
mae  lesu  Grist  wedi  rhoddi  yr  esiamplau 
mwyaf  dyddorol  ag  a  gofnodwyd  erioed. 
Os  oedd  hen  bregethwyr  Cymreig  hanner 
can  mlynedd  yn  ol  yn  rhagori  mewn  rhy w- 
beth  ar  eiddo  y  dyddiau  presennol,  credwn 
mai  yn  y  pethau  hyn  y  rhagorent.  Meddai 
Christmas  Evans  fwy  nà  nemawr  o  bre- 
gethwyr  yr  oesoedd  diweddar  o'r  dawn  tra 
gwerthfawr  hwn.  Mae  yn  wir  ei  fod  weith- 
iau  yn  caniatau  i'w  ddychymyg  ei  arwain 
i  dueddau  pur  amheus  o  ran  chwaeth. 
Rhaid  bod  yn  ofalus  iawn  am  hyny.  Nis 
gallaf  lai  na  theimlo  fod  rhai  o'r  chwedlau 
a  adroddir  yn  mhwlpudauyr  oes  bresennol 
yn  blentynaidd,  anhygoel,  ac  j-n  gwneyd 
llawer  iawn  mwy  o  ddrwg  nag  o  ddaioni. 
Khaid  cael  yr  hanesyn  neu  y  gymhariaeth 
yn  "  true  to  nature,^'  a  llinell  o  wirionedd 
yn  rhedeg  trwy  yr  oll ;  os  amgen,  gwell 
peidio  ei  ddefnyddio. 

EI  DDIPFYGION. 

Wrth  geisio  nodi  ychydig  o  ddiffygion 
a  rhagoriaethau  y  Pwlpud  Bedyddiedig  yn 
Nghymru,  nid  wyf  yn  bwriadu  ceisio 
dysgu  nad  oes  pwlpudau  ereill  yn  meddu 
rhai  nodweddion  cyffelyb  ;  ond,  yn  bre- 
sennol,  nid  oes  a  fynwyf  à  neb  arall.  Yr 
wyf  yn  bamu  mai  un  o  brif  ddiffygion  y 
Pwlpud  Bedyddiedig  yw^ 


26 


Y  PWLPUD  BEDYDDIEDIG  YN  NGHYMRU. 


Annigomlrwydd  Addysg  Foreuol  ein 
Gìveinidogion. — Am  hyn,  er  hyny,  nis 
gellir  eu  beio  hwy  yn  gymaint,  gan  fod  y 
rhan  fwyaf  yn  gorphwys  wrth  ddrws  yr 
enwad.  '  Maent,  braidd  oll,  yn  codi  o  fj'sg 
y  dosparth  gweithiol  (yr  unig  ddosparth, 
j'sgwaethyroedd,  sydd  yn  gwybod  ond 
ychydig  am  grefydd  yn  y  dyddiau  pre- 
senol),  heb  gael  fawr  manteision  addysg 
foreuol ;  ac  ni  f ydd  yr  j'sgol  ragbarotoawl 
ar  gyfer  y  coleg  a  gant,  fynychaf,  ond 
prin  "ddigon  i'w  galluogi  i  basio  yr  arholiad 
am  fynediad  i'r  coleg ;  ac  nid  yw  yr 
arholiad  hwnw  ond  pur  arwynebol.  Hefyd, 
raae  yr  amser  a  dreuliant  yn  y  coleg  yn 
hollol  annigonol.  Nid  yw  yr  oU  ond 
cyffelyb,  os  cystal  yn  mhob  ystyr,  i'r  hyn 
a  gaiìai  bechgyn  hanner  can  mlynedd  yn 
ol,  tra  mae  addysg  y  bobl  gyfìredin — pobl 
eu  gofal — yn  tra  rhagori.  Y  perygl  yw 
yr  à  "y  dysgybl  yn  fwy  na'i  athraw,"  a 
gwneyd  sefylla  y  ddau  yn  dra  aniiedwydd. 
Y  mae  addysg  dda  yn  tueddu  i  gjTinyrchu 
ffrwythlondeb  meddwl,  amldra  a  phriod- 
oldeia  cymhariaethau,  bywiogrwydd,  yni  a 
chymhwysder  geiriau.  Yn  herwydd  yr 
anfantais  hon,  y  mae  rhai  o  honynt  yn 
ddiifygiol  hyd  y  nod  yn  eu  hiaith  eu 
hunain  ;  ac  y  mae  camarfer  neu  gamseinio, 
hyd  y  nod  un  gair,  weithiau,  yn  anafu 
pregeth  dda.  Yr  wyf  yn  hollol  argyhoedd- 
edig  y  dyiid  codi  safon  jrr  arholiadau  am 
fynediad  i'n  colegau,  ac  ychwanegu  o  leiaf 
ddwy  flynedd  at  y  tymhor  athrofaol.  Os 
na  wneir  rhyw  drefn  felly  ar  unwaith, 
rhaid  i'n  gweinidogion  yn  y  dyfodol  fyw 
dan  aniantais  na  wyddai  ein  tadau  ond 
ychydig  am  dani.  Mae  y  Saesonaeg  yn 
cyflym  gymmeryd  meddiant  o'n  gwlad  ;  ac 
mewn  amryw  drefi  yn  y  Deheubarth,  o 
leiaf,  bydd  yn  rhaid  troi  yr  achosion 
Cymreig  yn  rhai  Seisnig,  a  bydd  yn  rhaid 
i'n  gweinidogion  Cymreig  ymgyfarwyddo 
à  iaith  Hengist.  Bydd  yn  angenrheidiol 
felly  iddynt,  nid  yn  unig  ddeall  ac  ysgrif- 
enu  Saesneg  yn  dda ;  ond  ei  siarad  yn 
hj'lithr  a  didramgwydd,  yr  hyn  yw  y 
gorchwyl  anhawddaf  o'r  tri.  Can  belled 
ag  j'  mae  fy  sylw  wedi  cyrhaedd,  argj'- 
hoeddir  fi  y  byddai  j'n  dda  i'r  hoU  enwadau 
Cymreig  gofio  hyn.  Hynod  o  amserol  yw'r 
son  am  symud  ein  colegau  ni  i'r  trefi 
prif-athrofaol,  modd  y  cafio  ein  dynion 
ieuainc  fanteision  uwchraddol  pan  yn  dar- 
paru  ar  gyfer  y  Weinidogaeth.  Mae  hyn 
yn  gam  pwysig  yn  yr  iawn  gyfeiriad  ;  a 
doeth  y  gwnelai  holl  golegau'r  enwadau 
jT  un  peth. 

Biffyg  trefnusrwydd  yn  nghyfansoddiad 
eu pre'gethau. — Diffyg  amlwg  iawn  yn  ein 
pwlpud  ni  yw  hwn.  J)ylai  fod  i  bregeth, 
fel  arwrgerdd,  "  ddechreu,  canol,  a 
diwedd ;"  ond  j'sgwaethyroedd,  j'  mae 
rhai  o  honynt  heb  gymmaint  ag  un  o'r 
rhinweddau  hyny.  Mae  yn  wir  fod 
cyfansoddi  dwy  bregeth,  fynychaf  bob 
wythnos,  a  chyflawnu  Uawer  o  orchwylion 
pwysig  ereill,  a  gwnej'd  hj'ny  yn  drefnus 
a  gweddol  ddifai,  yn  orchwyl  pur  anhawdd 
i'w  gyflawnu  ;  ond  y  mae  yn  bossibl, — er 
fod  yr  euwog  Robert  Hall,  yn  barnu  yn 
wahanol.     Gofynwyd  unwaith  iddo  ef  pa 


nifer  o  bregethau  fedrai  dyn  gjrfansoddi 
mewn  wythnos  ;  ac,  ebe  f e  :  "  Ymddybyna 
yn  holloì  ar  j'  dyn, — os  bydd  yn  feddyliwr 
dwfn,  ac  yn  dra  gofalus  wrth  gyfansoddi, 
y  mae  un  yn  ddigon ;  ond  os  yn  llai 
galluog  o  ran  meddwl  ac  yn  llai  gofalus 
am  ei  waith,  gallai  wneyd  dwy,  gydag 
ymdrech ;  ond  os  mai  if  vvl  fydd,  gallai 
wneyd  hanner  dwsin  yn  eithaf  rhwydd." 
Dywedai  Kilsby  fod  John  Eliasyn  gwneyd 
chwech  pregeth  i'w  wasanaethu  ar  daith 
bregethwrol  o  Gaergybi  i  Gaerdydd  ac  yn 
ol ;  ond  rhaid  i'r  Bedyddiwr  nj'ddu,  gwau 
a  phanu  dwy  bregeth  bob  wythnos. 
Cyfaddefa  pawb  a  wyr  rywbeth  .  am  y 
gorchwj'I,  ei  fod  yn  waith  anhawdd,  os 
mynir  gwneyd  hynj-  yn  weddol  dderbyn- 
iol.  Rhaid  wrth  lawer  o  benderfynol- 
rwydd  a  dyfalbarhad.  Rhaid  darllen  pan 
fo  ereill  yn  cysgu,  a  meddwl  pan  fo  y 
cymmydogion  j'n  ymbleseru.  O  wneyd 
hyny — ac  y  mae  yn  rhaid  ei  wneyd  cyn 
llwyddo — galluogir  y  pregethwr  i  esgyn^ 
ei  bwlpud  mewn  nerth,  yn  gyfoethog  o'' 
ifrwj'thau  y  byd  meddyliol,  ac  yn  hyawdl 
0  j'madrodd.  Mae  yn  drueni  mawr  fod 
ein  pwlpud  j'n  aml  yn  gorfod  dyoddef 
oddiwrth  aragylchiadau  y  byd  hwn.  Mae 
ceisio  clytio  i  fyny  rywbeth  i'w  ddj'weyd 
ar  y  Sabbath,  ar  ol  treulio  y  rhan  oreu  o'r 
wythnos  gyda  gofalon  allanol,  yn  gam- 
sj'niad  pwysig.  Mae  yn  ffaith  alarus  fod 
Ilawer  iawn  o  eglwysi  yr  enwad  yn 
Nghymru,  weithiau  yn  herwydd  anallu, 
weithiau  difaterwch,  weithiau  cybydd-dod, 
ac  weithiau,  fel  mae  gwaethaf  y  modd,  j'n 
herwydd  gormes  gywilyddus  rhai  o'r 
aelodau,  yn  gwneyd  hj'ny  yn  orfodol. 
Mae  "  y  rhai  sydd  yn  pregethu'r  Efengyl 
i  fyw  wrth  yr  Èfengj'l,"  medd  yr  apostol, 
— ac  nid  newynu,  a  newynu  eu  teuluoedd 
hefj'd.  Clywais  labwst  o  grefyddwr  un- 
waith  yn  dweyd  ei  fod  ef  j'n  gorfod  byw 
ar  dair  punt  yn  y  mis,  ac  nad  oedd  erioed 
wedi  deall  paham  nad  allai  ei  weinidog 
(gyda  theulu  o  saith,  llyfrgell  newynog, 
heb  hanner  na  chwarter  ei  digoni,  a 
chymdeithas  annhosturiol  yn  llygadrythu 
ar  ei  lengau)  wneyd  yr  un  modd  ! 

Glynu  gurmod  gyda  hen  dduwinyddiaeth 
rydlyd.—Y  mae  goleuni  newydd  yn  cael 
ei  daflu  ar  hen  wirioneddau  yr  Efengyl  yn 
feunyddiol ;  a  dylai  y  pregethwr  gerdded 
megys  "  gyda  blaen  llif"  egluriadaeth 
Ysgrythyrol — dewis  y  gwj'ch  oddiwrth  y 
gwael,  a  chadw  pobl  ei  ofal  j'n  hyddysg 
ynddynt.  Mae  bellach  yn  llawn  bryd 
gadael  "hollti  gwallt"  gyda  Chalfin 
geidwadol,  gan  briodoli  i'r  Bod  Mawr 
ymddj'giadau  unochrog,  hollol  annghyd- 
weddol  à'i  briodoleddau  anfeidrol,  fel  yr 
eglurwyd  hwy  i'r  bj'd  j'n  Ei  Fab.  Treulia 
ereill  eu  hoes  i  glytio  fyny  ddarnau  an- 
nghydnaws  o  weithiau  yr  hynafgwyr,  y 
rhai  ddylent  fod  wedi  eu  claddu  gyda  eu 
hawdwyr ;  a  cha  eu  gwrandawj'r  fy w  ar 
ryw  "gawl  aildwymn "  felly  goreu  y 
gallont.     Ys  dywedai  Cowper .- 

"  Tbey  grind  Divinity  of  other  days, 
Down  into  modem  use ;  transform  old  print 
To  zig-zag  manuscript,  and  cheat  the  eyes 
Of  would-be  critics  by  a  thousand  arts." 


Y  PWLPTJD  BEDYDDIEDIG   YN  NGHYMRU. 


27 


Ni  ychwanegant  gymmaint  à  chufydd  at 
ystorfa  y  byd  o'r  wyhodnoth  Gristionogol. 
Siaradant  faint  fyd  fyner  yn  eu  ffordd 
hwy  o  wneyd  hynj' ;  ond  anaml  iawn  y 
gadawant  eu  gwrandawyr  fymryn  callach 
yn  y  diwedd  nag  oeddynt  yn  y  dochreu. 

JJiffyq  Ffraethìnvb. — Mae  yn  wir  fod 
ffraethineb  yn  ' '  ras  geni ' '  gan  rai  ;  ond 
mae  yn  bossibl  dyfod  yn  feddianol  ar 
lawer  o  hono  drwy  ymgais  a  meithriniaeth. 
Alae  yn  rhaid  i  ddyn  wrth  lawer  o  amynedd 
er  ei  alluogi  i  eistedd  i  lawr  am  awr,  ac 
weithiau  am  fwy,  i  wrando  sylwadau  a 
wrandawwyd  ganddo  ganwaith  yn  ilaen- 
orol,  heb  gymaint  à  fflachiad  bychan  o 
arabedd  o'r  dechreu  i'r  diwedd.  "  If  you 
tell  me  that  men  must  die,"  ebe  Sydney 
Smith,  "  I  am  very  littlo  struck  with  what 
you  say  ;  because  it  is  not  an  assertion  very 
remarkable  for  its  novelty  :  but  if  you  were 
to  say  that  man  was  like  a  time-glass, — 
that  both  must  run  out,  and  both  render 
up  their  dust,  I  should  listen  to  you  with 
more  attention,  because  I  should  feel  some- 
thing  like  surprise  at  the  sudden  relation 
you  had  struck  outbetween  such  apparentlj' 
dissimilar  ideas  as  a  man  and  a  time- 
glass."  Y  lle  olaf  o  bob  ile  i  gellwair 
ynddo  yw  y  pwlpud ;  etto,  y  mae  gallu 
cyfiwyno  y  gwirionedd  mewn  dull  ffraeth 
a  deniadol  yn  fantais  i'w  argraffu  ar  fedd- 
yliau  y  gwrandawwyr  ;  ac  y  mae  yr  elfen 
hon  yn  aml  yn  Ilawn  mor  bwysig  a'r 
rhybuddiol  a'r  difrifol,  ond  bod  yn  ofalus 
i  roddi  iddi  ei  lle  priodol  ei  hun. 

Rhoddl  gormod  Ue  i''r  "  WelshHwi/L^' — 
Nid  wyf  yn  cofio  i  mi  erioed  glywed 
pregeth  wir  dda  oddiar  gefn  yr  "  Hwyl" 
Grymreig — "  mwy  o  swn  nag  o  sylwedd" 
sydd  yno  fynychaf .  Y  camsyniad  mawr 
yw  ceisio  gwneyd  yr  "hwyl"  i  wasan- 
aethu  yn  lle  y  "pethau,"  a'i  thynu 
gerfydd  ei  chlustiau  pan  na  fyn  ddyfud  a 
phan  na  fo  ei  heisiau.  Gyda  sylwadau 
miniog,  gellir  caniatau  ychydig  o  honi 
weithiau  ;  ond  os  bydd  y  bregeth  yr  hyn  y 
dylai  fod,  gellir  gwneyd  yn  rhagorol  heb 
yr  "  hwyl ;  "  ac,  yn  fy  ngolwg  i,  ychj  dig 
fyddai  y  golled  pe  cawsai  ei  chladdu  am 
byth.  Mae  yn  wir  ei  bod  mewn  Ilai  bri 
gan  bob  enwad  yn  Nghymru  nag  y  bu  ; 
ond  er  syndod  i  lawer,  y  mae  j'n  cyflym 
godi  ei  phen  yn  Lloegr.  Yn  Llundain  a 
threfi  mawrion  ereill  y  wlad,  clywir  ei 
henw  yn  cael  ei  seinio  gydag  edmygedd. 

PregeUiau  Meithion. — Nid  yw  yn  an- 
hawdd  i  bregethwr  a  fo  wedi  cael  ymarfer- 
iad  cymedrol,  "  ddal  pen  y  stori  "  am  awr 
a  rhagor  ;  ond  dweyd  ac  ail-ddwej'd  yr  un 
pethau  fyddir  yn  aml,  ac,  yn  bendifaddeu, 
blino  y  gwrandawwyr.  Nid  wyf  yn  an- 
foddlon  i  bregethwr  ddyhysbyddu  ei 
destyn  ;  ond  nid  ar  draul  poeni  ei  gyn- 
nulleidfa, — gan  ei  fod  drwy  hyny  yn 
gwneyd  ei  holl  lafur  ei  hun  yn  ofer. 
Dylai  y  siaradwr  geisio,  bob  amser,  gryn- 
hoi  ei  feddj'Iiau  a'u  traddodi  mewn  can 
lleied  o  eiriau  ag  y  bo  bossibl,  gan  gofio 
fod  "  llawer  mewn  ychydig "  yn  fwy 
derbyniol  gan  bawb  nag  "  ychydig  mewn 
llawer."  "  Byrdra  yw  enaid  ffraethiueb," 
ebe  y  ddiareb  ;  ac  y  mae  byrdra  rhesymol 


yn  gwneyd  i  fyny  ran  helaeth  o  enaid 
pregeth  boblogaidd.  Mae  pregeth  o  han- 
ner  awr,  neu  o  bellaf  ddeugain  mynyd, 
destynol,  fywiog,  wresog,  wedi  ei  threfnu 
yn  briodol,  a'i  nithio  o  frawddegau  a 
geiriau  diangenrhaid,  yn  sicr  o  ateb  gwell 
dyben  na'r  un  annhrefnus  a  hirwyntog. 
Clywais  frawd  yn  ddiweddar  yn  arfer  yr 
un  frawddeg,  a  hono  yn  cj-nnwys  pedwar 
gair,  wj'th  a  deugain  o  weithiau  yn  j'r  un 
bregeth,  nes  oedd  amynedd  y  dosparth 
lluosocaf  o'r  gwrandawj'r  wedi  ei  Iwj-r 
ddifa.  Pe  clywai  y  brodyr  hirwyntog 
hanner  yr  achwyniadau  ddygir  j'n  eu 
herbyn,  yv  wyf  j-n  credu  y  ceisient 
ddiwygio. 

I^'ffUS  ymgais  egniol  i  gyrhaedd  calonau 
y  gwrandawwyr . — Er  darparu  acastudio  yn 
ddyfal  a  llwyddianus  yn  y  f j-fyrgell,  mae 
j'n  bossibl  syrthio  yn  f  jt  o  gyrhaedd  yr 
amcan  mewn  golwg  yn  y  pwipud.  Mae 
yn  rhaid  siarad  à'r  bobl,  nid  yn  unig  à'r 
genau,  ond  à'r  galon,  j'  llygad,  j'  llaw,  y 
pen,  y  troed,  ac,  yn  wir,  a'r  holl  gorff. 
Mae  em  pwlpudau  yn  aml  yn  dra  amddi- 
fad  o  hj'awdledd  [eloquence) :  ac  ofnwn  nad 
yw  y  gangen  bwysig  hon  yn  cael  y  sylw 
a  ddylai  yn  ein  colegau.  Mae  ambell 
bregeth  yn  sj'rthio  ar  y  gj'nnulleidfa  ftd  y 
belen  ifori  ar  y  llafn  mynor,  yr  hon  sydd 
j'u  dychwelyd  hyd  yn  agos  j'  man  o'r  hwn 
y  taflwyd  hi,— heb  adael  ei  hol  ar  y  Ilafn, 
na'r  llafn  ei  ol  arni  hithau.  "  Mi  garwn 
j'n  fawr,"  ebe  un  offeiriad  wrth  David 
Garrick,  y  chwareuwr,  "  Iwyddo  i  ddylan- 
wadu  ar  fy  ng  ^randawwyr,  fel  ag  y 
gwnewch  chwi,  Mr.  Garrick."  "  Mae 
y  gwahaniaeth  rhyngom,"  ebe  Garrick, 
"  yn  y  ffaith  fy  mod  i  yn  traddodi  chwedl 
ffugiol  f el  pe  bae  j'n  wirionedd,  a  chwlthau 
yn  traddodi  gwirionedd  tol  pe  byddech  yn 
traddodi  chwedl." 

Gormod  tuedd  i  arfer  iaith  chivyddedig  a 
choeg-farddonol. — Y  mae  unwaith  am  byth 
yn  ddigon  i  ddyn  wrandaw  son  am  y 
' '  rhosynau  persawr,  y  llj'siau  amr j'liw, 
yr  impyn  ieuanc,  j'  dderwen  gadarn  ao 
oedranus,  yr  aber  fechan  a'r  gornant 
drystiog,  y  ffj'nnon  loew  a'r  ffrwd  risial- 
aidd,  yr  afon  ddolenog  a'r  mòr  mawr 
Ilydan,  y  ddol  feiUionog  a'r  dyiìr-yn  eang." 

Ond,  wedi'r  cwbl,  nid  oes  j'nwj'f  yr 
amheuaeth  leiaf  nad'  oes  yn  perthyn  i'r 
Pwlpud  Bedyddiedig  Cymreig 

EI    RAG0KIAETH.ÌU. 

JEi  ffyddlondeb  i'r  hen  ddull  Beiblaidd  a 
Phuritanaiddo  Brcgethu. — Ychj'dig  glj'wir 
o  hono  am  Darwin,  Darwiniaeth,  ac 
athrawiaeth  yr  Evolution  ;  barnau  gorwyllt 
Huxley  a  Herbert  Spenser  ;  athrawiaeth 
yr  adferiad  cyffredinol,  a  phethau  dyeithr 
felly.  Dyeithr  yw  hefyd  i'r  coeg-athron- 
yddu  a'r  elfen  sych-draethodol  sydd  yn 
nodweddurhai  o  bwlpudau  y  Dywysogaeth. 
Ychydig  amser  dreulir  yn  j'  pwlpud  hwn 
i  brofi  bodolaeth  Duw  ;  fod  y  fath  berson 
à  lesu  Grist  wedi  bod  ar  j'  ddaear  ;  pa  im 
ai  anffyddiaeth  ai  Cristionogaeth  yw  y 
grefydd  oreu  ;  pa  un  ai  Moses  ai  Darwin 
sydd  agosaf  i'w  Ue, — fel  y  clywir  yn  aml 
o  bwlpudau  ereill.     Crist  a'i   Groes  yw 


28 


Y  PWLPUD  BEDTDDIBDIQ  YN  NGnYMRTT. 


canolbwynt  ei  weinidogaeth.  Efe,  yn  Ei 
gyinmeriad  a'i  swyddau,  sydd  yn  cael 
mwyaf  o  sj'lw.  Camsyniad  mawr  dosparth 
Uuosog  o  hregethwyr  "y  dyddiau  presennol 
yn  Nghymru,  yw  gwneyd  y  pwlpud  yn 
gyfrwng  iddynt  hwy  ddangos  eu  gwybod- 
aeth  athronyddol,  ddaearegol,  ieithyddol, 
araethyddoli  &c. :  ceisio  gosod  y  gwranda- 
wyr  i  feddwl  mwy  am  y  siaradwr  nag  am 
y  genadwri  broffesa  draddodi.  Mae  y 
cangenau  a  nodwn  o  wybodaeth  a  gallu 
yn  ddefnyddiol  a  kollol  angenrheidiol  er 
cyrhaedd  y  gradd  o  ddefnyddioldeb  ag  y 
dylai  y  pregethwr  ymestyn  ato  ;  ond  y 
mae  ceisio  gwneyd  arddangosfa  o  fedr 
ynddynt  yn  y  pwlpud  yn  gamsyniad 
echrydus.  "  Ni  fernais  i  mi  wybod  dim 
yn  èich  mysg,  ond  lesu  Grist,  a  hwnw 
wedi  ei  groeshoelio,"  yw  yr  esiampl  a 
ddylai  fod  yn  nod  o  flaen  llygaid  y  pre- 
gethwr.  Er  clod  eu  gweinidogion,  ni 
flinir  ond  ychydig  o  gynnulleidfaoedd  y 
Bedyddwyr  gan  goeg-bregethu  o'r  fath 
hyn.  Y  canlyniad  yw,  fod  dosparth 
iruosog  iawn  o'n  dynion  ni  yn  boblogaidd 
a  Uwyddiannus. 

Y  mae  yn  Bwlpud  annibynol  o  ran 
arddidl. — Nid  oes  ynddo  ryw  un  nodwedd 
arbenig  yn  y  cyfeiriad  hwn.  Dim  dylyn 
rhyw  "hen  frawd  mawr  yn  mysg  y 
hrodyr  ;"  ond  mae  jti  ymgais  ganmoladwy 
gan  y  dosparth  lluosocaf  o'n  gweinidogion 
ni  i  "  dori  ffordd  newydd  trwy  ganol  y 
graig,"  ac  i  ddysgu  "  sefyll  ar  eu  gwad- 
nau  eu  hunain."  Nid  oes  nemawr  ddim 
yn  fwy  diraddiol  i  bregethwr,  yn  fy 
ngolwg  i,  nà  cheisio  efelychu  arall  ; 
bydded  yr  arall  hwnw  y  peth  fyddo— yn 
Gristmas  Evans,  yn  John  Elias,  neu  yn 
WiIIiams  o'r  Wern  ;  a  gwaethaf  oll  allu- 
oced  y  patrivm.  Dy  weded  y  pregethwr  yr 
hyn  fyn  ddywedyd  yn  ei  ffordd  ei  hun,  ei 
eiriau  ei  hun,  ei  ardduU  ei  hun,  ei  ystum- 
iau  ei  hun,  ac,  yn  anad  dim,  ei  bregethau 
ei  hun, — er  y  dichon  fod  iddynt  lawer  o 
ddiffygion ;  ac  y  mae  yn  fil  hawddach  i'r 
gwrandawr  faddeu  diffygion  cynhenid 
nà'r  rhai  gyflawnir  wrth  efelychu  ereill. 
Ar  y  cyfan,  ni  phetrusaf  honi  i'r  Pwlpud 
Bedyddiedig  ragoriaeth  yn  y  pethau  hyn. 
Rhagora  yn  ei  nodwedd  Gymreiy  .—l^ìà. 
gormod  yw  dweyd  fod  y  Gymraeg  yn 
cael  ei  siarad  gyda  chryn  lawer  o  ber- 
ffeithrwydd  gan  nifer  lluosog  iawn  o 
weinidogion  y  Bedyddwyr.  Yn  anaml  y 
blinir  y  gwrandawyr  à  geiriau  Seisnig  hir- 
wyntog  a  dibwrpas,fel  aga  geir  yn  aml  gan 
rai  dynion  ieuainc  yn  y  dyddiau  presennol. 
Un  nodwedd  neillduol  iawn  a  berthyn  i'r 
Saeson  yw  eu  parodrwydd  i  fabwysiadu 
geiriau  o  leithoedd  estronol,  pan  deimlant 
eu  heisiau.  Gwneir  eu  hiaith  hwy  i  fyny 
o  rai  geiriau  biaidd  o  bob  iaith  a  thafod- 
iaith  adnabyddus  dan  haul ;  a  daw  geiriau 
dyeithr  yn  "fuan  i  seinio  yn  hollol  gartrefol 
a  phriodol  i  glust  Sais  :  ond  nid  felly  y 
Cymro.  Yn  araf  ac  anfoddlon  iawn  y 
mabwysiada  efe  eiriau  o  unrhyw  iaith 
estronol ;  ac  y  mae  yr  ymgais  i  ddwyn 
geiriau  dyeithr  i'r  pwlpud  Cymreig,  cyn 
y  caffont  eu  mabwysiadu  gan  y  bobl,  yn 
fethiant  hollol,  ac  yn  nodi  allan  yr  hwn  a 


wnelo  yr  jTngais,  fel  un  awyddus  i  ddangos 
ei  "  wybodaeth !"  Mae  yn  wir  fod  y 
Gymraeg  i  raddau  yn  ddiffygiol  o  dermau 
ar  ddarganfyddiadau  gwyddonol  diweddar; 
ond,  i  ddybenion  y  pwlpud,  y  mae,  fyn- 
ychaf,  yn  gyflawn  a  dihyspydd,  fel  nad 
oes  eisiau  i'r  siaradwr  fyned  i  feusydd 
estronol  i  chwilio  am  eiriau  cyfaddas. 

Mae  yn  Bìvlpud  hynod  ffyddlon  i'w  broffes. 
— Mae  yn  enwog  drwy  yr  oesau  am  ei  eofn- 
dra  i  sefyll  i  fyny  dros  ei  farn  ;  ac  y  mae 
wedi  dyoddef  mwy  o  erledigaethau,  gwawd 
a  dirmyg  am  yr  eofmii'a  hwnw  nag  un- 
rhyw  bwlpud  arall  ag  y  gwyddom  am 
dano.  Yn  mha  wlad  bynag,  neu  dan  ba 
enw  bynag,  yr  adnabyddid  y  Bedyddwyr, 
yr  oedd  eu  heofndra  i  attegu  eu  hegwydd- 
orion  bob  amser  yn  sicrhau  iddynt  yr 
erledigaethau  mwyaf  creulon.  Dyna  eu 
hanes  ar  y  Cyfandir,  a  dyna  eu  hanes  yn 
Lloegr.  Dywed  Mosheim  mai  yr  "  Ail- 
Fedyddwj-r  oedd  gwrthrychau  dygasedd 
cyffredinol  y  Pabyddion,  y  Lutheriaid,  a'r 
Calfiniaid  ar  y  Cyfandir:"  a  dywed 
Gibbon,  yr  hanesydd,  "  fod  filamau 
Smithfield  wedi  eu  hennyn  i'r  dyben  o 
losgi  yr  Ail-Fedyddwyr."  Gelwid  hwy 
gan  un  o  gapelyddion  Cranmer  "  y  sect 
fwyaf  damniol,  a  gwaedlyd  lofruddion 
babanod  !"  Ac  "  er  cywilydd  [i  rai]  yr 
wyf  yn  dywedyd,"  cyffelyb,  mewn  Ilawer 
ystyr,  yw  y  driniaeth  gafodd  "y  sect 
hon "  yn  Nghymru.  Bydd  yr  erledig- 
aethau  gafodd  John  Myles,  Vavassor 
Powell,  Thomas  Watkins,"Thomas  Parri, 
ac  ugeiniau  ereill  allwn  enwi,  am  feiddio 
sef  yll  i  f yny  dros  ' '  y  gwirionedd  f el  y  mae 
yn  j'r  lesu,"  yn  ysmotiau  duou  ar  hanes 
grefyddol  y  Dywysogaeth  hyd  derfyn 
amser.  Bu  "  Cj'fràith  y  Goddefiad,"  a'r 
mesur  o  ryddid  a'r  cydraddoldeb  crefyddol 
a  feddwn  j'n  awr,  yn  fwy  o  fendith  i'r 
Bedyddwyr  nag  i  unrhyw  enwad  arall  yn 
y  wlad  hon. 

Mae  yn  meddu  ysbryd  cenadol  ardderchog. 
— Nodwedd  arall  amlwg  iawn  yn  y  pwl- 
pud  hwn  yw  ei  ffyddlondeb  i  freinlen 
fawr  y  grefydd  Gristionogol,  "  Ewch  i'r 
holl  fyd,"  &c.  Cawsom  y  fraint  o  gych- 
wyn  y  Gymdeithas  Genadol  gyntaf  yn 
Mhrj-dain  Fawr,  ac  o  anfon  y  cenadwr 
cyntaf  i'r  India  Ddwj'reiniol,  yn  mhersou 
yr  anfarwol  WiIIiam  Carey,  yr  hwn,  hefyd, 
fu  yn  offerynol  i  ddwyu  allan  Air  Duw 
mewn  39  o  ieithoedd  pobl  eilunaddolgar  y 
byd. 

Ei  ryfel  gwastadol  yn  erbyn  htn  arferion 
Pahyddol  a  thraddodiadau  y  tadau. — Un  o'r 
anhawsderau  mwyaf  deimlai  Luther  a 
Melancthon  yn  yr  Almaen,  a  blaenoriaid 
y  Diwygiad  Protestanaidd  yn  y  wlad  hon, 
oedd  darbwyllo  y  bobl  i  roddi  heibio  hen 
arferion  Pabyddol  a  ' '  chyfarwyddiadau  yr 
Eglwys ;"  ac  y  maent  yn  glynu  wrth 
lawer  pwlpud  hyd  y  dydd  hwn,  "  At  y 
Gair  ac  at  y  dystiolaeth"  yw  arwyddair 
y  Pwlpud  Bedyddiedig  yn  Nghymru;  a 
"  mynegu  holl  gjmghor  Duw  i'r  bobl,"  yw 
ei  ymgais. 

Mac  yn  Bmlpud  Rhyddfì'ydol,  ac  o'r 
dwfi-  piuaf  fel  y  cj-fryw.     Ni  feiddia  y 


Y  PABCnEDIG    CAKON  GRlFritttS. 


29 


gormesdeym  crefyddol  na  gwladwriaethol 
esgyn  ei  risiau.  Nid  yw  barn  neu  or- 
chymyn  esgob  na  diacon,  senedd  na  chym- 
manfa,  o  un  pwys  yn  ei  olwg, — ond  can 
belled  ag  y  bo  y  farn  hono  neu  y  gor- 
chymyn  hwnw  yn  seiliedig  ar  y  Llyfr  o"r 
hwn  y  doillia  rheol  ei  ffydd  a  chynllun  ei 
ymarferiadau  crefyddol. 

Gwawrio  wnelo  y  dydd  pan  fo  hoU  bwl- 
pudau  y  cread  wedi  eu  puro  o  fudr-elw, 
hunanoideb  crefyddol,  twyll-ofEeh'iadaeth 


o  bob  math,  ac  o  anlìyddlondeb  i'r  gwir- 
ionedd ;  pan  na  fo  "  neb  o'n  gwylicdyddion 
yn  ddeillion,"  nac  "  yn  fugeihaid  nas 
medrant  ddeall,"  yw  taer  weddi 

Bedyduiwh. 

[Yr  erthygl  uchod  yw  y  gyntaf  o  gj'frcs  o 
ysgrifau  sydd  i  ymddangos  jm  ein  cyhoedd- 
iad,  jTi  ystod  y  liwjddjTi,  ar  y  Pwìpud  yn 
NghjTuru,  yn  Eghvysig  ac  YmneiUduol. — 
GoL.] 


Y  PAECHEDIG  CANON  GEIFFITHS. 

TuEDDWYD  ni  i  gydsynio  à  chais  Golygydd  Y  Geninen  i  ysgrifenu  erthygl 
fywgraphyddol  a  beii-uiadol  ar  y  diweddar  Barch.  Canon  Griffiths,  oddiar  y  gwir 
barch  a  deimlem  at  un  o  feibion  enwocaf  yr  Eglwys  Gymrae^  o  fewn  y  ganrif 
bresennol.  Ymdrechasom  dynu  darlun  byr  ond  gonest  o'n  hybarch  gyfaill,  gan 
gofio  mai  dyn  ydoedd,  er  ei  fod  yn  ddyn  da  a  defnyddiol  iawn  yn  ei  gylch  ei  hun. 

Yr  oedd  y  diweddar  Barch.  Georgo  Griffiths,  B.D.,  Kheithor  Machynlleth,  a 
Chanon  Trigiannol  [Residentiary  Cunon)  Eglwys  Gadeiriol  Bangor,  yn  enedigol  o 
blwyt  Eglwy&wrw,  Sir  Benfro.  Mae  Penfro,  er  yn  dra  Seisnigaidd,  wedi  codi 
pregethwyr  enwog  a  gwladgarwyr  pybyr,  ac  wedi  bod  yn  fangre  i  rai  o  brif 
ddiwj'gwyi'  Cymru.  Ni  raid  ond  enwi  Howell  Davies,  Griffiths,  Nevern,  a'r 
Esgob  Joshua  Hughes,  fel  pregethwyr;  a  Gambold  y  Grammadegwr,  Cam  Ingli, 
Llallawg,  yng  nghyd  à'i  frawd  talentog  Dewi  o  Ddyfed,  fel  gwladgarwyr.  Yr 
oedd  yn  hanu  o  deulu  athrylithgar  a  chrefyddol  iawn.  George  oedd  yr  ieuangaf 
o  bump  o  feibion,  ac  ystyrid  ef  pan  yn  blentyn  fel  pe  wedi  ei  fwriadu  gan  Rag- 
luniaeth  i  fod  yn  rhywun  mawr ;  ac  felly  yr  oedd.  Gwnaed  ef  yn  ofìeryn  ben- 
dith  i  Eglwys  ei  wlad;  a  hir  y  pery  ei  ddylanwad.  Yr  oedd  o  anianawd  gre- 
fyddol  o'i  febyd;  a'i  hoff  ddymuniad  oedd — cael  ymroddi  i  waith  y  weinidogaeth. 
Mae  lle  i  ofni  fod  rhai  bechgyn  yn  cael  eu  gwthio,  ac  ereill  yn  ymwthjo,  i'r 
Eglwys,  heb  yr  un  tueddiad  na  chymhwysder  ynddynt  at  ddyle'dswyddau  y 
weinidogaeth  sancteiddlàn.  Dyma  rai  sydd,  o  angenrheidrwydd,  fel  hunllef  ar 
fPordd  llwyddiant  crefydd ;  maent  yn  faich  iddynt  eu  hunain  ac  yn  orthrwm  ar 
ereill.  Yr  oedd  James  hefyd,  y  mab  hynaf,  yn  y  weinidogaeth,  a  bu  yn  Eicer  yn 
Llaiigeler  ar  òl  yr  enwog  Dr.  Griffith,  Llandeilo.  Yr  oedd  y  brawd  hynaf,  yn  òl 
barn  rhai  a  glywsant  y  ddau,  yn  rhagori  ar  yr  ieuangaf  yng  ngwlithogrwydd  ei 
ddawn.  Perthynai  Canon  Gri'ffiths  o  du  ei  fam  i'r  Esgob  Hughes  o  Lanelwy,  ac 
o  du  ei  dad  i'r  hybarch  Archddiacon  Griffiths,  Rheithor  poblogaidd  Castellnedd. 
Addysgwyd  ef  yng  Ngholeg  Dewi  fSant,  Llanbedr ;  Ue  hefyd  y  graddiodd  yn 
B,D.,  yn  18.53.  Cafodd  ei  ordeinio  yn  1841  i  guradiaeth  Sciwen,  Sir  Eorganwg; 
oddiyno  symmudodd  ym  mhen  rhai  blynyddoedd  i'r  Gogledd,  i  fod  yn  Gaplan  i'r 
ddiweddar  Mrs.  Oakeley,  Tanybwlch.  Apwyntiwyd  ef  oddiyno  drachefn  i 
Eglw^s  newydd  Penrhyndeudraeth.  Ar  symmudiad  yr  Archddiacon  Evans  i 
Lanllechid,  derbyniodd  Reithoriaeth  MachynJJeth,  ac  yno  yr  arhosodd  hyd 
derfyn  ei  oes.  Bu'n  ffodus  iawn  mewn  gwraig  :  cafodd  ymgeledd  gymhicys. 
Nid  yn  unig  gofalai  am  gysuron  ei  thy  ei  hun,  ond  gofalai  yn  ehelaeth  am 
gysuron  ac  angenrheidiau  ereill.  Ehwng  y  ddau — trwy  fod  y  gwr  yn  bregethwr 
da,  a'r  wraig  yn  ymwelydd  cysson — gallwn  gredu  nachafodd  trigolion  Machyn- 
lleth  eu  hesgeuluso.  Y^r  oedd  yn  lled  Buritanaidd  o  ran  ei  olygiadau  Eglwysig 
y  rhan  gyntaf  o'i  weinidogaeth ;  ond  graddol  ymddadblygodd,  a  daeth  yn  bur 
gatholicaidd  cyn  terfyn  ei  yrfa. 

Y  tro  cyntaf  y  gwelsom  ac  y  clywsom  Canon  GrifRths  oedd  yng  nghyfarfodydd 
blynyddol  Llanrhystid,  rhyw  saith  mlynedd  ar  hugain  yn  òl.  Y  ddau  bregethwr 
deg  o'r  gloch  y  tro  hwnw  oedd  Canon  Evans,  Caernarfon,  a  Canon  Griffiths. 
Nid  oeddym  wedi  gweled  na  chlywed  y  naill  na'r  llall  erioed  o'r  blaen.  Dyn 
cydmarol  ieuanc  oedd  Canon  Evans — (Daniel  Evans,  Corris,  y  pryd  hwnw) — a 
thxiniai  ei  destyn  yn  bur  athronyddol  a  hynod  o  feistrolaidd.  Dilynwj-d  ef  ar 
òl  canu  emyn  gan  Canon  Griffiths ;  a  theimlem  yn  bur  fuan  ei  fod  yn  f eistr  y 
gynnuUeidfa,  ac  yn  ymdaith  yn  amlder  ei  rym.  Cyfarfodydd  arbenigol  ar  lawer 
o  ystyron  yw  cytarfodydd  blynyddol  Llanrhj'stid  ;  ond  fe  ddichon  na  \vyr  mwy- 
afrif  darllenwyr  Y  Gekinen  ond  y  nesaf  peth  i  ddim  am  danynt.  Maent  yn 
gyfarfodydd  hèn— yn  anrhydeddua — ac  wedi  gwreiddio  yng  nghalonau  a  serck- 


30  Y  rAECnEDIG   CANON   GRltTlTns. 

iadau  Eglwyswyr  hynaf  yr  ardal.  Am  eu  dGfnyddioldcb,  a'r  Ues  a  gynyrchasant, 
nid  oea  ammheuaetli.  Y  tebycaf  i  Lanrhystid  yn  y  Gogledd  yw  Glanogwen ; 
ond  y  mae  cyfìelyb  wahaniaeth  rhyngddynt — a  siarad  yn  gymhai-iaethol — ag 
sydd  rhwng  Westminster  Abbey  a  St.  Paul's.  Mae  mwy  o  urddas  a  hynafìaeth 
yn  perthyn  i  Lanrhj'stid ;  ond  y  mae  mwy  o  faes  a  phoblogrwydd  yn  perthyn  i 
Glanogwen.  Anrhydedd  pwlpudol  mawr  yw  cael  y  fraint  o  bregethu  yn 
Llanrhystid ;  ond  fe  gafodd  Cauon  Grifìiths  hyny  am  y  pum  mlynedd  ar  hugain 
olaf  o'i  fywyd ;  ac  ni  ystyrid  j  cyfarfod  blynyddol  rj'wsut  yn  llawn,  heb  i'r 
Canon  bregethu  j-n  olaf  am  ddeg  o'r  gloch.  Yr  oedd  yu  haeddu  yr  anrhydedd 
hwn,  ac  yn  gosod  urddas  ar  j-  gwasanaeth.  Mae  gradd  helaeth  o  boblogrwydd 
cyfarfodydd  blj'nj-ddol  LUinrhj'stid  yn  ddyledus  i  ddoniau  a  dj'kinwad  gwrth- 
ddrych  ein  herthj'gl ;  a  gellid  dj'weyd  yr  un  peth,  i  raddau  belaeth,  am  ei 
gyssylltiad  à  chyfarfodydd  diolchgarwch  yr  Eglwj'S.  Mawr  oedd  y  galw  am 
dano  i  bregethu,  a  mawr  oedd  j^  ■'  tyru"  ar  ei  òl.  Teithiodd  lawer  trwy  Dde  a 
Gogledd  i  gyhoeddi  j'  "  newyddion  da," — a  hyny  yn  ddidàl  a  di-ddiolch  o  du  dyn, 
ac  er  llawer  o  golled  iddo  ei  hun.  Fe  ddichon  na  \vyr  darllenwyr  Y  Geninen 
mai  gwaith  colledus,  mewn  ystju-  arianol,  yw  lyregcthn  teithiol  yr  Eglwys.  Nid 
yn  unig  nid  oes  yr  un  tàl  o  gwbl  am  bregethu  oddicartref,  ond  nid  antynych  y 
mae'r  offeiriad  yn  cael  yv  anrhydedd  o  dalu  ei  gostau  ei  hun  I  Gyda  llaw,  ni 
ddylid  anghofio  y  fìaith  hou  wrth  gyferbynu  cyflogau  gweinidogion  yr  Ymneill- 
duwyr  ag  eiddo  offeiriaid  yr  Eglwys. 

Yr  oedd  braidd  holl  nodweddau  y  "  pregethwr  mawr "  yn  cydgyfarfod 
ynddo— arddull  goeth,  llais  clii',  dillynrwydd  ymadrodd,  bywiogrwydd  traddod- 
iad,  a  difrifoldeb  angerddol.  Er  mai  pregethwr  yr  hen  athrawiaeth  j^doedd, 
eto  ju'  oedd  llawer  o  newydd-deb  yn  ei  ddrj'chfeddyliau,  a  dj'gai  allan  o'i 
di-ysorau  bethau  newydd  a  hun.  Yr  oedd  rhywbeth  yn  fawreddog  yn  ei 
j'mddangosiad ;  ac  j'r  oedd  ei  Ij'gaid  mawrion,  duon,  o  dan  aeliau  trymion, 
hirfeinion,  yn  j'chwanegu  at  ei  fawredd.  Yr  oedd  rhyw  grafifder  a  thanbeid- 
rwydd  neiUduol  yn  ei  lygaid ;  gellid  meddwl  ei  fod  nid  yn  unig  yn  gweled  pob 
un  yn  unigol,  ond  j'n  gallu  edrych  drwy  ddyn.  Nid  yn  unig  ja-  oedd  pregethu 
yn  naturioL  iddo,  ond  yr  oedd  j'n  mawr  hoffi  y  gwaith.  Ymroddodd  yn  llwyr 
iV  alwedigaeth  oruchel;  ac  ni  halogodd  burdeb  ei  wisg  ofìeiriadol  yn  llaid 
gwleidyddiaeth ;  ni  chynnygiodd  chwaith  wasanaethu  Duw  a  mammon,  trwy 
ieuo  yn  anghj'dmarus  fyd  ac  eglwj's,  masnach  à'r  efengyl.  Cyflwj'nodd  ei  holl 
alluoedd  a'i  adnoddau,  ei  amser  a'i  bobpeth,  i  bregethu  "  anchwiliadwy  olud 
Crist."  Yr  oedd  pregethu  yn  cydweddu  à'i  hoU  natur.  Fe'i  ganwyd  i'r 
pwlpud :  yr  oedd  gartref  yno.  Yr  oedd  efe,  enaid  a  chalon,  yn  ei  waith, 
pwj'sigrwj'dd  j'r  hwu  oedd  wedi  llwyr  lyncu  ei  feddwl.  Yr  oedd  wedi  gwneyd 
pregethu  yn  orchwj'l  mawr  ei  f'ywyd  gweinidogaethol.  Siaradai  am  bregethu, 
myfyriai  ar  gyfer  y  pwlpud,  a  pheunydd  gynlluniai  ar  gyfer  y  Sul.  Yr  oedd 
Canon  Grifhths  yn  bregethwr  mawr — nerthol,  dj'lauwadol,  argyhoeddiadol. 
Ceid  ynddo  gyfuniad  doeth  a  happus  o'r  athrawiaethol  a'r  ymarferol.  Pregethai, 
fynychaf,  fwy  i'r  deall  uag  i'r  teimlad.  Medrai  drin  pynciau  duwinyddol 
dyrus  yn  y  modd  mwyaf  adeiladoL  Yr  oedd  ei  destynau  a'i  ddall  o  j'madroddi 
yn  neillduol  o  addas  i  gyflj^rau  ei  wrandawyr.  Nid  oedd  ei  j'sgogiadau  yn  y 
pulpud  ond  ychydig,  oud  yr  oeddynt  yu  chwaethus  ac  awgrymiadoL  Am  ei 
iaith,  yr  oedd  yn  goeth,  j^stwyth,  a  duwinj'ddol.  Yr  oedd  ei  eiriau  yn  dyfod 
allan  o'i  enau  fel  saethau  o  fwa'r  cedjrrn.  Yr  oedd  y  brawddegau  yn  gryno  a 
difwlch,  a'r  ymadroddion  j'u  hynod  o  gyfaddas  a  dillyn.  Yr  oedd  ei  barabliad 
yn  rhwydd,  eglvu',  a  chroew.  llawdd  gwj'bod  mai  Deheuwr  (o  Sir  Benfro)  oedd 
oddiwrth  seiniad  yr  i  yn  y  rhagenwau  ti,  mi,  &c.  ;  seiniai  hwynt  fel  tu  a  mu. 
Yr  oedd  ganddo  rai  geiriau  a  thermau  pwrpasol  iawn,  na  chlywid  braidd  ond 
anfj'nych;  megys,  j'sgwaetheroedd,  engreiphtioli,  &c.  Bj'ddai  j'n  hoii  iawn  o'r 
ddau  ebychiad  "  atolwg  "  ac  "  ysywaeth  I  "  Nid  oedd  yn  meddu  ar  ryw  lawer 
o  ddawu  j'u  ystyr  boblogaidd  j'  gair ;  ond  meddai  ar  lais  clir,  o  gwmpae  eang,  a 
thinc  neu  oslef  soniarus  yn  perthyn  iddo.  Er  hyny  nis  gellid  dyweyd  am  dino 
fel  y  dywedwyd  am  Jones  Talysarn — 

"  Sain  ei  ddawn  swynai  ddynion ;  " 
ond  gellid  yn  briodol  iawn  gjrmhwyso  iddo  eiriau  Baxter— 

"  He  preached  as  though  he  ne'er  might  preach  again, 
And  as  a  dying  man  to  dying  men." 
Difrifoldeb   oedd   prif  nodwedd  gj'mmeriadol  ei  weinidogaeth.      Yr   oedd   yn 
bregethwr  Ucd  faith  oddicartref, — byddai  yn  fynych  (bos  yr  awr.     Mae  rhai  o'i 
bregethau  yn  fyw  yn  oin  còf  yn  awr,  ac  y  mae'r  difrifoldeb  a'r  eneiniad  yn 
annileadwy.      Prcgethai  fynychaf  heb  bapyr.      Yr  oedd   yn  ddwy-ieithydd 


Y  PARCnEDIG   CANON  GRIFFITIIS. 


31 


fhUinf/uistJ  rhagorol.  Yr  oedd  yr  aceaiad  a'r  cynaniad,  yu  y  ddwy  iaith, 
braidd  yn  berffaith ;  o'r  ddwy,  y  Soisoneg  oedd  y  berfieithiaf . 

Yr  oedd  yn  hynod  o  offoithiol  a  gafaolgar  yn  nghyfarfod  y  cymmunwyr. 
Teimlai  yn  hoUol  gartrcfol  yn  hwn.  Yr  oedd  yn  doddcdig  a  gwlithog  neiUduol 
ar  brydiau.  Yr  oedd  yn  gyfoethog  mewn  aduodau  a  hymnau,  ac  yn  modru 
gwneyd  defnydd  hapus  o  honynt.  Yr  oedd  ganddo  brofiad  crefj'ddol  hekieth  ac 
addfed  iawn.  Yr  oedd  yn  cartrefu  j^m  mhethau  y  nefoedd,  a  chredwn  fod 
crefydd  wedi  meddiannu  ei  holl  enaid.  Yr  oedd  ymddiddanion  crefyddol  yu 
bethau  naturiol  iddo,  ac  nid  yn  bethau  gwneyd.  Aur  pur,  heb  addurn  na  rhodres- 
waith  o'i  gwmpas,  oedd  duwioldeb  Canon  Griffiths.  Yr  oedd  yn  Gristion  gartref 
yn  gystal  ag  oddicartref,  ar  yr  aelwyd  yn  gystal  ag  yn  y  pwlpud,  yn  y  dirgel  fel 
yn  y  cyhoedd.  Yr  oedd  yn  "  Israeliad  yn  wir,  heb  ddim  twyll."  Yr  oedd  yn 
un  mawr  mewn  gweddi ;  cymdeithasai  lawer  à'r  Anweledig,  yn  ddirgel  a 
chyhoeddus.  Yr  oedd  ei  gymmundeb  à  Duw  yn  agos  a  difwlch.  Gweddiai  lawer 
am  yspryd  a  thymer  addas  i  bi-egethu,  a  ffieiddiai  bob  ysgafnder  yng  nglyn  à 
phethau  sanctaidd  Duw.  Perchid  ac  edmygid  ef  gan  bawb.  Ni  chafodd  ei 
gydnabod  yn  brydlawn,  os  o  gwbl  yn  deilwng,  gan  urddasolion  yr  Eglwys. 
J3u'n  Ganon  Mygedol  am  dymhor  hir,  a  derbyniodd  Ganoniaoth  Drigiannol 
rhyw  brin  ddwy  flynedd  cyn  marw.  Llafuriodd  yn  galed  a  dyfal  am  flynydd- 
oedd  meithion,  heb  fawr  o  gydnabyddiaoth  na  chefnogaeth.  Nid  yn  unig  y  mae 
òl  ei  lafur  a'i  weinidogaeth  j^n  Machynlleth  heddy w,  ond  f e  bery  ei  goffadwriaeth 
yno  yn  berarogl  peraidd  am  flynyddoedd  lawer. 

Fel  dyn  a  chymmydog,  yr  oedd  yn  dawel,  di-dwrw,  a  di-swn.  Ni  fedrai 
ymhoni  na  chynhyrfu.  Yr  oedd  o  arweddiad  tyner  a  boneddigaidd.  Yr  oedd 
boneddigeiddrwydd  yn  naturiol  iddo ;  a  gallai  ymddwyn  mewn  cymdeithas 
anrhydeddus  gyda  gweddeidd-dra  ac  esmwythdra  mawr.  Ymgomiwr  bychan 
ydoedd  :  rhaid  oedd  i  arall,  fel  rheol,  arwain  yr  ymddiddan.  Camesbonid  ei 
wyleidd-dra  a'i  foneddigeiddrwydd  gan  rai  am  fursendod.  Cafodd  gystudd 
caled;  ond  yr  oedd  yn  hynod  o  ddioddefgar,  ac  yr  oedd  ei  brofiad  yn  nefolaidd. 
Ymostyngai  yn  ufudd  a  dirwgnach  i  ewyliys  Duw,  a  mwynhài  dawelwch 
meddwl  didòr,  fel  y  gellid  disgwyl  oddiwrth  rodiad  bywyd  mor  wyliadwrus  a 
diargyhoedd.  Canai,  a  gweddiai,  a  chyffesai  o  tìaen  ei  Dduw ;  a  theimlad  pawb 
a'i  clywsant  oedd — "  mai  o'r  galon  y  Ilefarai  y  genau."  Yr  oedd  ei  dawelwch 
a'i  wèn  foddhaus  yn  dwyn  tystiolaeth  ddystaw  i'r  hyder  a'r  tangnefedd  oddi- 
mewn.  Bu  farw  Tach.  Tfed,  1888,  yn  Ilawn  70  mlwydd  oed  namyn  ychydig 
oriau.  Goroesodd  ei  gydmares  dduwiol  a'i  briod  hawddgar  rhyw  dair  blynedd. 
Claddwyd  ef  ym  mynwent  plwyf  Machynlleth,  ar  ddiwrnod  gwlyb  a  thymhestlog 
iawn ;  ond  er  gerwined  y  tywydd,  cafodd  gladdedigaeth  dywysogaidd. 
Cymmerodd  yr  Esgob  a'r  Deon  ran  yn  y  gwasanaeth.  Ymgymmysgai  y 
gwlawogydd  trymion  à  dagrau  y  dyrfa  alarus  ar  làn  y  bedd.  Wrth  tfarwelio 
à'i  weddillion  marwol,  canwyd  gyda  dylanwad  ac  enneiniad  un  o'i  hoff  emynau 
— "  0  fryniau  Caersalem  ceir  gweled,"  &c.  Traddodwyd  dwy  bregeth  angladdol 
y  Sul  canlynol  i  gynnulleidfaoedd  lluosog, — yn  y  boreu,  yn  Seisoneg,  gan  yr 
Ai-chddiacon  HowelI(LIawdden);  ac  yn  yr  hwyr,  yn  Gymraeg,  gan  ysgrifenydd 
yr  erthygl  fechan  hon.  Gadawodd  dair  merch  i  alaru  ar  ei  ol, — dwy  o  ba  rai 
sydd  famau  mewn  sefyllfaoedd  parchus  a  chysurus;  a'r  drydedd  sydd  wedi 
ymroddi  i  wasanaethu  ei  chenedl  mewn  modd  neillduol,  sef  trwy  gyssegru  ei 
galluoedd  a'i  hamser  er  hyrwyddo  rhediad  a  Ilwyddiant  Cymdeithas  Gyfeillgar 
y  Merched,  a  thrwy  hyny  ddyrchafu  a  gwella  moesau  merched  ein  gwlad. 

Mae'r  Eglwys  Gymraeg  wedi  coUi  un  o'i  meibion  enwocaf  a  mwyaf  dylan- 
wadol ;  ond  y  mae  Canon  Griffiths,  er  wedi  marw,  yn  llefaru  eto,  ac  yn  gwiiio 
geii'iau  yr  hen  Lyfr—  "  Y  cyfiawn  fydd  byth  mewn  coffadwriaeth." 

Ficerdy  Pwllheli.  E.  T.  Davies  (Dyfkig). 


YE    HWRDDLONG. 

Khyfelawg  arf  i  alon— yw'r  Hwrddlong, 
Ar  y  werddlas  eigioii : 
Drwy  gawodau  ergydion, 
Llong  sawdd  bob  llynges  yw  hon. 

TUDNO. 

CWYNFAN  NOS   CYN  YSTORM. 
Ar  ddiiiun  y  mae'r  ddunos — yn  arwydd 
Fod  'storom  yn  agos  : 
Swu  prudd-iler  yn  nyfnder  nos — 
Galarnad  o  gol  hirnos. 

E.  NlCHOLSON  JOXES. 


CUSAN    JUDAS. 

Merch  nwyd  am  fael  marchnadol— oedd  gwas- 
Gusan  gau-apostol ;  [aidd 

A  than  y  ffug  g^verthai'n  ffol 
Swydd  ei  wefus  i  ddiafol. 

ElFION  Wyn. 

Y    NBF. 
"  Can  yr  Oen ! "  cenir  yno — am  y  gwaed, 
Am  y  gwarth  a'r  gwawdio ; 
"  Hwyi"  y  d^ner  wladjiono— gysegrwyd 


I'r  Gwr  iselwyd  drwy 


i  groeshoelio. 

Machrkxh, 


HENRY  EICHAED,   A.S. 


CAXIAD   III. — EI   LAFIR. 

Tua'x  trcmio  tros  -n-j-neb  dyddorol  ei  lianos, 
Adlonwj'd,  ond  eihvàith  terfysgwyd,  fy  mjTi 

wes, 
Wrth  syllu  ar  lccjTi  pruddhaol  y  terf  j-n, 
A  g^velèd  y  beddrod  >ti  agor  i'w  ddcrbj-n  ! 
Ond  heulog  Fehcfin  ar  ol  y  drj-ghinoedd, 
Ac  enfys  am  ystlys  cawodog  dymhcstloodd  ; 
Keu  hawddfyd  uwch  tristj^d    anhyfiyd    fy 

nwyfron, 
Yw  troi  i  gi-oniclo  ei  amryw  orchestion 
A  ilui-fiant  i'w  cnw  gofadail  fa-WT,  gadam, 
Yn  wj-nach  na'r  marmor,  j-n  gi-j'fach  na'r 

haiam  I 
Gwywedig  j-w'r  blodau  a  hidl^j-j'd  yn  gawod 
Wlithedig  gan  ddagrau  hiracthus,  i' wf  eddrod ; 
Ond  achles  fj-dd  llwch  y  fath  wrdi-ymhongar 
I  darddu  y  meillion  dilij'naf  o'r  ddaear  ! 
A  phurcdd  geinviredd  eì  enwog  arwriacth 
A  heria  ddiry^viad  ac  anghof  marwolaeth  ! 
Dirmygid  iaith  imvryl  a  chi-efydd  y  Bi-j-thon 
Gan  "wrthun   gj-nhwysiad  y  trwch    Lyfrau 

Gleision, 
Linellwyd  gan  ddwj'law  ysbiwyr  llawn  traha, 
A  ddaethent   i  ediVch  ar   noethder   Gwyllt 

Walia ; 
Aent  heibio  i  rinwcdd,  cyhoeddcnt  ffaelcddau 
Yn  frochus,   gan  Araeùthur  mynj'ddoedd  o 

f rj'chau  ; 
Er  fod  y  carcharau  anhygyrch  j-n  weigion, 
Fel  seddau  Eglwysi  nawddogol  y  Goron, 
Y  Cj'miy  draws-suddent  j-n  eigion  ti'oseddau 
A  greai 'gelyniaoth  an-wladgar  galonau  ! 
A  chaf wyd  gn-asanaeth  bradwriaeth  brodorion 
I  eUio'n  galonog  wawd-luniau  geljiiion  ! 

Enj-nai  ei  anian  wladgarol  garaaidd 

Dròs   Gj-mra   glwj-fedig,   nes  llosgi'n  fflam 

sanctaidd  ! 
Gwarth-ddarlun  cenfigen  o  fro  Ymneillduaeth 
A  ddrjUiai  j'n  ngolwg  yr  holl  Dj'wjsogaeth, 
Gan  brofi  jti  eglur  nad  j'doedd  ei  Walia 
Yn  Sodom  anniwair,  neu'n  aflan  Omon-a  ! 
A'r  Athro  dysgcdig,  meddj'liw  mawr  Gwalia, 
Gj'sj'lltodd  enwogi'wydd  di-ddarfod  à'r  Bala, 
A  redodd  i'r  adwy  gan  droi  ei  Draethodydd, 
Yn  nj'dd  yr  ymosod,  j-nail  i  "  Dwi'Dafj-dd  ;" 
Ac  leuan  o  Wj-ncdd,  y  gonest  a'r  gwladgar, 
A  g\sympwyd  o  ganol  ei  lafur  mor  gjTiar, 
A  safài  yn  èon  o  blaid  y  gwirionedd, 
Gan  chwalu  tystiolaeth  anwadal  an'wiredd, 
Pan  j'doedd  ei  angau  j'n  llechu'n  y  bluen 
Oedd  yn  ei  ddeheulaw'  ar  wj'ucb  y  ddalen  ! 
Bu  Dial  j'n  tram\\y  fel  ellyll  di-deimlad 
Trwj'  ardal  Ccredig,  hen  grj'd  y  Diwj'giad  ; 
Fe'i    gwelwyd,    fe'i    clywyd    yn    cj'nlhvyn 
dinystriò  [geitho ! 

Ar  lenjTch  fu'n   gwrandaw  gorfoledd  Llan- 
Esgj'nài  j-n  fciddgar  i  orsedd  awdurdod, 
I  famu  gweithredoedd  a  hawliau  cydwjbod ; 
Cj-mj'lai  obcithion  a  thangnef  cartrefi, 
Goludog  aehvydj-dd  a  f\^TÌai  i  d'lodi ; 
Ac  am  ci  greuloiicdd  llefared  y  beddau 
A  luniodd  i  guddio  toredig  galonau  ! 
Udganai  ar  godiad  Y  Seren  Forcuol,* 
Ac  eilwaith  j'n  llcwyrch  Y  Seren  Biydnawnol ; 
A'i  lafar  a  swynai,  a  sj'nai  y  Senedd, 
Wrth  eglur  ddadlcnu  crchyìldra'r  Dialedd  ! 

•  YsgrifenorUl  ysgrifau  ardderchog  i'r  Mom- 
ing  Star  a'r  Evenìng  Htar, 


Gofidiai  ei  enaid  dros  fyd  yr  anghenus, 
Ac  wylai  ei  galon  uwch  ben  jt  adf ydus  ; 
Bu'n  d.id  i'r  anghenog  a  glywai  j-n  griddfan, 
A'r  c\\ynion  ni  -v^yddai  a  chwiliodd  oll  allan  ; 
Bu'n  dafod  i'r  mudan,  j'n  llygaid  i'r  deillion, 
Bu'n  glustiau  i'r  byddar,  jm  draed  i'r  rhai 

cloltìon ; 
Dadleuai  j'n  erbyn  gormesiaeth  j'  creulawn, 
A  diylliai  gil-ddannedddi-dda  jTanghj'fiauTi ; 
A  gwchrj'd  j'r  hawddgar,  f el  angel  tragaredd, 
Yn  tj'nu'i  ysglyf  aeth  anghyfiawn  o'i  ddannedd. 

Ei  eifro  fjrfjTdod,  a'i  gj'son  weithgarwch, 

A  gadwai  'i  j'sgrifbin  heb  ronj'n  o  rwd ; 
Ac  ar  ei  gynyrchion  yr  erys  hawddgarweh 

DilljTider  y  lili  a  ffresni  y  ffrwd  ; 
Nid  niwliog  oedd  ansawdd  ei  ddichlyn  fedd- 
yliau, — 

Nid  oedd  yn  ei  hiines  un  rhodres  na  rhith  ; 
A  phery  swj'n  odiaeth  a  phur  ei  sj'niadau 

Mewn  claerder  trj'belid  fel  glendid  j'  gwlith! 
Ai  nid  oes  barddoniaeth  mewn  gwiredd  jti 
llechu  [Gjinrui'" 

Yn  mynwes  y  frawddeg — "  Yr  Aeìod  dros 
Bu  hef  j'd  yn  gy^vir  ddehonglydd  i  Saeson 
I  ddealì  anianawd  a  hawliau  y  Brython. 
Pan  ddettj'd  y  Goron  y  dynol"  gad^vj'ni 
Osodwyd  am  ddwylaw  y  nefol  ddyweddi, 
Bydd  I  awnder  a  Rhy  ddid  o '  r  nef  oedd  a'r  ddaear , 
Ar  dyTveirch  ei  feddrod,  jti  gwenu'n  foddlon- 

gar! 
Ca'dd  gwmni  i  roddi  y  nerthol  ysgrifbin, 
Ac  araeth  ar  Iwyfan,  dros  addysg  y  werin ; 

Y  bywiog  Ohebydd,  a'r  rhywiog  Huw  Owen, 
Mor  gadam  a'r  Wyddf  a,  mor  f  wyn  a'r  golomen ; 
A  Netydd  fawr,  dj'ner,  a  Philìips  o  Fangor, 
A'u  llj'thjT  y~w  Duaws  ysgoldai  ein  goror ; 
Yr  holì'  orachwj'liwT  !  am  rin  aracheledd, 

Ei  galon  dra  chywir  j'ngenir  j'ug  Ng^'ynedd, 
Tra  carreg  ar  garreg  o'i  Goleg  j'n  gwylied 
Yr  Ogwen  a'n  Menai  i'r  eigion  jti  mjned ; 
Ar  dj-wod  eu  hunell  goUj-ngaf  tì'odeuj'n, 
Ac  hiraeth  a'i  hesmwj'th  gorona  à  deigrj'n  ! 

Ofnadwy  alanas  rhyfelgar  deymasoedd, 
Ddeora  yn  ofid  i  ddaear  a  nefòedd ; 
Rhcd  clodydd  eu  hatìaeth  ar  waed  y  clcddyf au, 
Dj'wallta  geljTiiaeth  o  nwydwyllt  galonau  ! 

Y  proph\^yd,cynghor\^T,  j'brawdwr,  a'r  henwr, 

Y  gwr  anrhydeddus,  yr  hyawdl  areithiwr, 
A'r  cadam,  a  deithiai,  ddadleuai'n  ddiddiwedd 

0  blaid  egs\yddorion  Ty^vj'sog  Tangnef edd ; 
Gan  ddysgu  na  luniwyd  y  dyfnder  na'r  awel 

1  gludo  a  chwifio  baneri'r  Ilong  ryfel ; 

Na  chuddiwj'd  jT  adsainj'n  nghalon  j'creigiau, 
I  \<Tandaw  a  gwatwar  ergj'dion  magnelau  : 
Ond  rhoddwyd  hi'n  daf od  i  graig  ac  i  f  j'nydd, 
I  eilio'r  creadur  j'n  moli'r  Creawdjdd  ! 
A  threigle  y  waneg  a  chjTQhorth  Rhagluniaeth 
I  hebrvvn'  diwegi  air  l3uwr  BrjTiedigaeth ! 
Pa  ryfcdd  os  Ilwj'thog  och'neidia'r  creadur, 
Feunyddiol  orfodir  i  wawdio  ei  awdur  't 
Aberthodd  ei  hunan  ar  allor  Dyngar^vch, 
A  cherddoddi'rterfj-ndan  fanerwenHeddwch; 
O'r  aehvyd  foreuol  hj'd  at  ei  h\vyT  ola', 
Ei  galon  a  gurodd  j-n  gynhes  at  Walia ; 
A  g^veddi  fy  nghalon  di-os  wlad  y  mj'uyddoedd 
Gaift'  gloi  ci  gerdd  goffa— "  Cyfoded  y  Nefoedd 
Ryw  Fiython  diftuant  i  wisgo  ei  fantell, 
A'i  ddilyth  ddeheulaw  i  ddal  ei  ysgiifell." 
Ceulanydd. 


Y   TIE    ATv    GENEDL. 


FoD  ein  cyfundrefn  dir  bresenol  yn  un 
anghyfiawn ;  ei  bod  felly  oblegid  ei  bod 
yn  caniatau  meddiant  personol  o  dir  ;  mai 
yr  unig  foddyginiaeth  effeithiol  ydyw  di- 
ddymu  y  meddiant  personol  hwn,  ac  adfer 
y  tir  i'w  wir  berchenogion,  sef  y  bobl  ; 
mewn  geiriau  ereill,  fod  buddiant  cyffred- 
inol  y  genedl  yn  galw  am  chwyldroad 
trwyadl  yn  ein  cyfundrefn  dir,  sef  di- 
ddymu  meddiant  personol  o  dir,  a  gwneyd 
y  Wladwriaeth  yn  berchenog,  yn  osodydd, 
ac  jTi  rheolj'dd  holl  dir  y  deyrnas  :  i'r  fan 
yna  yr  oeddwn  wedi  cyrhaedd.  Dylid  ei 
gwneyd  yn  amhosibl  i  berson  unigol,  na 
chwmni,  feddianu,  na  byth  ddod  i  feddiant 
o'r  un  gwys  o  dir.  Dyna  feddylir  wrth 
gencdleiddio'r  tir ;  a  dyna'r  unig  feddygin- 
iaeth,  fe  dybiaf  fi,  a  Iwyr  iacha'r  amry  wiol 
glwyfau    sydd    ynglyn    a'n    cyfundrefn 


A  ellir  dwyn  y  chwyldroad  hwn  oam- 
gylch  ?  A  ellir  gwney d  hyny  trwy  f oddion 
cyfreithlon  a  moesol  gyfiawn  ?  A  f yddai 
yn  iawn  a  theg  ai  ran  y  Wladwriaeth,  neu 
y  genedl,  gymeryd  y  tir  oddiar  y  perchen- 
ogion  presenol  ?  Atebaf  y  cwestiynau  hyn 
yn  y  cadarnhaol,  heb  y  petrusder  lleiaf . 

Cofier,  i  gychwyn,  y  ffaith  hanesyddol 
mai  y  Goron  ydyw  meddianydd  y  tir  mewn 
egwyddor  yn  barod.  Y  ffaith  yna  ydoedd 
cnewyllyn  y  feudal  system.  Gosodai  y 
Goron  dir  i  ddyn  am  rent ;  a'r  ffurf  f  wyaf 
gyffredin  gymerai  y  rhent  oedd  milwyr. 
Am  swm  neillduol  o  dir  yr  oedd  y  tenant 
yn  gofalu  fod  ganddo  nifer  neiUduol  o 
filwyr  yn  barod  at  alwad  y  Goron.  Nid 
oedd  neb  yn  gallu  dweyd  mai  efe  oedd 
perchenog  y  tir.  Nid  oedd  ond  tenant  i'r 
Goron  ;  a  thalai  rent  i'r  Goron  am  y  tir. 
Erbyn  hyn  y  mae  y  tenant  wedi  dod  yn 
arglwydd  neu  berchenog  ;  a  rywfodd  y 
mae  wedi  llwyddo  i  ysgwyd  oddiwrtho  yr 
orfodaeth  i  dalu  rhent ;  a  rhaid  i'r  holl 
genedl  yn  awr  gyfranu  at  yr  hyn  a  gyn- 
helid  unwaith  gan  y  rhai  y  rhoddid  tir 
iddynt.  Gan  fod  yr  arglwyddi  tir  wedi 
peidio  talu  y  rhent  a  delid  ganddynt  un- 
waith  am  eu  tir  i'r  Goron,  ai  onid  cyfiawn 
ar  ran  y  Goron  ydyw  myned  a'r  tir  oddi- 
arnynt?  Meddylier  fod  y  Goron  yn  ym- 
ddwyn  at  y  rhai  oeddynt  gynt,  ac  ydynt 
eto  fel  mater  o  egwyddor,  yn  denantiaid 
iddi,  fel  yr  ymddyga  yr  arglwyddi  at  eu 
tenantiaid  hwy.  Pan  ballo  tenant  dalu  y 
rhent  y  mae  ei  arglwydd  yn  myned  a'r  tir 
oddiarno.  Y  mae  tenantiaid  y  Goron  wedi 
pallu  talu  rhent  ers  amryw  oesau ;  a 
phahani  nas  gall  y  Goron  fyned  a'r  tir 
oddiarnynt  ?  0  dan  ddeddf  goddefiad  yn 
unig  y  mae  neb  yn  gallu  dweyd  mai  eu 
heiddo  hwy  yw  y  tir.  Nid  hwy  a'u 
gwnaeth ;  ac  nid  oes  gan  un  dyn  f  wy  o 
hawl  i  dir  na'i  gymydog.  Meddylier  am 
ddau  ddyn,  A  a  B,  yn  glanio  gyda'u  gilydd 
ar  ynys  heb  neb  yn  by w  arni ;  nid  oes  gan 
A  fwy  o  hawl  na  B,  na  B  fwy  o  hawl  nag 
A,  i  dir  yr  ynys.  Yn  awr,  nid  yw  cenedl 
ond  lluosogiad  o  A-iaid  a  B-iaid.  Y  mae 
y  tir  ar  ba  un  y  mae  cenedl  yn  byw  yn 
perthyn  i'r  holl  genedl ;  anghyfiawnder 
noethlymyn  ydyw  i  im  gyfran  honi  hawl 
iddo;  ac  y  mae  y  genedl  yn  gweithredu 
C 


yn  gyfiawn,  yn  gystal  ag  yn  ddoeth,  wrth 
fynu  y  tir  yn  ol  o  ddwylaw  y  rhai  a'i 
trawsfeddianasant. 

Cofier  hefyd  fod  buddiant  cyffredinol 
cenedl  yn  cyfansoddi  hawl.     Tybier  fod 
conedl  wedi  penderfynu  cau  ei  holl  dafarn- 
au,  neu  gyfi-an  ohonynt:  yr  ydym  ni  yn 
Xghymru  yn  credu,  ac  yn  credu  yn  gywir, 
iiad  yw  yn  anghyfiawnder  eu  cau,  serch  i 
hyny  ddyrysu,  neu  hwyrach  ddinystrio, 
bywoliaeth    y    tafarnwyr.      Mae    Ìles    y 
genedl  yn  galw  am  eu  cau ;    ac  oblegid 
hyny  cauer  hwynt.    Engraiff  tarall  o  f  udd- 
iant  y  cyhoedd  yn  myned  ar  draws  buddiant 
personol  ydyw  y  rheilffyrdd.       Gorfodir 
perchenogion  lir  i  werthu  tir  i  gwmniau 
rheilffyrdd  ;  oblegid  y  mae  rheilffyrdd  yn 
fuddiol  i'r  cyhoedd.     A  ydyw  buddiant  y 
genedl  yn  galw  am  ddiddymu  meddiant 
personol  o  dir?    Os  ydyw,  y  mae  hyny 
ynddo  ei  hun  yn  ddigon  o  reswm,  fe  dybiaf 
ì,    dros  y   cyfryw   ddiddymiad.     Y   mae 
cenedleiddio'r  tii-  yn  gyfiawn  am  y  byddis 
trwy  hyny  yn  Uesoli  cyfangorph  y  genedl. 
Rheol  natur  a  rheol  gwladweiniaeth  ydyw 
aberthu,  os  bydd  raid,  y  bychan  i'r  mawr, 
yr  ychydig  i'r  llawer.     Nid  oes  nemawr 
ddiwygiad  yn   cael  ei  basio   nad  yw  yn 
gwasgu  ar  ry wun  ;  ond  er  fod  gwasgu  ar 
hyd  yn  nod  un  yn  beth  anhyfryd,  eto  gwell 
yw  gwasgu  ar  un  nag  ar  fil.     Ò'u  cydmaru 
a'r  holl  genedl  iiid  yw  yr  arglwyddi  tir 
ond  ychj'dig  mewn  rhifedi ;  ac  os  na  ellir 
effeithio  cynydd  a  rhyddid  y  genedl  heb 
wasgu  arnynt  nid  oes  mo'r  help.     Fe  welir 
fod  y  ddadl  hon  yn  dal  hyd  yn  nod  pe 
cydnabyddem  fod  gan  yr  arglwyddi  hawl 
wirioneddol  i'r  tir,  yr  hyn  na  chyfaddef  wn 
mewn  un  modd. 

Ond  a  oes  raid  gwasgu  ar  y  perchenog- 
ion  presenol,  pe  penderfynid  ceuedleiddio'r 
tir  ?  Yr  ydym  yn  doa  jni  awr  at  gwestiwn 
arall  o  gryn  d'dyddordeb  :  pan  gymer  y 
genedl  y  tir  jti  ol  i'w  dwylaw  ei  hun,  a 
j'w  cyfiawnder  yn  galw  am  roddi  ad-daliad 
i'r  perchenogion  ?  Dibj-na  yr  atebiad  ar 
ba  un  ai  gwrando  wnawn  ar  lais  cj'fiawnder 
noeth  a  rhesymeg  ddiwj-ro,  ai  ynte  ar  lais 
synwyr  cyffredin  a  theimladau  tyner  y 
natur  ddynol.  Dj^wed  y  cyntaf  na  ddylid 
rhoddi  dimai  o  iawn,  j-n  gj'maint  ag  nad 
oes  gan  neb  hawl  gyfreithiol  i  dir  ;  a  chan 
nad  oes  hawl  i  gychwyn,  nid  oes  hawl  i 
werthu ;  y  mae  pob  prynwr  yn  gwybod 
hyn,  ac  felly  yn  prynu  ar  ei  berygl  ei  hun. 
Eiddo'r  genedl  yw  y  tir;  nid  oedd  gan  neb 
hawl  i'w  ladrata  oddiar  y  genedl;  ac  felly 
nid  oes  raid,  medd  cj'fiawnder  noeth,  roddi 
iawn  am  dano  wrth  ei  gymeryd  ja.  ol. 

Ond  meddylier  y  fath  anghysur  di- 
ddiwedd  a  gj-nyrchid  pe  gwneid  hjTi.  Fe 
fyddai  miloedd  o  deuluoedd  yn  cael  eu 
darostwng  i  dlodi  mewn  undydd  minos,  a 
hyny  o  ganol  llawnder  a  llawenj'dd.  Gwir 
eu  bod  wedi  derbyn  yn  helaeth  yn  barod 
o'r  hyn  nad  yw  eiddynt,  ac  na  ddylent 
gwjTio  pe  gwrthodid  rhoddi  rhagor  iddynt. 
Ar  yr  un  pryd  buddiol  fyddai,  os  yn  bosibl, 
weithio  allan  j'  chwyldroad  hwn  yn  ein 
cyf undrefn  dir  heb  achosi  y  mawr  ddifrod 
cymdeithasol  y  cj-feiriwyd  ato.  Fel  j-na, 
tra   y    dywed    rhesymeg :    "Na   rodder 


:h 


Y  TIR  À'R  aENEDL. 


oeiniog  0  ia-wn,"  fe  ddywed  gwleidj-dd- 
iaeth  ymarferol :  "  Nid  trugarog  na  doeth 
fyddai  creu  dosbarth  Uuosog  o  bol)l  na 
fedrent  eniU  eu  bywoliaeth  trwy  eu  llafur 
eu  hunain,  ac  a  fyddent,  atn  rai  blynydd- 
oeJd,  o  leiaf ,  yn  faich  trwm  ar  y  trethdal- 
wyr ;  rhodder,  ynte,  ry  w  gj'maint  o  iawn 
iddynt." 

Cof  genyf  glywed  Mr.  Henry  George  yn 
trafod  y  mater  hwn  yn  hynod  feistrolgar 
yn  St.  James'  Hall,  yn  Llundain.  Tynai 
gj^dmariaeth  rhwng  rhoi  iawn  i  arglwyddi 
tir  ag  i  gaethfeistri.  Pan  ryddhawyd  y 
caethion  yn  yr  America  fe  roddwyd  iawn 
i'r  meistri.  Teimlid  mai  creulondeb  a'r 
meistri  fyddai  myned  a'r  caethion  oddi- 
arnynt,  a  hwythau  wedi  talu  arian  lawer 
am"danynt.  Nid  oedd  ganddynt  hawl  i 
iawn,  oblegid  nid  oedd  ganddynt  hawl  i 
brynu'r  caethion.  Modd  bynag,  fe  dalwyd 
iawn  iddynt.  Erbj'n  hyn  fe  welir  mai 
camgymeriad  oedd  ei  dalu.  Ac  fe  ddaw 
amser,  ymhen  oes  neu  ddwy  wedi  cenedl- 
eiddio'r  tir,  pryd  y  gwelir  mai  camgymer- 
iad  oedd  talu  iawn  i'r  arglwyddi  tir.  Ond 
edrych  ymlaen  yr  ydym  ni  yn  awr,  ac  nis 
gallwn  ddygymod  a'r  syniad  o  fyned  a  thir 
oddiar  ei  berchenogion  heb  roddi  rhj'w 
gymaint  o  iawn, — digon,  o  leiaf,  i  gadw  y 
cyfryw  berchenogion  vhag  myned  i'r  tloty. 
Dadleua  Henry  George  yn  gryf  ac  yn 
groyw  na  ddylid  rhoddi  iawn  i  arglwyddi 
tir  mwy  nag  i'r  caethfeistri ;  ond  prin  y 
gellir  disgwyl  i  gyfangorph  pobl  y  wlad 
hon  feddu  ar  syniad  digon  cryf  o  resymeg 
i  gredu  ei  athrawiaeth.  Cofier  fod  yr 
arglwyddi  tir  fel  y  lili,  chwedl  Joseph 
Chamberlain,  ac  nad  ydynt  yn  hau  nac  yn 
nyddu;  cloddio  ychwaith  nis  gallent,  a 
diau  mai  cywilyddus  gan  rai  mor  ffroen- 
uchel  fyddai  cardota.  Felly  bydder  yn 
drugarog  tuagatynt,  ac  na  adawer  hwynt 
yn  rhy  sydyn  heb  gragen  i  ymgrafu. 

Os  prynir  y  tir,  pa  le  y  ceir  digon  o 
arian  i  dalu  am  dano  't  Anhawdd  cael 
syniad  am  werth  holl  dir  y  deyrnas ;  ac 
nid  oes  gan  y  Wladwriaeth  yr  un  geiniog 
o  arian  ond  a  ga  gan  y  trethdalwyr. 
Cynygir  llawer  cynllun  i  gario  y  chwyl- 
droad  allan.  Nid  wyf  fi  yn  myned  i 
ddweyd  pa  gynllun  fyddai  oreu,  ac  nid 
wyf  am  geisio  beirniadu  y  gwahanol  gyn- 
lluniau  gynygir.  Crj-bwyllaf  linellau  am- 
lycaf  un  cynllun,  sef  yr  eiddo  y  Proiìeswr 
Wallace.  Gallai  mai  hwn  yw  y  cj'nllun 
goreu,  gallai  mai  nag  e.  Nid  wyf  fi  yn 
tòimlo  fy  mod  yn  feddianol  ar  ddigon  o 
brofiad  i  ddweyd  dim  y  naiU  ffordd  na'r 
Uall ;  gadawaf  i'r  darllenydd  farnu  drosto 
ei  hun.  Llinellau  amlycaf  y  cyiillun, 
meddaf;  gwell  gadael  manylion  dibwys 
heb  eu  cyffwrdd.  Hyderaf,  fodd  bynag, 
ddweyd  digon  i  roddi  f'r  darllenydd  syniad 
gweddol  glir  ar  y  mater 

Dosrana  y  Proffeswr  werth  tir  yn  ddau, 
a  rhydd  ar  y  ddau  ddosbarth  yr  enwau 
Quit-Iient  a  Tenant-Itight.  Ond  un  o'r 
manylion  yw  hwnw  y  gallwn  fforddio  ei 
adael  yn  llonydd.  A  siarad  yn  gyffredinol, 
gall  y  Wladwriaeth,  pan  gymer  feddiant 
o'r  tir,  naill  ai  talu  ei  werth  am  dano,  neu 
ynte  sicrhau  i'r  perchenog  y  rhent  a  arferai 
gael.     Yr  olaf,  medd  y  Proffeswr,  ydyw  y 


goreu  ymhob  ystyr.  Ni  f yddai  raìd  wrth 
swm  mawr  o  arian  i'w  gario  allan  i  weith- 
rediad,  ac  y  mae  yn  hollol  gyson  a'r 
athrawiaeth  uniongred  am  feddiant  tir. 

Fe  ddywedai  y  Wladwriaeth,  ynte,  wrth 
yr  arglwyddi  tir  :  "  Yr  j'dym  yn  cymeryd 
eich  tir  oddiarnoch;  nid  eich  eiddo  chwi 
ydyw  mwyach ;  ac  ni  f ydd  genych  lais  o 
gwbl  yn  ei  reoleiddiad.  Gwyddoch,  neu 
fe  ddylech  wybod,  na  fu  genych  erioed 
hawl  wirioneddol  iddo,  ac  fe  gydnabydd- 
wch  felly  nad  ydym  yn  gwneyd  cam  a  chwi 
wrth  ei  gymeryd  oddiarnoch.  Ond  nid 
ydym  am  adael  i  chwi  farw  o  newyn.  Fe 
arbedwn  eich  teimladau  gymaint  allwn. 
Talwn  i  chwi  y  rhent  a  arferech  gael  am  y 
tir.  Ond  cofiwch  mai  eiddo  cenedlaethol 
yw  y  tir  bellach,  ac  nas  gallwch  ddweyd 
na  bw  na  be  wrth  na  ffermwr  na  phetrisen." 

Cyfyd  yn  awr  gwestiwn  tra  naturiol : 
beth  fydd  enill  gwirioneddol  cyfnewidiad 
o'r  fath  'f  Os  rhaid  talu  y  rhent  fel  cynt 
i'r  arglwyddi  tir,  pa  fodd  y  bydd  y  genedl 
yn  well  allan  ?  Mae  y  cwestiwn  braidd  yn 
gynamserol,  oblegid  nid  wyf  eto  wedi 
gorphen  egluro  y  cynllun.  Ond  y  mae 
gpnyf  ateb  lled  dda  i'r  cwestiwn  hyd  yn 
nod  yn  awr.  Nid  eu  bod  yn  cymeryd 
rhent  y  tir  ydyw  yr  unig  gwyn  sydd 
genym  yn  erbyn  yr  arglwyddi.  Pe  di- 
ddymid  yr  arglwyddi  fe  fyddai  raid  i'r 
amaethwyr  dalu  rhent,  oblegid  nid  "y  tir 
i'r  ffermwyr"  ydyw  yr  arwyddair  cywir, 
ond  "y  tir  i'r  bobl."  Cwyn  arall  sydd 
genym  yn  erbyn  yr  arglwyddi  yw  eu  bod 
yn  gormesu  yr  amaethwyr  ac  yn  llygru 
cymdeithas.  Mewn  gwaed,  iaith,  a  chyd- 
ymdeimlad,  perthynant  i  elynion  gwerin 
Cymru,  a'r  nefoedd  yn  unig  wj-r  (ac  fe 
wyr  y  nefoedd)  pa  mor  drwm  ydyw  baich 
eu  gorthrwm.  Tyner  yr  awdurdod  o'u 
dwylaw,  ac  fe  ysgafnheir  y  baich  gorlethol 
hwn.  Pe  eniUid  dim  ondhyn,  fe  fyddai'n 
ddigon.  Fe  iacheid  cymdeithas ;  fe  ddygid 
gwaed  newydd  i'w  gwythienau,  a  mer 
adnewyddol  i'w  hesgyrn.  EniIIid  amryw 
bethau  ereiU  hefyd,  megis  cyfartalu'r 
rhenti.  Yn  Ile  bod  un  ffermwr  yn  talu 
dwy  bunt  yr  erw  am  ei  dir,  a'r  ffermwr 
arall  yn  talu  ond  haner  hyny  am  dir  Uawn 
cystal,  fe  ellid  trefnu  i  wastadhau  y  rhenti, 
heb  ostwng  y  cyfanswm. 

Ond  ni  thelid  y  rhent  i'r  arglwyddi  dros 
byth.  Na,  fe  osodid  terfyn.  Nid  prynu 
y  tir  ganddynt  a  wneir,  oblegid  nis  gellir 
prj'nu  ond  pan  fo  gan  y  gwerthwr  hawl 
gyfiawn  i'r  hyn  a  werthir.  Oblegid  j'r  un 
rheswm,  nid  iawn  a  roddir  i'r  arglwj'ddi. 
Y  cwbl  wneir  fydd  ymddwyn  yn  garedig 
tuagatj'nt.  Os  ant  i  son  am  iawn  a  chyf- 
iawnder,  fe  gant  j'r  hyn  sj'dd  gj'fiawn 
iddynt,  sef  dim.  Ond  ni  JEydd  gwrth- 
wynebiad,  mae'n  debyg,  i  fod  yn  drugarog 
wrthj'nt.  Rhag  peri  iddj'nt  ormod  adfyd 
ar  unwaith  fe  ganiateir  y  rhenti  iddynt^ — 
dros  amser.  I'r  perchenog  ar  j'  pryd 
dichon  y  caniateir  yr  hoU  rent  am  ei  oes  ; 
j'na  fe  roddir  Uai  i'r  mab  a  ddel  i  deyrnasu 
j'n  ei  le,  a  Uai  i  fab  hwnw  drachefn ;  nes 
o'r  diwedd  y  bydd  y  dim  wedi  ei  gj'raedd, 
— y  tir  yn  feddiant  cUr  i'r  genedl,  a'r  holl 
renti  yn  myned  i  goffrau  y  Wladwriaeth. 
Yn  fyr  a  brysiog,  dyna  gynUun  y  Pro- 


y   TIK  A  U   GENEDL. 


33 


ffeswr  WallacG,  a  rhodded  y  darllenydd  ef    j 
yn  ei  glorian. 

Creda  Mr.  Henry  George  mai  y  peth 
goreu  fyddai  cenedleiddio'r  rhenti,  ac  nid 
cenedleiddio'r  tir.  Hyny  yw,  cymeryd 
bron  yr  holl  o'r  rhenti  oddiar  yr  arglwyddi 
tir,  a  gadael  i'r  arglwyddi  alw  eu  hunain 
yn  herchenogion  fel  o'r  hlaen,  ac  ymddir- 
ied  iddynt  reolaeth  y  tir.  Ond  ni  wneid  i 
ffwrdd,  pe  mahwysiedid  y  cynUun  hwn,  à 
gormes  yr  arglwyddi,  yr  hyn  sydd  un  o 
nodweddion  gwaethaf  ein  cyfurdrefn  hre-  , 
senol. 

INIae  fy  llith  eisoes  wedi  myned  yn  faith,    i 
ond  cyn  terfynu  carwn  sylwi  mor  fychain    i 
a     di-asgwrn    ydyw    rhai     o'r    gwrth-    j 
ddadleuon  a  ddygir  yn  erbyn  cenedleiddio'r 
tir.     Dywed  un  y  byddai  rheoleiddio'r  tir,    i 
ei  osod  i  denantiaid.  ac  edrych  ar  ol  y 
ffermydd,    yn   golygu    traul    anferth    i'r    ; 
trethdalwyr.     Und  y  mae  y  draul  hresenol    j 
yn  fwy  o  lawer  nag  a  fyddai  wedyn.     Fe 
osodid   ac  fe  reoleiddid  y  ffermydd   gan    ! 
ddirprwywyr,  yn  cyfansoddi  Uysoedd  tir.    j 
Ni  fyddai  raid  i'r  oU  o  tìymru  gael  mwy  o    , 
ddirprwywyr  nag  sydd  o  ystiwardiaid  yn 
unrhy  w  un  o'r  tair  sir  ar  ddeg.     A'r  arian 
a  delir  yn  awr  i  ystiwardiaid  un  sir — pob 
dimai,  wrth   gwrs,   yn    dod  o  logellau  y 
ffermwyr— fe    geid    digon    bron    i    dalu 
cyfiogau  yr  hoU  ddirprwywyr  gofynol  i 
Gymru  benbaladr.     Yn  lle  ychwanegu  y 
gost  fe'i  Ueiheid  j-n  ddirfawr. 

Dadleua  un  arall  y  byddai  y  gyf  undref  n 
newydd  yn  gosod  anhwylusdod  yn  aml  ar 
yr  amaethwyr,  yn  gymaint  ag  y  byddai 
yn  eu  gorfodi  i  dalu  eu  rhenti  i'r  diwrnod, 
heb  ganiatau  dydd  o  ras  mewn  amgylch- 
iadau  cyfyng,  fel  y  gwneir  yn  awr  gan  yr 
arglwyddi.  (Jnd  gwyddom  oU  beth  yw 
hanes  y  tenant  hwnw  syrthio  i'r  arferiad 
o  beidio  talu  ei  rent  ar  ddydd  mawr  yr  wyl. 
Os  ca  druj-aredd  unwaith,  ni  cha  hi  yn  hir. 
Ac  nid  wyf  yn  deall  y  byddai  yn  amhosibl 
i'r  dirprwywyr  tir  gymeryd  amgylchiadau 
eithriadol  i  ystyriaeth,  a  chaniatau  amser 
i'r  tenant  i  gasglu  ei  adnoddau  ynghyd. 
tìwneir  hyny  gyda'r  trethi,  a  phahtim  na 
wneir  yr  un  modd  gyda'r  rhenti  't  Ac  ni 
fydd  yn  anhawdd  i'r  tfermwr  a  deilynga 
hyny  fenthyca  arian  gan  ei  gymydogion 
os  digwydda  pethau  droi  yn  anffafriol  adeg 
y  rhent.  Wrth  gwis  nid  yw  y  sawl  na 
theilynga  hyny  yn  deilwng  i  gael  fferm  o 
gwbl.  Ond  prin,  hwyrach,  y  mae  yr  wrth- 
ddadl  yn  werth  ei  hystyried. 

Mater  arall  tra  dyddorol  ydyw  hwn : 
Pan  ddaw  y  tir  yn  feddiant  i'r  genedl,  jxx 
fodd  y  rheoleiddir  ef  'i  Pa  un  ai  yn  ym- 
herodrol,  fel  y  llythyrdy?  ai  ynte  yn 
drefol,  fel  gweithydd  nwy  a  dwfr?  A 
roddir  awdurdod  i  bob  plwyf ,  ueu  i  bob  sir, 
reoleiddio'r  tir  fel  y  mynont':'  ai  ynte  a 
reoleiddir  ef  gan  y  Wladwriaeth  o  un 
canolbwynt  ?  Ond  rhaid  gadael  y  cwestiwn 
yna  gydag  ond  ei  grybwyll.  Ac  ni  wnaf 
gymaint  a  chrybwyll  y  liu  o  faterion  ereiU 
sydd  ynglyn  a'r  chwyldroad  hwn  yn  ein 
cyfundiefn  dir. 

Dydd  y  pethau  bychain  ydy  w  hi  yn  awT 
ar  bwnc  cenedleiddio'r  tir.  Ymlaen  yn 
ngwyll  y  dyfodol  y  mae  dydd  y  pethau 
mawr.     Dichon  hefyd  ei  fod"  yn  nes  nag  y 


mae  neb  ohonom  yn  freuddwydio.  Nid 
oes  undvn  wvr.  Yr  wyf  fi  yn  cwhl  gredu 
fod  y  svniad  wedi  cydio  gafael  yn  meddwl 
y  cvhoedd.  a'r  egwyddor  fawr  o  adfor  y 
tir  "i'r  bobl  yn  dechreu  suddo  i  lawr  i 
ddvfnderocdd  ymw  ybyddiaeth  y  genedl. 
A  phan  ddechreua  syniadau  newj'dd  ym- 
ledu  y  mae  cvfnod  vn  dod  prvd  y  mae  eu 
cynj'dd  yn  gyflvm  of nadwy .  Cymer  aniser 
maith  i'r  ffrwyth  dyf u,  ond  y  mae  ei  aedd- 
fodiad  yn  dra  chyflym:  dyna  hanes 
diwygiadau  gsvleidyddol. 

Pob  Ilwydd  a  rhwydd-deb  i'r  "  mesurau 
tir  "  y  clywir  son  am  danynt  yn  awr  ac  yn 
y  màn.     X  pethau  bach   diniwed !     Nid 
ydynt   yn   werth  y  papjT   yr   ysgrifenir 
hwynt  àrnynt ;  ond  nid  oes_  digon  o  rym 
ynddynt  i  wnej'd  nemawr  niwed.     Os  oes 
neb  yn  ddigon  ehud  i  gredu  y  bydd  iddynt 
weUà'r  clwyf,  y  mae  siomedigaeth  flin  yn 
ei  aros.     Nid  yw  y  mesurau  hyn  ond  yn. 
tori  ambeU  frigyn  bach  yraa  ac  acw.     Os 
y.lym  am  achub  y  pren,  a'i  gael  i  ddwyn 
ffrv/yth,    rhaid    cloddio   yn   ddwfn   at  _y 
gwraidd,    a    hwrw   tail.      Gorwedda    eia 
hiechydwriaethmewnuncyfeiriad :  cenedl- 
eiddio'r  tir.     Diddymer  meddiant  personol 
0  dir,  gwnaer  ef  yn  eiddo'r  genedl :  trwy 
hyny  fe  ddiddymir  landlordiaeth,  y  peth 
mwyaf  anghyfiàwn  a  gorthrymus  ar  wyneb 
daear,  a  pheth  wedi  ei  sylfaenu  ar  gelwydd 
a  Uadrad  ;  trwy  hjmy  fe  ddiddyrair  land- 
lordiaid,  y  dosbarth  mwyaf  digynyrchu  o'r 
holl    bob'logaeth,    mwj'af   digydwybod    a 
gorraesol,   yn   arwain   bywyd  o  foethus- 
rwydd  ac  anuwioldeb,  yn  ymlygru  ac  yn 
llygru  pawb  o'u  cwmpas ;   trwy  hyny  fe 
gi-eir  cyfnod  newydd  yn  hanes  yr  amaeth- 
wyr  a'u  gweision,  fe  fegir  ynddynt  ysbryd 
cinnibynol,  ac  fe  ymlidir  ymaith  y  gwas- 
eiddiwch  sydd  yn  eu  dyfetha  yn  awr ;   a 
thrwy  hyny  hefyd  fe  dderbynia  \v  hoU 
genedl  y  bùdd  a'r  elw  sydd  yn  deiUiaw 
oddiwrth  yr  hyn  sydd  yn  eiddo  iddi.    Nid 
oes  crebwyU  na  dychymyg  all  ddarlunio  yr 
ymiachad    cymdeithasol   sydd   yn   sicr   o 
ddilyn  y  chwjddroad  hwn. 

Ni  cheir  ef  heb  frwydro  maith  a  ffjTnig. 
Meddylier  gymaint  ò  ddylanwad  gwleid- 
yddolsydd  gan  blaid  y  landlordiaid  :  y  mae 
yn  aruthrol.  Cawn  esiampl  o'i  nerth  yn 
y  dyddiau  hyn  mewn  cysylltiad  a'r 
Iwerddon.  Ofna  arglwyddi  tir  yr Iwerddon 
y  byddai  i  Senedd  WyddeHg,  yn  eistedd 
yn  Nublin,  roddi  terfyn  ar  eu  rhagor- 
freintau  arbenig  hwy  fel  dosbarth,  ac  am 
hyny  gwrthwynebant  Yrareolaeth.  Cyd- 
ymdeimlir  à  hwy  gan  eu  brodyr  yn  y  wlad 
hon,  a  dyna  yr  unig  ffordd  i  esbonio  bod- 
olaeth  yblaid  Undebol.  Plaid  landlord- 
aidd  ydyw ;  a  gwneir  hi  i  fyny  yn  gyfan- 
gwbl  o  landlordiaid  a'u  cynffonwyr.  Yr 
un  blaid  fydd  yn  ymladd  yn  erbyn  cenedl- 
eiddio'r  tir  :  ac  nid  egwan  fydd  yr  ymladd 
hwnw.  Ond  mor  wired  a'u  bod  wedi  eu 
concro  ar  bwnc  yr  Iwerddon  fe'u  gorch- 
f ygir  hefyd  ar  bwnc  y  tir.  Ry w  ddiwrnod 
fè  gyfyd  diwygiwr  digon  gwrol,  a  phlaid 
digon  unol  a  ffyddlon,  i  gario  bam  i 
fuddugoUaeth,  ac  i  adfer  y  tir  yn  ol  i'r 
bobl. 

.1.  0.  JoxES  (Ap  Ffarmwk). 
Caernarfon. 


PA  UN  AI  ANFANTAIS  AI  MANTAIS  I  ITNDEB  Y  DEYENAS 
-GYFUNOL   FYDDAI  YMEEOLAETH   I'R  IWEEDDON  ? 

Tn  amser  etholiad  cyffredinol  anhawdd  ydyw  edrych  ar  unrhj-w  bwngc,  ar  ba 
un  y  gall  yr  ymgyrch  droi,  heb  i'r  meddwl  gael  ei  wyro  a'r  farn  ei  dylanwadu 
gun  ein  dymuniadau.  Amcan  y  rhan  fwyaf  ydyw  Uwyddo  joi  yr  ymdrechfa,  ac 
ennill  buddugoliaeth  i  blaid,  pa  beth  byuag  fydd  y  canlyniadaù  i'r  whi,d  yn 
gyffrodinol.  Anhawdd,  gan  hyny,  ydyw  tìurfio  barn  deg  a  diduedd  nes  i'r 
etholiad  bassio,  ac  i'r  teimhidau  cynhyrfus  gael  amser  i  oeri,  ac  i'r  meddwl  gael 
hamdden  i  edrych  ar  ddwy  ochr  pob  cwestiwn  pwysig,  a  ff urfio  barn  ddiduedd 
arnynt.  Ond  ar  ol  pob  ystorm  daw  tawelwch  a  hamdden  i  ni  oll  ystyried 
pethau  yn  ein  hj'stafelloedd,  ac  ymdi'echu  i  farnu  barn  gyfiawn  arnynt.  Yn 
awr  y  mae  genym  y  fath  gyfleustra  yn  Nghymru  ;  a  dymuuaf  gymeryd  mantais 
o  hono  i  ymdrin  ar  bwugc  y  dylom  ei  ystyried  yu  ddifrifol,  pa  beth  bynag  all 
fod  ein  goh-giadau.ar  wleidyddiaeth  yn  gyffredinol,  a'n  perthynas  a'n  rhwymau 
tu  ag  at  uni'hyw  blaid. 

Nis  gall  unrhy w  ddyn  rhesymol  wadu  pwysigrwydd  y  cwestiwn  o  Ymreolaeth 
i'r  Iwerddon,  a'i  effaith  ar  undeb  a  Uwyddiant  y  Deyrnas  Gryfunol,  pa  ochr 
bynag  a  gymer  yn  y  ddadl ;  a  chredat  yr  addefa  pob  dyn  sydd  yn  caru  ei  wlad 
a'i  genedl,  y  dylem  ei  ystyried  a'i  benderfynu  gyda  golwg  ar  les  y  Deyrnas  yn 
gyft'redinol,  ac  nid  fel  yr  effeithiai  ar  y  pleidiau  gwleidyddol  fel  pleidiau.  Os 
gwna  unihyw  gyfnewiciiad  ddaioni  i'r  deyrnas,  dylom  ei  fabwysiadu,  pwy  bynag 
a'i  cynygia  ;  ond  os  drwg  a  wuae,  dylem  ei  wrthed  pwy  bynag  a'i  pleidiai. 
Personol,  ac  nid  cymdeithasol,  yw  ein  cyfrifoldeb. 

Y  mae  oin  llwyddiant  fel  teyrnas,  a'n  bywioliaeth  fel  personau  unigol,  yn 
ymddibynu  ar  undeb  a  gallu  yv  Ymerodraeth,  Nis  gallai  Prj^dain  a'r  Iwerddon 
roddi  ymborth  na  gwaith  i  haner  eu  trigolion  oni  bai  masnach  ddirfawr  Lloegr  : 
ac  y  mae  y  fasnach  hono  yn  ymddibynu  ar  nerth  a  gallu  Lloegr  fel  canolbwynt 
yr  ymerodraeth  eangaf  a  chyfoethocaf  ar  wyneb  y  ddaear.  Fel  canolbwynt 
rhaid  iddi  gadw  uudeb  cartrefol ;  a  gwaith  peryglus  fyddai  dechreu  torri  un  o'r 
rhwymau  sydd  yn  ffui-fio  undeb  a  nerth  y  fath  ganolbwyut.  Fel  teyrnas 
gyfunol  y  mae  yn  gref  a  llwyddianus.     Pa  beth  fydd  os  torrir  yr  undeb  ? 

Y  mae  yn  wir  fod  Ymreolwyr  yn  haeru  y  gellir  rhoddi  Ymreolaeth  i'r 
Iwerddon,  ac,  ar  yr  un  pryd,  gadw  yr  Undeb :  a  dyna'r  cwestiwn  at  ba  un  y 
dymunaf  alw  sylw  darllenwyr  Y  Geninen.  Pa  beth  yw  y  cynllun  o  Ymreol- 
aeth  sydd  yn  awr  dan  ystyriaeth,  sydd  hyd  etto  yn  ddirgelwch  ;  ond  gwyddom 
pa  fath  gynllun  gynygiwyd  yn  y  flwyddyn  1S8G ;  ac  am  hwnw  dywedodd  Mr. 
Parnell  mai  fel  rhandal  {iitstalmcrd)  y  derbyuid  ef  gan  y  Gwyddelod.  Ehaid  i'r 
Mesur  newydd,  gan  hyny,  fyned  yn  mhellach  na  hwnw,  a  rhoddi  i'r  Gwyddelod 
fwj'  o  annibyniaeth  nag  a  gynygiwyd  iddynt  jn  1SS6.  Yn  òl  Mesur  1886  nid 
oedd  yr  Iwerddon  i  anfon  aelodau  i'r  Senedd  Ymerodrol  (a  phwngc  bj-chan  j'u 
ngolwg  yr  aelodau  Gwyddelig  oedd  hyny).  Ond  y  cyfnewidiadau  j'  maent  yn 
ofyn  yn  Mesur  1886  j'dyw  gwneyd  Senedd  Dublin  yn  annibynol  ar  j^  Senedd 
Ymerodrol,  ac  ar  Weini'dogion  y  Frenhines  yn  Lloegr  ;  a  rhoddi  y  barnwyr  a'r 
heddgeidwaid  a  jjhob  gallu  arall  yn  yr  Iwerddon  dan  lywodraeth  Senedd  Dublin. 
Os  gwneir  hyny,  p:i  linc  o  gadwyn  yr  Undeb  fydd  yn  parhau  yn  gyfan  ?  Attebir 
gan  rai  y  gwna  cynrychiolaeth  yr  Iwerddon  yn  y  Seuedd  Ymerodrol  ddal  i  fynu 
j-r  Undeb.  Addefir  mai  heb  aelodau  Gwyddelig  yn  Westminster  y  bj-ddai 
Ymreolaeth  yn  dadwneud  yr  Undeb,  gan  fod  pob  gallu  yn  yr  Iwerddon  i  gael  ei 
i-oddi  i  Seuedd  Dublin,  heb  hawl  gan  Senedd  Lloegr  na  Gweinidogion  Seisnig  y 
Frenhines  i  ymyraeth  à  hwy ;  ond  tra  bydd  aelodau  Gwyddeiig  yn  Westminster 
bj'dd  j'r  Undeb  yn  parhau.  Ond  pa  fath  Undeb  ?  Nid  undeb  ond  meistroldeb 
— awdurdod  i'r  Gwyddelod  i  lywodraethu  y  Cymry  a'r  Saeson  a'r  Scotiaid,  pan 
y  gwrthodir  i'r  Prydeinwyr  unrhyw  hawl  i  j'myraeth  à'r  Gwyddelod.  Trefn 
go  ochrog,  onide  ?  Pob  peth  i'r  Gwj'ddel,  a  dim  i'r  Cj-mro  a'r  Sais.  Pobpeth 
i'r  Pabyddion  a  dim  i'r  Protestaniaid."  Ond,  atolwg,  pwy  yw  y  Gwyddelod  sydd  i 
gael  y  tath  freintiau  ?  a  ydynt  yn  cynwys  cenedl  gyfan  ac  unedig  ?  I'r  gwrth- 
wyueb  yn  hollol.  Y  mae  yn  j-r  Iwerddon  yn  agos  i  bum  miliwn  o  bobl  ;  ac  o'r 
rhai  hyn  j'  mae  dwy  filiwn  yn  hollol  wrthwynebol  i  unrhyw  gyfundrefn  o 
Ymreolaeth.  O'r  ddwy  filiwn  j^  mae  miliwn  a  haner  yn  JJrotestaniaid,  a'r 
gweddill  yn  cynwys  Pabyddion  sydd  o  herwydd  eu  dysg  a'u  hamgylchiadau  yn 
annibynol  ar  j'r  offeiriaid  Pabaidd.  Y  mao  j'  ddwy  fiLiwn  yn  wasgaredig  trwy'r 
ynys,  ac  j'u  j^  Ileiafrif  yn  mhob  man  ond  mewn  rhan  o  Ulster  ;  ac  o  herwydd 
hyny  heb  gael  eu  cynrychiolaeth  ddyledus  hyd  jm  oed  yn  bresennol ;  ac  os  sefydlir 
Senedd  yn  Dublin,  mewn  lleiafrif  parhaus  y  byddant.  Cnewyllyn  a  sylwedd  y 
cynllun  ydyw  rhoddi  yr  holl  awdui'dod  j'n  yr  Iwerddon  yn  nwylaw  y  mwyafrif 


YJrREOL.VKTU   l'u   IWKRDDOX.  37 

Piibiiidd,  ac  awcluvdod  iV  cymycliiolw}-!'  i  droi'r  fantol  rhwng  ploidiau  j-u  y 
Sonedd  Ymorodrol,  a  thrwj^  hytiy  g'i-cl  uwchafiacth  yn  Mhrydain  Fawr  hcfyd. 
Onid  ydyw  y  pwngc,  gan  hj-ny,  yn  un  o  bwys,  a  theilwng  o'n  hystyriaeth 
f wj'af  difrifol  ? 

Y  peth  rhyfeddaf  o  gwbl  ydyw  clywed  dynion  sydd  yn  proffesTi  Rhyddfryd- 
iaeth  yn  cynyggorfodogi  dwy  ran  o  bump  o  drigolion  yr  Iwerddon  i  roddi  i  fynu 
eu  bi-eintiau  fol  dinoswyr  Prydeinig,  ac  ymostwng  i  Ij'wodraeth  y  tair  rhan  arall 
yn  erbyn  eu  hewyllys.  Ond  nid  felly  oin  haddysgwyd  gan  heti  flaenoriaid  y  blaid 
Eyddfrydig;  ac  nid  dyna  oedd  yr  egwyddor  dros  ba  un  y  bu  goreuwj-r  y  blaid 
yn  yraladd  drwy'r  oesoedd.  Yn  mhob  gwlad  y  blaid  Ryddfrydig  sydd  wedi  bod 
yn  pleidio  undeb  bob  araser.  Gwaith  y  Chwyldroad  mawr  yn  Ffrainc  oedd  uno 
y  gwahanol  daleithiau  tan  un  Senedd  yn  Paris ;  pleidwyr  rhj-ddid  yn  yr  America 
oedd  ya  ymladd  dros  yr  Undeb;  gwnaed  yr  Eidal  yn  un  deyrnas  gadarn,  rydd, 
gan  Èyddfrydwj^r  y  wlad  hono ;  ac  eflaith  yspryd  rhyddid  oedd  uno  gwahanol 
deyrnasoedd  a  thywysogaethau  yr  Almaeu  yn  un  ymerodraeth  gadarn  a  dylan- 
wadol.  Nid  Rhyddfrydìaeth,  gan  hyny,  ydyw  dadwneyd  yr  Undeb  a  throiallan 
o'r  Cymundeb  Prj^deinig  ddwy  filiwn  o  bobl  yr  Iwerddon  er  eu  gwaethaf,  a'u 
gosod  tan  lywodraeth  y  maent  j-n  ci  chashau  a'i  hofni.  Ilj-d  o  fewn  saith 
mljmedd  yn  61  cadw  yr  Undeb  oedd  credo  pob  Rhj^ddfrydwi-.  Yn  eiannerchiad 
at  ei  etholwyr  yn  Mawrth  ISSO  dywedai  Mr.  ( Jhilders  ei  fod  ef  "  j'n  hollol 
wrthwynebol  i  unrhj-w  Laccàd  jm  j-r  Undeb  Seneddol  gyda'r  Iwerddon :"  j-n 
Hj^dref  1885  dywedai  Arglwydd  Roscberj^ — "  Yn  òl  fj'  meddwl  i  nid  oes  ond  un 
modd  o  weithredu  tu  ag  at  j'r  Iwerddon,  a  hyny  j'dyw,  trin  j-r  Iwerddon  yr  un 
fath  yn  xmion  ag  y  trinir  rhanau  ereiU  o'r  Deyrnas,  mor  belled  ag  y  gallom  :" 
a  dyma  eiriau  Arglwydd  Spencer  mewn  araeth  yn  Bristol  yn  mis  Tachwedd  1881 
— "  Yr  ydym  yn  dal  fod  undeb  parhaus  j-r  Iwerddon  gyda'r  wlad  hon  o'r 
pwysigrwydd  rawyaf  i  ni.  Yr  ydym  yn  teimlo  fel  yr  Americaniaid  pan  oedd 
undeb  eu  gwlad  mewn  perygl ;  ac  os  bydd  jm  angenrheidiol  rhaid  i  ni  dywallt 
gwaed  er  mwyn  cadw  i  fyny  nerth  a  diogelwch  y  wlad."  Dyma  hefj-d  eiriau 
Mr.  Gladstone  ei  hun  mewn  araeth  yn  Aberdeen  yn  j^  flwyddyn  1871 — "  Yr 
ydj-m  j-n  benderfjmol  j'  bj'dd  y  Deja-nas  Gj'funol  hon,  j^r  hon  a  j'mdrechasom 
wneyd  yn  DeyrnasGyÌunol  o  galon  yn  gystal  ag  j'n  cl  y  gyfraith,  yn  parhau  j-n 
Dej-rnas  Gyfunol ;  .  .  .  a'n  bwriad  ydj'w  mai  Teyrnas  Gyfunol  j'  bydd  yn 
parhau.  Dj-wedir  wrthym  fod  jm  angenrheidiol  i'r  Iwerddon  derfjmu  ei 
liheithynas  gyda  Senedd  y  wlad  hon,  a  chael  Senedd  iddi  ei  hun.  Wel,  paham 
y  rhaid  dryilio  y  Senedd  ?  .  .  .  A  all  unrhy  w  ddyn  yn  ei  synwyrau 
ddychymygu  ein  bod  ni,  ar  j'r  awr  yma  o'r  dydd,  ac  yn  sefyllfabresennol  ybyd, 
yn  mj-ned  i  ddaruio  sefydliadau  penaf  j'  wlad,  i'r  diben  o'n  gwnej'd  ein  hunain 
yn  destyn  gwawd  i  holl  genhedloedd  j-  ddaear  ?"  Fe  balla  amser  i  mi  goiìa 
geiriau  nerthol  John  Eright,  Foster,  Fawcett,  a  llawer  Radical  arall,  i'r  un 
perwjd ;  ond  gallaf  ddwej-d  heb  ofu  gwrthwj-nebiad  mai  Undebwyr  oedd  j^r  oU 
o'r  Blaid  Ryddfrydig  hyd  o  fewn  saith  mlynedd  j-n  òl. 

Peth  pwysig  fuasai  cj-nj-g  torri  yr  Undeb  rhwng  j-  ddwj-  wlad,  hyd  jm  oed 
pe  buasai  trigolion  j-r  Iwerddon  j-n  u.nfrydoI  o  blaid  j-  cyfuewidiad  :  ond  y  peth 
sydd  yn  ei  wneud  yn  gan  mil  mwy  pwysig  ydyw  fod  miliwn  a  haner  Protestan- 
iaid  a  haner  miliwn  Pabyddion  mwyaf  goleuedig  yr  Iwerddon  yn  ei  hollol  gon- 
demnio,  ac  jm  gwrthod  yn  bendant  roddi  i  fjniu  eu  hawliau  fel  dineswyr 
Prydeinig.  Y  mae  yn  wir  fod  rhai  o  bleidwyr  Ymreolaeth  yn  haeru  nad  oes 
berygl  i'r  lleiafrif  gael  eu  gormesu  gan  j-  mwyafrif  Pabaidd,  ac  mai  y  rheswm 
paham  y  mae  y  Protestaniaid  yn  sefyll  allan  o  blaid  yr  Undeb  j-dyw  eu  bod  am 
gadw  i  fynu  oruwchafiaeth,  fel  yn  yr  heu  amser  ;  ond  camgymeriad  hollol  ydyw 
hyny.  Y  mae  yn  wir  fod  yr  Eglwys  Esgobaidd  wedi  bod  yn  Eglwys  sefydledig  ; 
ond  er  amser  j'  Dadgysylltiad  nid  j-w  ond  ar  yr  un  safle  yu  unig  a'r  Eglwys 
Babaidd.  Ileblaw  hj-ny,  y  mae  mwyafrif  y  Protestaniaid  j-n  Anghydfi'ufwyr, 
ac  wedi  bod  tiwy'r  oesoedd,  fel  eu  brodyr  yn  Lloegr  a  Chymru,  heb  ddim 
breintiau  neiUduoI,  ond  yn  unig  goddefiad  i  addoli  Duw  yn  eu  trefn  eu  hunyiu. 
Nid  ofni  colli  uwchafìaeth  y  maent,  ond  ofni  colli  eu  riiyddid,  ac  ofni  iau  yr 
Eglwys  Babaidd.  A  oes  sail  i'w  hof nau  ?  Edrychwn  pa  beth  gymerodd  lo 
eisioes  mewn  rhan  arall  o'r  Ymerodraeth.  Y  mae  rhan  o  Canada,  sef  Talaeth 
Quebec,  yn  wlad  yn  mha  un  y  mae  j-  Pabyddion  wedi  bod  bob  amser  yn  y 
mwyafrif.  Yn  j'  flwyddyn  1867  rhoddwyd  flome  Ruìv  iddynt,  a  Senedd  yn 
nhref  Quebcc  ddibynol  i  raddau  ar  Senedd  Gyffredinol  Canada.  Y  canlyniad 
erbyn  hyn  ydyw  fod  y  mwyafrif  Pabaidd  wedi  cael  meddiant  o'r  ysgolion  trwy'r 
dalaeth,  ac  yn  eu  cadw  i  fynu  fel  ysgolion  Pabaidd  ar  draul  j-  trethdalwyr.  Y 
maent  hefyd  wedi  gwaddoli  yr  Eglwys  liabaidd,  ac  yn  enwedig  y  Josuitiaid, 
gyda  golud  anferth  j  fel  ag  y  mae  yr  Eglwys  Babaidd  yn  awr  yn  sofydliad 


3S  YMREOI. AK'rir  I  R   IWERDDOX. 

gwladol  cyfoetliog  yn  y  dalaetli  liono  ;  a'r  Protestaniaid  yn  ymfudo  yn  raddol  i 
rannau  ereill  o  Canada.  Ychydig  ddyddiau  yn  61  fe  feiddiodd  dau  newyddiadur 
yu  nhref  boblogaidd  a  masnacliol  Monti-eal  gyhoeddi  erthyglau  jti  dinoethi 
gwaith  yr  offeiriaid  Pabaidd  ;  a'r  canlyniad  oedd  i"r  ddau  newyddiadur  gael  eu 
liysgymuno  gan  archesgobion  y  dalaeth,  ac  i  orchymjm  f  jmed  allan  i  ddiarddel 
pob  dyn  a  ddarllena  y  newyddiaduron  hyny  rhagllaw.  Yr  un  yw  y  Babaeth  yn 
awr  ag  oedd  yn  y  cynoesoedd ;  a  dyma  un  prawf  ychwanegol  o  hj'uy. 

Dyma  ganlyniaiiau  rhoddi  awdurdod  i'r  Pabyddion  yn  Nhalaeth  Quebec  ;  ac 
folly  y  bydd  hefyd  yn  yr  Iwerddon.  Yr  offeiriadaeth  Babaidd  sydd  yn  llywodr- 
aethu  yr  etholia'dau  yn  bresennol.  Pa  beth  fydd  os  cànt  sencdd  annibynol,  a'r 
barnwyr  a'r  heddgeidwaid  tan  eu  hawdurdod  ?  Yn  Westmeath  bu  ymladd 
rhwng  y  Parnelliaid  a'r  Gwrthbarnelliaid  yn  yr  etholiad  diweddaf.  Cymerodd 
yr  esgob  Pabaidd  a'r  offeiriaid  blaid  Mr.  Fullham  yr  ymgeisydd  Gwrthbarnellaidd ; 
ac  etholwyd  ef  gyda  mwyafrif  o  cS3.  Dechreucdd  Mr.  Dalton,  yr  ymgeisydd 
Parnellaidd,  gynghaws  yn  ei  erbyn  i'w  ddiseddu  oherwydd  djdanwad  anghyfreith- 
iol  yr  offeiriaid  PabaidcÌ  yn  yr  etholiad.  Ar  yr  16eg  o  Dachwedd  ymddangos- 
odd  y  ddwy  blaid  o  fiaen  y  barnwyr  O'Brien  ac  Andrews  yn  Westmeath,  ac 
ymchwiliwyd  yn  fanwl  i'r  cyhuddiadau  am  bymthefnos  ;  ac  ar  y  30ain  o'r  un 
mis  penderfynodd  y  barnwyr  fod  y  cj^huddiadau  yn  erbyn  yr  ofìeiriaid  wedi  eu 
jirofi  i'w  boddlonrwydd,  a  barnasant  oherwydd  hyny  fod  etholiad  Mr.  Fullham 
yn  ddirym,  a  chondemniasant  ef  i  dalu  costau  y  gynghaws.  Fe  brofwyd  fod 
Dr.  Nulty,  Esgob  Pabaidd  Westmeath,  wedi  anfon  yn  nechreu  yr  etholiad 
lythyr  bugeiliol  at  bob  offeiriad,  yn  yr  hwn  yr  hawliai  awdurdod  anffaeledig  i 
benderfynu  pob  cwestiwn  mewn  perthynas  i  ffydd  a  moesau — bod  dewis  aelod 
seneddol  yn  gwestiwn  o  ffydd  a  moesau — bod  yr  offeiriaid  yn  rhwym  i  bender- 
fynu  dros  yr  etholwyr  i  ba  ymgeisydd  y  rhoiidant  eu  pleidleisiau — a  bod  yr 
etholwyr  yn  rhwym  i  ufuddhau  i  orchymyn  yr  offeiiiaid,  a  bod  anuiuddhau  i'r 
offeiriaid  hyny  yn  bechod  marwol. 

Profwyd  liefyd  fod  yr  offeiriaid  wedi  gweithredu  yn  òl  gorchymyn  yr  esgob  : 
ac,  fel  y  dywed  y  Barnwr  O'Brien,  ei  hun  yn  Babydd,  "  Wrth  edrych  ar  y 
tystiolaethau,  yr  wyf  o'r  farn  fod  yr  offeiriaid  ar  hyd  yr  etholiad,  tan  ddylanwad 
ufudd-dod  i'r  esgob,  wedi  arfer  iaith,  effaith  pa  un  oedd  rhoddi  ar  ddeall  i'r 
etholwyr  fod  eu  damnedigaeth  dragywyddol  yn  ymddibynu  ar  y  modd  y  gweith- 
redent  yn  yr  etlioliad  hwnw." 

Ehaid  i  ni  gofìo  fod  yr  offeiriaid  Pabaidd  yn  hawlio  awdurdod  i  faddeu 
pechodau  neu  wrthod  maddeuant,  a  bod  y  bobl  yn  eu  credu  ;  a  daeth  amryw 
dystion  yn  mlaen  i  brofì  fod  yr  offeiriaid  wedi  gwrthod  maddeuaut  iddynt 
oherwydd  eu  bod  wedi  rhoddi  eu  pleidleisiau  yn  erbyn  Mr.  Fullham.  Felly  daeth 
y  barnwyr  i'r  peuderfyniad  mai  yr  offeiriaid,  ac  nid  yr  etholwyr,  oedd  y  gwir 
allu  trwy  ba  un  yr  ethoLwyd  Mr.  FuUham  ;  ac  oherwydd  hyny  peLderfynasant 
fod  yr  etholiad  yn  ddirym  a  sedd  Westmeath  yn  wag. 

Felly  hefyd  y  bu  yn  North  Meath  pan  ddiseddwyd  Mr.  Michael  Davitt  gan 
y  Barnwyr  Andrews  a  Johnson  oherwydd  dj-lanwad  angliyfreithiol  a  gorthrwm 
yr  cffeiriaid  Pabaidd;  ac  felly  hefyd  y  buasai  mewn  dwsin  o  leiaf  o  siroedd 
creiU  pe  buasai  gan  y  Parnelliaid  drligon  o  arian  i  fyned  i  gyfraith.  Os  felly  y 
mae  yn  awi%  pa  beth  fydd  os  cànt  Ymreolaeth  ?  Ai  rhyfedd  ydy w,  gan  hjmy, 
fod  y  Protestaniaid  yn  by w  mewn  arswyd  ac  ofn  ? 

Caerludd.  Morgan  Lloyd. 


Nip  oes  unrhyw  wirionedd  mewn  hanesiaeth  a  gwleidyddiaeth  yn  fwy  amlwg  na'r 
ffaith  nas  geilir  yn  yr  oes  hon  lywodraethu  unrhyw  bobl  yn  ngwledydd  Cred 
yn  gi-oes  i'w  barn  a'u  cydsyniad.  Y  mae  goleuni  inyddid,  y  syniad  am  hawliau 
cenedlaethol  ac  iawnderau  dynoliaeth,  wedi  cael  y  fath  afael  ar  bob  gwerin  fel 
nad  oes  obaith  am  barhad  unrhyw  Ij-wodraeth  nad  yw  wedi  ei  sylfaenu  ar  yr 
egwyddor  hon.  Gellid  yn  y  Canol  Oesoedd  adeiladu  ar  sylfaen  awdurdod  a 
gallu  gormesol.  Edrychai  y  worin  y  pryd  hynny  ar  ei  llywodraethwyr,  nid  fel 
ei  gweisicm,  ond  fel  rhyw  fodau  uw^chraddol  wedi  eu  creu  i  fod  yn  feistriaid. 
Edrychir  feliy  yn  awr  gan  werin  ludia  ar  bobl  wynion.  Pe  amgen  ni  allai 
Prydain  gadw  y  Ilywodracth  yno  yn  ei  Ilaw  am  fiwyddyn.  Cyfeirir  yma  at  y 
gwirionedd  hwn  am  ei  fod  with  wra'dd  y  cwestiwn  Gwyddelig.  Y  mae  Lloegr 
wedi  ymdrechu  llj^wodraethu  yr  Iwerddon  jn  groes  i'r  egwyddor  hon  am  dros 
saith  gan'  mlynecld  :  cmd  er  fod  y  Sais  yn  bur  wydn,  yn  bur  ddi-ildio,  ac,  rhaid 
dweyd  yn  hyn  o  beth,  yn  bur  ddwl,  y  mae  yntau  yn  dechreu  teimlo  bellach  mai 
ofer  yw  ymiadd  yn  crbyn  dcddfau  natur,  yn  enwedig  natur  ddynol.  Ni  ellir 
llywodracthu  os  na  bydd  corph  y  bobl  yn  cydweithredu  i  fawrhau  y  gytraith  a"i 


YMKKOLAETir   l'll   IWEliDPOX.  39 

gwneiithiir  yn  anrhj'doddus.  Ond  os  y  bydd  y  llywodraoth  yn  tarddu  o  ffynonell 
cstronol  ac  atgas,  arfer  di-ball  y  natar  ddynol  yw  mawrhau  ac  anrhydeddu  y 
sawl  a'i  gwrthwynebant.  At  hyn  y  cyfeii'iai  Mr.  Gladstono  yn  1886,  pan  y 
dywedodd  fod  y  gyfraith  yn  dyfod  at  y  Gwyddel  mewn  gwisg  ostrouol,  ac  na 
byddai  yn  bosibl  i  Brydain  lywodraethu  yr  Iwerddon  ond  drwy  Ymreolaeth  neu 
Ciierdoìi,  ac  na  elUd  parhaii  i  yru  ymlaen  gyda'r  diweddaf  cyhyd  ag  y  byddai 
gwasg  rydd  a  chynrychiolwyr  sencddol  wrth  law  i  ymosod  ar  bob  amlygiad  o 
ormes.  Gellir  yn  wir  fyned  ymhellach  a  dwej'd  na  ellir  gwneyd  hynny  er  tagu 
y  wasg,  a  difodi  cynrj'chiohieth  seneddol.  Y  mae  sefyllfa  bresennol  Rwssia  yn 
profi  hynny.  Y  mae  yno  Coercioii  greulawn  ;  ac  nid  oes  yno  wasg  lydd  na 
senedd  i"w  ILirioiddio.  Etto  pan  ddaeth  yr  Ymherawdwr  presennol  i'r  orsedd  ni 
fentrai  am  ddwy  flynedd  fyned  i'w  goi'oni  rhag  ofn  y  Nihiìists  :  mewu  gair,  bu 
raid  i  C/Mr  of  all  tlie  Iivssias  deithio  drwy  ei  wlad  ei  hun  mewn  cryndod,  a 
chyda'r  gofalon  pryderus  ag  sydd  yn  orfodol  ar  fyddin  estronol  pan  yn  tramwy 
yn  ngwlad  ei  gelyn. 

Hyn,  gan  hynny,  yw  y  ddadl  fawr  o  blaid  Ymreolaeth  i'r  Iwerddon,  sef  bod 
ymyriad  Prydain  yn  ei  phethau  Ueol  yn  wrthodedig  ac  atgas  gan  y  wlad  honno  ; 
ac,  oherwydd  hynny,  yn  fethiant  truenus.  Ofer  yw  dweyd  na  ddyLai  fod  felly. 
Y  mae  ielìy  ;  a  dyledswydd  gwladweinwyr  yw  deddfu  yn  ol  fel  y  mae  pethau, 
ac  nid  yn  ol  fel  y  tybiant  hwy  y  dylent  fod.  Ac  yn  wir,  pan  yr  ystyrir  y 
gormes  a'r  creulonderau  a  ddioddefodd  yr  Iwerddon  cyn  y  ganrif  breseimol 
oddiar  law  ei  llywodraethwyr  Prydeinig,  nid  rhyfedd  fod  ynddi  elyniaeth 
anghymmodlawn  at  ymyriad  Prydain  mewn  materion  Gwyddelig.  Da  fyddai 
adgotfa  ychydig  o'r  rhai  hyn.  Y  mae'n  hyspys  fod  tir  yr  Iwerddon,  o  herwydd 
lleithder  y  tywydd,  yn  fwy  cymhwys  i  bori  nag  i  godi  yd.  Gan  hynny,  magu 
anifeiliaid  a'u  gwerthu  i  Loegr  oedd  prif  gynhaliaeth  yr  amaethwr,  fel  yn  wir 
yr  ydoedd  yn  Nghymru  cyn  agor  y  chwareli  a'r  glofeydd,  ac,  i  raddau,  felly 
etto.  Pasiodd  Senedd  Prydain,  ar  gais  ei  thir-feddianwyr,  ddeddf  yn  gwahardd 
i'r  Iwerddon  alifoi'io  i  Brydain  na  gwartheg,  na  defaid,  na  moch,  na  chig,  nag 
ymenyn,  na  chaws.  Yna  trodd  y  Gwyddelod  at  godi  gwh\n,  a  gweithfaoedd 
gwlan,  a  brethyn.  Llwyddodd  y  fasnach  hon  yn  fawr  fel  ag  i  gydymgais  i 
raddau  à  brethyn-weithwyr  Lloegr.  Yna  pasiodd  Senedd  Prydain  ddeddf  yn 
gwahardd  i'r  Iwerddon  allforio  brethyn  a  gwaith  gwlan  i  unrhyw  wlad ;  ac 
felly  llwyr  ddinystriwyd  y  fasnach.  Yr  un  modd  y  mygwyd  llongwriaeth  a 
masnach  dramor  yr  Ìwerddon.  Pasiwyd  deddfau  i  rwystro  i  nwyddau  o'r 
America  a'r  Trefedigaethau  }jael  eu  dwyn  i'r  Iwerddon  heb  iddynt  gael  eu  cario 
mewn  llongau  Prydeinig,  a'u  dadlwytho  yn  gyntaf  yn  Mhrydain  fel  ag  i  sicrhau 
elw  arnynt  i  longau  a  marsiandwyr  Lloegr.  Dywed  Lecky  (yr  hwn,  gyda  Uaw, 
sydd  yn  Undebwr  selog),  yn  ei  Histonj  of  Eiujlancl  daring  the  IHth  Centari/,  fod 
naw  rhan  o  ddeg  o  dir  j'r  Ìwerddon  wedi  ei  drawsfeddianu  oddiar  y  boneddigion 
brodorol  gan  Saesou  drwy  rym  Prj-dain.  Gwyddis  fod  naw  o  bob  deg  o'r 
Gwyddelod  yn  awr  yn  Babyddion ;  ac  yr  oedd  yr  holl  genedl  frodorol  felly  y 
pryd  hynny.  Wele  ddesgrifiad  Lecky  yn  ei  Leaders  of  Fublic  Opinion  in  Irelaiul 
(tudal.  120  o'r  Penal  Code,  sef  y  deddfau  erlidigaethus  a  -wnaed  yn  erbyn 
Pabyddion  yr  Iwerddon): — 

"  It  required  indeed  four  or  five  reigns  to  elaborate  asystem  so  ingeniously  contrived 
to  demoralise,  to  degrade,  and  to  impoverish  the  people  of  Ireland.  By  this  code  the 
Roman  Catholics  were  absolutely  excluded  from  Parliament,  from  the  magistracy,  from 
the  corporations,  from  the  bcnch,  and  from  tho  bar.  They  could  not  vote  at  Parlia- 
mentary  elections  or  vestries  :  they  could  not  act  as  constables,  or  sheriffs,  or  jurymen, 
or  serve  in  the  Army  or  Navy,  or  become  solicitors,  or  even  hold  the  positions  of  game- 
keeper  or  watchman.  Schools  were  established  to  bring  up  their  children  as  Protestants  ; 
and  if  thej'  refused  to  avail  themselves  of  these  they  were  deliberately  consigned  to 
hopeless  ignorance,  being  excluded  from  the  University,  and  debarred  under  crushing 
penalties  from  acting  as  schoolmasters,  as  ushers,  or  as  private  tutors,  or  from  sending 
their  children  abroad  to  obtain  the  instruction  they  were  refused  at  home.  They  could 
not  marry  Protestants  ;  and  if  such  marriage  were  celebrated  it  was  annulled  by  law, 
and  the  priest  who  officiated  might  be  htmg.  They  could  not  buy  land,  or  inherit,  or 
receive  it  as  a  gift  from  Protestants,  or  hold  life  annuities,  or  leases,  for  more  than  31 
years,  or  any  lease  on  such  terms  that  the  profits  of  the  land  exceeded  one-third  of  the 
rent.  If  any  Catholic  leaseholder  by  his  industry  so  increased  his  profits  that  they 
exceeded  this  proportion,  aud  did  not  iaamediately  make  a  corresponding  increase  in  his 
payments,  any  Protestant  who  gavo  the  information  could  enter  into  possession  of  his 
farm.  If  any  Catholic  had  secretly  purchased  either  his  old  forfeited  estate,  or  any 
other  land  ;  any  Protestant  who  informed  against  him  might  become  the  proprietor. 
The  few  Catholic  landholders  who  remained  were  deprived  of  the  right  which  all  other 
classes  poasessed  of  bequcathing  their  lands  as  they  pleased.    If  their  sons  contiaucd 


40  YMREOLAETII  i'r  IWERDDON. 

Catholics,  it  was  equally  divided  between  them.  If,  howevcr,  the  eldcst  son  con.sented 
to  apostatise,  the  estate  was  settled  ni^on  him  ;  the  father  frora  that  hour  became  only  a 
life-tenant,  and  lost  all  power  of  selling,  mortgaging,  or  otherwise  disposing  of  it.  If 
the  wife  of  a  Catholic  ahandoncd  thc  religion  of  her  hushand,  she  was  immediately  free 
from  his  control,  and  the  Chancellor  was  empowered  to  assign  her  a  certain  pro- 
portion  of  her  hushand's  i^roperty.  If  any  child,  however  young,  professed  itself  a 
Protestant,  it  was  at  once  taken  from  the  father's  care,  and  the  Chancellor  could  ohlige 
the  father  to  declaro  upon  oath  the  vahie  of  his  property,  hoth  real  and  iiersonal,  and 
could  assign  for  the  present  maintenance  and  future  portion  of  the  converted  child  such 
proportion  of  that  property  as  the  Court  might  decree.  No  Catholic  could  be  guardian, 
either  to  his  own  chikìren  or  to  those  of  another  person  ;  and  therefore  a  Catholic  who 
died  while  his  chikhen  were  minors  had  the  hitterness  of  reflecting  upon  his  death-hed 
that  they  mu.st  pafs  into  the  care  of  Protestants.  An  annuity  of  from  twenty  to  forty 
pounds  was  provided  as  a  hribe  for  every  priest  who  would  become  a  Protestant.  To 
convert  a  Protestant  to  Catholicism  was  a  capital  offence.  In  every  walk  of  life  the 
Catholic  was  pursued  hy  persecution  or  restriction.  Except  in  the  linen  trade,  he  could 
not  have  more  than  two  apprentices.  He  could  not  possess  a  horse  of  the  value  of  more 
than  five  pounds  ;  and  any  I'rotestant,  on  giving  him  fivepounds,  could  take  his  horse. 
He  was  compelled  to  pay  double  to  the  militia.  He  was  forbidden,  except  under 
particular  conditions,  to  live  in  Galway  or  Limcrick." 

Pa  ryfedd  fod  gelyniaeth  anghymmodlawn  at  ymyriad  Lloegr  yn  ei  matGrion 
cartrefol  wcdi  gwreiddio  mor  ddwfn  yn  mynwes  y  genedl  Wyddclig. 

Ond  dywedir  fod  hyn  wedi  ei  ddiwygio,  ac  fod  gan  yr  Iwerddon  yn  awr 
gystal  cyfreithiau  a  ninnau,  a  rhai  gwell  hefyd.  Gwir ;  ond  profa  hyn 
angherddoldeb  y  teimlad  o  blaid  Ymreolaeth.  Y  mae  gwladweinwyr  Prydain 
yn  y  gorphenol  wedi  fìoi  at  bob  esboniad  o  deimlad  gwrthwynebol  y  genedl  ond. 
yr  esboniad  naturiol  a  i-he.symol.  Dywedid  unwaith  mai  pwnc  y  degwm  oedd, 
ac  y  byddai  mor  hawdd  ei  thiin  a  sir  yn  Lloegr  pe  teflid  y  degwm  oddiar  y 
tenant  ar  y  tirfeddiaunydd.  Gwnaed  hynny  ;  ond  parhai  y  teimlad  cenedhiethol 
j-r  un  fath.  Yna  dychmygwyd  mai  y  sefydliad  Eglwysig  oedd  y  drwg ;  a 
diddymwyd  hwnnw  ;  ond  yn  ofer.  Yna  haerwyd  mai  tirfeddianaeth  oedd  yr 
unig  rwystr,- — er  fod  y  crelftwr,  y  siopwr,  a'r  trefwr  yn  llawn  mor  selog  a'r 
amaethwr  o  blaid  Y^mreohieth.  Pasiwyd  Mesur  Tir :  oud  heddyw  y  mae  y 
teimlad  o  blaid  Ymreolaeth  gan  ddyfned  ag  erioed. 

Haerir  yn  aml  fod  caledi  yr  Iwerddon  yn  codi  oddiar  amgylchiadau  mas- 
nachol  a  chyllidol  {economic),—mai  ymfudiaeth  yw  yi'  unig  iechydwriaeth,  ac  y 
byddai  yn  Uawn  mor  wasgedig  pe  caflai  Ymreolaeth.  Prin  y  gellir  caniattau 
liyn  oll  yn  ngwyneb  y  deddfau  llethol  y  cyfeiriwyd  attynt  yn  barod.  Ond  rhoi 
ei  bod  felly,  byddai  hynny  j'u  rheswm  cryf  o  blaid  Ymreolaeth.  Cyhyd  ag  y'i 
llywodraethir  gan  y  Saeson  priodolir  pob  drwg  ac  anff'awd  gwladol  i'r  llywodr- 
aeth  estronol.  Pan  yn  y.stod  y  Ehyfel  Amcricauaidd  yr  oedd  Lancashire  yn 
dioddef  y  caledi  trwm  a  elwir  y  Coftou  Foìninc,  ni  buasai  byth  yn  dioddef  mor 
amyneddgar  pe  buasai  dan  lywodraeth  estronol  ac  atgas.  Ceisid  yu  union 
wneyd  allan  mai  y  llywodraeth  estronol  oedd,  rywfodd  neu  gilydd,  yn  gyfrifol 
am  yr  holl  galedi.  Ond,  gan  ei  bod  yn  cael  ei  llywodraethu  gan  ei  phobl  ei  huu 
yn  unol  à'i  barn  a'i  theimlad,  hawdd  oedd  ei  darbwyllo  fod  ei  gwasgfeuon  yn 
codi  oddiwrth  achosion  anghyraeddadwy.  Pe  y  Uuniai  Senedd  Prydain  drofn 
ymfudol  i'r  Gwyddelod,  codid  cri  yn  y  fan  fod  oistroniaid  yn  ceisio  hel  y  bobl  o'u 
gwlad  eu  hun :  ond,  pe  arweinid  Senedd  gartrofol  i  gredu  fod  mesur  o'r  fath  yn 
angenrheidiol,  derbynid  hi  gyda  boddlonrwydd. 

Ofnir  gan  y  Ceidwadwyr  y  bydd  Senedd  gartrefol  yr  Iwerddon  yn  orwyllt 
radicalaidd,  ac  y  bydd  perchenogion  cyfalaf  a  thir  mewn  perygl  o  gael  eu 
hyspeilio.  Pell  iawn  wyf  oddiwrth  gredu  hynny  hyd  yn  nod  pe  rhoddid  y  fath 
allu  i'r  Senedd  gartrefol,  yr  hyn  ni  wnaed  yn  nghynygiad  1886.  Y  mae  ifurf- 
lywodraeth  crefydd  pobl  yn  effeithio  yn  fawr  ar  eu  hegwyddorion  gwleidyddol. 
"Y  mae  ffurf-lywodraeth  yr  Aunibynwyr  a'r  Eedyddwyr  y  fwyaf  radicalaidd. 
Gorwedd  yr  holl  awdurdod  yn  aelodau  pob  eglwys.  t'elly  ceir  yn  gyfìredin 
fod  deiliaid  y  ddau  enwad  iiarehus  yma  yn,  ac  wedi  bod  erioed,  yn  blaenori  mewn 
rhyddfrydiaeth  wleidyddol.  Y  mae  ffurf-lywodraeth  y  Methodistiaid  yn  rhoi 
yr  awdurdod  rhwng  aelodau  yr  eglwysi  a'r  cyfarfodydd  misol  a'r  gymanfa,  ac 
felly  ceir  fod  tipyn  mwy  o  duedd  geidwadol  yu  eu  plith,  yn  enwedig  yn  yr  amser 
a  fu.  Y  mae  eisteddle  awdurdod  ymlith  y  Presbyteriaid  yn  hollol  yu  swyddog- 
ion  yr  eglwys  a  etholir  gan  yr  aelodau ;  ac  y  maent  dipyn  yu  fwy  ceidwadol 
fyth,  fel  y  dengys  cynrychioiaoth  Ysgotland.  Y  mae  hanes  y  Wesleyaid  yn 
dangos  yr  un  pcth.  Yr  un  modd  y  mae  yr  Esgobyddwyr — bron  oll  yn  Geidwad- 
wyr,  drwy  Loegr  yn  gystal  a  Chymru.  Y  mae  Eglwysi  Ehufain  a  Groeg  yn 
unbenaetholj    ac  y  mae  eu  deiliaid  yn  tueddu  yn  naturiol  at  Geidwadaeth. 


Y^MREOLAETn   I*Il  IWERDDON.  4l 

Credai'  y  bydd  Sencdd  Gartrefol  Iwoixldon,  ar  ol  iddi  sctlo  tipyn,  yr  im  fwyaf 
Ceidwadol  yn  Ewrop.  Antnriaf  brophwydo  y  gwna  deddfwriaeth  Sosialistaidd 
lai  o  gynnydd  ynddi  nag  mewn  unrhyw  scnedd  arall  yn  y  byd.  Ammhouaf,  yn 
wir,  pe  buasai  Iwerddon  wedi  cael  Ymreolaoth  yn  amser  O'Connell,  na  buasai 
etto  wedi  cael  y  Mesur  Tir  sydd  ganddi.  liuasai  llawor  o  fasnachwjT,  trefwyr, 
crefftwyr,  &c.,  yn  barod  i  gynlìona  i'r  tir-feddianwyr,  ac  i  honni  eu  bod  yn  llawn 
morgaled  arnynthwy  eu  hiinain  agaryr  amaethwr :  ond,  tra  mewn  undeb  sencddol 
à  Phrj'dain,  pan  oodd  pwnc  y  tir  yn  debyg  o  fod  yn  offoryn  galluog  o  blaid 
Ymreolaeth,  yr  oedd  i)ob  dosparth  yn  barod  i  waeddi  ÌIwi  I  IIwi  I  ar  yr  amaethwr 
er  mwyn  pori  profodigaoth  i'r  Llywodraeth,  a  hyrwyddo  yr  amcan  cenedlaethol. 
Dywedodd  Parnell  yn  y  dechreu  na  fuasai  yn  tynu  oi  gòt  yn  yr  ymdrech  tirol 
oni  b'ai  oi  fod  yn  gwoled  ei  fod  yn  arwain  at  Ymreolaeth. 

Y  mae  y  dull  twyllodrus  a  "llygredig  drwy  ba  un  y  Ilwyddwyd  i  ddiddymu 
hen  Sonedd  yr  Iwerddon  a'i  huno  à  Senedd  Prydain  yn  y  flwyddjoi  1800  yn 
rhoswm  cryf  ychwanegol  dros  deimlad  yr  Iwerddon.  Darlunia  Lecky  yn  rymus 
iawn .  y  modd  digywilydd  y  Uwgrwobrwywyd  aelodau  Senedd  Dublin  gan 
Brydain  er  eu  hudo  i  bieidleisio  dros  y  mesur.  Dengys  fod  yr  oll  o'r  aelodau 
dilwgi'  yn  angerddol  j^n  erbyn  y  mesur.  EnniIIodd  yr  Iworddon  yr  hawl  i 
Senedd  yn  1 782  ;  ac  er  ei  bod  yn  ddiffygiol  iawn,  yn  gyfyngodig  yn  hollol  i 
Brotestaniaid,  ac  felly  corph  mawr  y  genedl  yn  cael  ou  cau  allan  o  honi,  otto  yr 
oedd  yn  Senodd  Wyddelig  ac  nid  Saesonig.  Yr  oedd  hyn  yn  cuddio  Iluaws  o 
ddiffygion  yn  ngolwg  hyd  yn  nod  y  Pabyddion  brodorol.  Yr  oedd  Uwyddiant 
y  wlad  hefyd  yn  f awr  iawn  dani.  A  ydyw  yn  hawdd  beio  chworwdor  y  Gwyddel 
yn  ngwyneb  y  fath  driniaeth  ?  Y  mao  ei  awydd  a'i  zèl  dros  Senedd  Gartrofol  yn 
llawn  cymaint  ag  ymlyniad  y  Cymro  wrth  ei  iaith.  Dychmyger  fod  yr  Aelodau 
Cymreig  yn  cymeryd  eu  Ilwgrwobrwyo  i  basio  deddf  i  ddiddymu  a  lladd  yr  iaith 
Gymraeg.  A  faddeuid  y  fath  frad  yn  fuan  ?  Pa  sawl  oes,  a  pha  faint  o 
Coercion  BiUs,  fyddai  yn  eisieu  i  gymmodi  y  Cymroà'r  fath  ddeddf  wedi  ei  chario 
yn  y  fath  fodd  ? 

Nid  yn  unig  y  mae  budd  yr  Iwerddon  yn  galw  am  Ymreolaeth,  ond  y  mae 
Ilwydd  Prydain  yn  cyd-lefain.  Y  mae  y  pwnc  Gwyddelig  wedi  bod  yn  gorwedd 
f  el  ÌLunlIef  ar  oin  Sonedd  drwy  y  ganrif ,  ac  yn  wir  drwy  yr  oesoedd.  Prin  y 
ceir  amser  i  ddim  arall.  Nid  ar  ol  cychwyn  y  symudiad  Parnellaidd  yn  unig  y 
mae  felly.  Agorer  unrhyw  lyfr  o  hanes  Senedd  Prydain  am  y  ganrif  hon,  a 
gweHr  mai  felly  yr  oedd  ar  ei  hyd.  Ni  raid  ond  tafiu  golwg  dros  gynnwysiad  y 
pennodau,  a  dyma  welir — "  Condition  o/  Ireland,"  "  Fd^nine  in  lìeland," 
''  Jgrarian  Grime  in  Ireìand,"  &c.,  &c.,  yn  eu  britho  drwyddynt.  Beth  yw  yr 
ymwared  ?  Caniattàd  i'r  GwyddeÌod  drin  eu  hachosion  cartrefol ;  ac  j'na  cawn 
ninnau  amser  i  drin  ein  busnes  ein  hunain. 

Ond  dadleuir  y  byddai  hynny  yn  amharu  yr  Undeb  Ymheiodrol,  ac  yn 
arwain  yn  sicr  i  ymwahaniad  trwyadl  rhwng  y  ddwy  wlad.  Y  mae  yr  wrth- 
ddadl  yna  mor  ddigrifol  o  ffol  f'el  ag  y  mae  yn  esampl  nodedig  o'r  modd  y  mae 
dallbleidiaeth  a  rhagfarn  yn  cymmylu  deall  hyd  yn  nod  dynion  gwybodus  a 
dysgedig.  Dibyna  yr  Undeb  Ymherodrol,  nid  ar  undeb  seneddau  a  deddf- 
wneuthuriad,  ond  yn  unig  ac  yn  hollol  ar  y  gallu  milwrol  a  morwrol.  Codwii' 
y  rhai'n  yn  hollol  yn  Ilaw  y  Goron  a'r  Senedd  Ymherodrol.  Wrth  weled  yr 
nyfder  à  pha  un  y  dadgenir  yr  wrthddadl  hon  bron  na  thybia  dyn  y  rhaid  ei  bod 
yn  seiliedig  ar  brofìad  hanesyddol,  a  bod  Ymreolaeth  mewn  gwledydd  eraill  wedi 
arwain  i'r  drwg  a  ragfynegir.  Ond  beth  yw  y  ffoithiau.  Nid  oes  un  ongraifEt  o 
Ymreolaeth  yn  cyfreithloni  yr  wrthddadl ;  ond  yn  hollol  i'r  gwTthwyneb.  Pan 
y  mae  gwahanol  genhedloedd  dan  un  Goron  y  mae  Ymreolaeth  bob  amser  wedi 
adgyJnerthu  yr  Undeb  Ymherodrol;  tra  y  mae  gwrthodiad  o  honi  wodi  arwain  i 
ymwahaniad  Ilwyr.  Y  mae  toyrnas  Awstria  yn  cyunwys  16  o  wahanol  genhedl- 
oedd  neu  Iwythau.  Gwrthodwyd  Ymreolaeth  i Venice,  yr  hon  sydd  Italaidd.  CoU- 
wyd  hi  o'r  ymherodraeth  mown  canlyniad.  Caniattawyd  Ymreolaeth  i  Hungari, 
a  thalaethau  eraiU ;  ac  y  maont  yn  glynu  yn  selog  a  heddychol  wrth  yr  Uudeb 
Ymherodrol.  Y  mae  yn  yr  Almaen  2.5  o  dalaethau  a  gwledydd  yn  meddu  Ym- 
reolaeth  ;  ond  y  mae  y  gallu  milwrol  yn  Uaw  yr  Ymhorawdwr  a'r  Senedd 
Ymherodrol ;  ac  y  mae  yr  Undob  Ymherodrol  yn  gryfach  yn  yr  Almaen  nag 
yn  unman.  Yn  yr  Unol  Daleithiau  y  mae  yna  44  o  daleithiau  yn  meddu  Ym- 
reolaeth  o  natur  helaethach  o  lawer  nag  a  fwriedir  i'r  Iwerddon,  ac  etto  yn 
nodedig  am  yr  aiddgarwch  sydd  yn  mhawb  dros  yr  Undeb.  Dywedir  fod  gwrth- 
ryfel  y  De  yn  gefnogaeth  i'r  wrthddadl.  Dim  o'r  fath  beth  ;  ond  yn  hoUol  i'r 
gwrthwyneb.  Os  oedd  yn  bosibl  i  Ymreolaeth  fyth  arwain  i  wahaniad,  dyma 
oedd  y  tro.  Nid  oedd  byddin  gwerth  ei  galw  feUy  yn  y  wlad  ;  etto,  pan  dorodd 
gwrthryfel  aUan  yu  y  JJe,  yr  oedd  y  teiuxlad  o  blaid  yr  Undeb  y  fath  fel  ag  y 


42  LLAIS   Y   I'REGETirWK. 

trodd  yr  holl  wlad  yn  fyddiii,  a  rhoddwyd  i  lawr  y  gwrthryfel  mwyaf  a  welodd 
y  byd  erioed  gan  daleithiau  yn  meddu  Ymreolaeth.  Y  mae  Canada  yn  enghraifft 
nodedig  o  ffolineb  yr  wrthddadl.  Cauiatawyd  Ymreohieth  i  Canada  ar  ol  hir 
ymgyndynu.  Yr  oedd  gwrthryfel  newydd  fod  yn  y  wlad  ;  yr  oedd  mwj^afrif  y 
trigolion  y  pryd  hynny  yn  Babyddion  ac  yn  ddisgynyddion  Ffrancwyr.  Daro- 
genid  yr  arweiniai  Ymreolaeth  yn  syth  at  ymwahaniad  ac  erledigaeth  ar  ran  y 
Pabyddion  oeddynt  yn  y  mwyafrif.  Trowd  clust  fyddar  i'r  daroganau  hyn, 
rhoddwj'd  Ymreolaeth,  ac  ni  fu  Canada  erioed  mor  heddychol  ac  ymlyngar  wrth 
Brydain  ag  y  bu  o  hynnj'  hyd  y  dydd  hwn.  Os  nad  arweiniodd  i  wahaniad 
gwlad  sydd  cidwy  til  o  filltiroedd  oddiwrthym,  llai  tebyg  o  lawer  y  gwna  hynny 
mewn  gwlad  sydd  o  fewn  ein  golwg,  ac  yn  hollol  dan  bawen  Prydain. 

Prophwydir  yn  ychwaneg  y  bydd  i'r  Senedd  Wyddelig  erlid  j  Protestaniaid. 
Y  mae  yr  wrthddadl  hon  mor  ddisail  a'r  llall.  Ni  bydd  gan  y  Senedd  Gartrefol 
hawl  i  basio  deddf  yn  dwyn  perthynas  à  rhyddid  crefyddol ;  a  phe  pesid  un  ni 
fyddai  ond  "  papyr  wàst,"  am  ei  bod  tu  twnt  i  derfynau  awdurdod  y  Senedd. 
Byddai  yn  union  yr  un  fath  a  phe  buasai  bwrdd  sirol  yn  Nghymru  yn  ymsythu 
i  basio  deddf  i  ddadgyssylltu  a  dadwaddoli  yr  Eglwys  Wladol  yn  y  sir  a  sefydlu  y 
Methodistiad  yn  ei  Ue.  Chwarddai  yr  Eglwyswyr,  ac  yn  wir  yr  hoU  wlad,  am  ben 
y  bwrdd  a'i  ddeddf .  Ond  hyd  yn  nod  pe  rhoddid  y  fath  hawl  i'r  SeneddWyddelig  ni 
byddai  berygl  yn  y  byd.  Y  mae  y  mwyafrif  mawr  o  hoU  wledydd  Cred  yn 
Babyddol,  ac  yn  llywodraethu  eu  hunain  ;  ac  etto  nid  oes  yno  nac  erledigaeth 
ar  y  Protestaniaid,  nac  annhegwch  tuag  atynt.  Y  ffaith  yw  fod  yr  Orangeman 
yn  yr  IwerddoB,  fel  yr  Eglwyswr  yn  Nghymru,  wedi  bod  ar  hyd  y  blynyddoedd 
yn  sjioilt  diihl  y  Llywodraeth  ;  ac  y  maent  yn  meddwl  cu  bod  hwy  yn  ddosparth 
ìn-einiol,  ac  yn  meddu  rhyw  hawl  neiUduol  ar  y  wlad,  ac  yn  enwedig  i  swj'ddog- 
aethau,  a'r  gallu  llywodraethol.  Ystyriant  felly  fod  eu  gosod  ar  jt  un  tir  a 
phawb  arall  yn  anfri  annioddefol  arnynt.  Y  mae  cydraddoldeb  yn  eu  golwg 
hwy  yn  annhegwch  a  gormes  arnynt.  Felly  y  gwelwyd  yma  pan  sefydlwyd  Coleg 
Aberystwyth  ar  dir  perffaith  cydraddoldeb.  Gan  na  roddwyd  uwchafiaeth  i'r 
Eglwyswyr  ymosodwyd  arno  fel  sefydliad  YmneiUduol.  Feìly  y  gwneir  hefyd 
yn  awr  gyda  golwg  ar  yr  ysgolion  grammadegol :  am  na  roddir  uwchafiaeth  i'r 
Eglwyswyr  yn  y  cynUuniau  newydd  bygythir  nef  a  daear  yn  eu  herbyn.  Feily 
yn  union  y  mae  gyda'r  Protestaniaid  a'r  Orangemen  yn  yr  Iwerddon.  Y  mae 
pob  .swydd  ac  awdurdod  Ymherodrol  wedi  bod  erioed  yn  eu  dw}daw,  ac  yn  cael 
edrych  arnynt  fel  eu  priodol  etifeddiaeth ;  ac  y  mae  y  syniad  o  ganiattau  i'r 
Pabydd  brodorol  yr  un  breintiau  a  hwj'  yn  ei  wlad  ei  hun  yn  annioddefol 
ganddynt.  Cyferrir  jn  aml  at  y  fìaith  fod  y  Presbyteriaid  yn  yr  Iwerddon  yu 
erbyn  Ymreolaeth.  Gwir  iawu.  Ond  nid  yw  Presbyteriaid,  mwy  nag  Vm- 
neillduwyr  eraiU,  uwchlaw  gwendidau  cynnefin  d}'nolryw.  Rhoddwch  hwynt 
mewn  sefyUfa  freiniol,  a  buan  yr  edrychant  ar  y  fraint  fel  hawl.  GweUr  yn 
Nghymru  aml  i  YmneiUduwr  yn  ochri  at  Dori'aeth  ar  ol  ymgyfoethogi  a  myned 
yn  ustus.  Yr  oedd  YmneiUduwyr  Ulster  yn  union  yr  un  fath  yn  erbyu  Dad- 
gysyUtiad  yn  yr  Iwerddon,  am  fod  y  Llywodraeth,  er  mwyn  cau  eu  safnau, 
•wedi  eu  cynnysgaeddu  à'r  Èejìum  Donum,  yr  hwn  a  goUid  gyda  DadgyssyUtiad. 

Y  casgUad  anwi  thwynebol  yw,  fod  caniattau  Ymreolaeth  i'r  Iwerddon  yn 
rhesymol,  yn  deg,  yn  ddiogel,  ac  yn  anghenrheidiol. 

J.  Bryn  Eoberts. 


LLAIS    Y    PEEGETHWE. 

Khaid  i  bregethwr  feddu  Uais,  yn  gystal  a    t   o  feddyliau  ;    canys,  yn  y  dyddiau  hyn, 
meddu    talent   i   gyfansoddi,   "neu   allii   i    j   nuosogyweinhysgolion.arhadywllyfrau. 


gasglu  gemau  meddyliol  pobl  eraill ; 
oblegid  trwy  gyfrwng  ei  lais  y  trosglwydda 
ei  feddyliau.  Arweinia  hyn  ni  i  sylwi  y 
dylai  llais  prcgethwr  yyfalch  i'' w /cddyliau. 
Teimlwyd  Ìawer  tro  yn  ofidus  wrth  gly wed 
meddyliwr  gwych  yn  methu  dyddori  nac 
adeiladu  ei  gynuUeidfa  oherwydd  tlodi  ei 
lais :  a  chly  wsom  ambell  waith  amlygiad 
o  ofid  fod  llais  mor  ragorol  gan  ddyn  heb 
ddim  yn  werth  ei  ddweyd.  Mae  mwy  o 
esgus  dros  fod  heb  lais  gwrteithiedig,  yn 


Nid  felly  y  gwelodd  ein  tadau  ni  bethau. 
Clywais  fod  adeg  wedi  bod  ar  G-ymru  pan 
osodid  mwy  o  bwys  ar  y  llais  nag  ar  y 
mater,  ac  y  telid  uwch  pris  am  swn  nag 
am  sylwedd.  Bu  clychau  arian  yn 
nghysegi'oedd  Gwalia  gynt.  Ac  y  mae 
rhywbeth  tebyg  mewu  ambell  bwlpud  yn 
y  Ue  a'r  Gogredd  heddyw,  dybiaf  fi.  Hir 
y  parhaont  yn  eu  seiniau  peraidd  o  blaid  y 
ffydd  ddifiuant.  Dywedai  athraw  un  o 
ysgolion  yr  actwyr  yn  Efrog  Newydd  mai 


i^ghymru,  nag  sydd  dros  fod  heb  gyfoeth      y  tri  Ue  y  clywid  yr  areithio  goreu  ydynt 


LLATS   V   rREGKTUWK. 


43 


1 ,  Llys  y  gyfraith ;  2,  Llwyfan  y  chwareu- 
dy ;  3,  Y  pwlpud  :  a  bod  y  siarad  goreu 
3'n  Uys  y  gyfraith,  a'r  gwaelaf  yn  y  pwlpud. 
Dyna  farn  dyn  galluog.  C'j^merwch  ei 
dystiolaeth  at  ystyriaeth.  Ei  reswm  dros 
osod  y  chwareudy  yn  israddol  i'r  llys  yw, 
oherw\  dd  fod  yr  actiwr  wedi  dysgu  ei 
wers,  ac  yn  ei  hadrodd  yn  barhaus  o'i  gof  ; 
nes  o'r  diwedd  fyned  yn  hollol  arwynebol : 
tra  mae  y  cyfreithiwr  yn  ymwneyd  à 
phethau  byw,  ffres,  yn  nihob  amgj-lchiad, 
ac  yn  cael  ei  ysgogi  gan  amcanion  pwysig, 
nes  tjmu  ei  reswm,  ei  dymherau,  a'i  holi 
cnaid  i  ganol  ei  araeth.  A'r  unig  reswm 
sydd  dros  orfod  gosod  y  pwlpud  islaw  y 
llwyfan  a'r  llya  ydyw,  esgeulusdod  an- 
faddeuol  y  pregethwr  i  wneyd  defnydd 
priodol  o'r  amgylchiadau  a'r  cyfleusderau 
fel  ag  i  daflu  iddjmt  oleuni  ei  wobodaeth, 
nerth  ei  reswm,  a  thàn  ei  enaid. 

Ni  f ydd  y  llais  mwyaf  diwylliedig  o  fawr 
gwerth  os  na  fj-dd  enaid  ynddo  ;  "ac  enaid 
heb  wybodaeth  nid  yw  dda."  Gadawaf 
y  cyfeiriad  j'na ;  a  galwaf  sylw  at  ddau 
gyfeiriad  arall,  sef  diwj'Uiad  a  chadwraeth 
y  llais. 

I.    DIWYLLIAD    Y    LLAIS. 

1.  Er  cystal  ydyw  llais  ambell  un  j'n 
naturiol,  gellir  ei  wella  trwj'  ymarferion. 
— Yr  oedd  llais  gwerthfawr  Henry  Ward 
Beecher  j-n  ffrwyth  arferiadau  priodol  am 
flynj'ddau.  Edwin  Forrest  oedd  y  pei- 
ffeithiaf  fu  erioed  ar  Iwyfan  yn  America 
(medda  nhw)  ;  a  dj'wedai  ef  ei  hun  ugein- 
iau  o  weithiau  mai  ffrwyth  ei  ymdrech 
personol  oedd  ei  burdeb  lleisiol  a'i  allu 
areithyddol .  Mae  pob  areithiwr  enwog  ag 
sydd  j'n  werth  ei  ddilyn  yn  anog  pobl 
ieuainc  i  ddiwyllio  eu  lleisiau. 

2.  Gocheler  efdychu  ffurfau  a  sciniau  rliai 
eraill. — Mae  ambell  fyfyriwr  o  dalent  wedi 
andwyo  ei  hun  wrtlì  cfelychu  ei  athraw. 
Hwyrach  fod  hj-ny  wedi  ei  wnej-d  heb  un 
amcan  tuag  at  efelychu,  eithr  o  sei-ch  cryf 
tuag  at  j-r  athraw,  ac  o  edmygedd  o'i 
dalent,  ac  yn  ddifeddwl  yn  syrthio  i'r  bai 
"rhy  debyg."  Fel  rheol,  efelychu  j^ 
rhanau  gwaelaf  yn  yr  athrawon  wneir, 
megis  y  pesychiad,  yr  "  hj-,  hy,"  y  troi 
dail,  a'r  troi  llj'gaid,  a'r  dechreu  dystaw 
ac  isel  dOn,  &c.     Gocheler  hyn  oll. 

3.  Dyìai  ìj  prcgcthivr  arfcr  ei  lais  bob 
dijdd.—'isià  oes  gerddor  nac  offerj-nwr  a 
ystyria  ei  fod  yn  gwnej'd  chwareu  teg  à'i 
hunan  os  na  all  gael  rhyw  faint  o  amser 
bob  dijdd  at  ei  ymarferion.  Ond  bydd 
mwj^afrif  j'  pregethwyr  yn  ymprydio  yn 
lleisiol  trwy  yr  wythnos ;  ac  j-na,  pan  ddel 
awr  y  bregeth,  mae'r  offeryn  eisiau  ei 
gynhesu  a'i  barotoi,  a  gollyngir  arno  j'n 
ddidiugaredd,  ac  yn  ddireswm  yn  aml. 
Kid  rhyfedd  fod  dydd  Llun  yn  cael  ei  alw 
ar  enw  cas  gan  blant  esgeulus. 

4.  Dechreuer  truy  anadlu  yn  ofalus ;  ac 
yna,  seinier  y  ìlafariaid  yn  araf. — Rhodder 
amry wiaeth  pwyslais  i  bob  Uefariad.  Wedi 
hynj',  seinier  y  cydseiniaid  yn  groyw  a 
nerthol,  trwj'  eu  cysylltu  à'r  llafariaid,  y 
naill  ar  ol  j'  llall.  Wedi  hyn.y  cymerer 
geiriuu  sj-dd  yn  gorphen  gyda  chydbaia : 


seinier  hwj'  yn  araf,  ac  yn  frysiog, — yn 
wan,  yn  gryfach,  ac  yn  gryf  iawn.  Gofaler 
f°^  y  gydsain  olaf  j'n  eglur  ;  ond  na  wasger 
Ilawer  ar  swn  jt  ch  a'r  //,  oherwj-dd  eu 
bod  yn  seiniau  anmherorol.  Wele  j'chydig 
o  eiriau  wj-f  wedi  ddefnyddio  lawer  gwaith 
— "  Jerusalem,"  "  Edifarhewch,"  "  Pwy 
ydj'w  ef 'r"  ifcc,— ar  j'  nodau  doh,  me,  soh, 
doh,  a  doh,  lah,  fa,  doh,  tuag  i  lawr. — 
Eto :  doh,  raj',  me,  fa,  soh,  lah,  te,  doh,  i 
f  j'nu  ac  i  lawr,  ar  j'  geiriau, 

1,  "  Xin\'j-ddion  braf  a  ddaoth  i'n  bro." 

2,  "  Mae'n  anhawdd  dwoj-d  bcth  ydyw  sorch." 
Treiwch  yr  un  Saesneg  yma,  er  mwyn 

amry wiaeth :  — 

3,  "  Breathes  there  a  man  with  soul  so  dead, 

Who  never  to  himsolf  hath  said  : — 
This  is  my  ONvn,  my  native  land !'" 
5.  Er  mwyn  diwj'llio  "  yr  hwyl 
Gymreig"  rhaid  arfer  j-  dull  c&rganol 
{chantiny),  trwy  gasglu  amryw  sillau  ar  yr 
un  nodyn,  a  thrwj'  chwareu  amrj'w  nodau 
ar  un  gair.  Mae  hwn  yn  naturiol  i  ambell 
Gj'mro,  ac  y  mae  yr  un  mor  naturiol  i 
lawer  o  bregethwyr  duon  {neyroes)  Tal- 
aethau  Deheuol  America.  "  Hwyl  "  ar- 
wynebol  iawn  yw  yr  hu-yl  ywncyd;  ond 
efieithiol  a  melus  j'w  yr  "  hwyl "  a  gyfj'd 
yn  naturiol  o  anianawd  j'sbrydoledig  y 
llefarwr.  Ond  gellir  ei  dj'sgu,  os  cymerir 
trafferth  at  hyny. 

II.    CADWRAETH    Y    LLAIS. 

1 .  C'aleder  y  llwngc  trwy  driniaeth  resymol. 
— Gocheler  gwlybwr  rhy  boeth :  ac  na 
ddefnyddier  myglys.  Gofyna  rhai  i  mi, 
"  Onid  j'w  cantorion  a  siaradwyr  goreu  yr 
oes  yn  j-smygwj-r  > ' '  Dyna  ddìff yg  Ua wer 
o  honj  nt.  Ni  welais  eto  dystiolaeth  neb  o 
honj'nt  yn  cymeradwj'o  myglys  tuag  at 
gadwriaeth  y  llais.  Olywais  lawer  yn  ei 
gondemnio. 

2.  Gocheler  anadlu  awj'r  rewllyd  a 
gwlyb  trwy  y  genau,  ar  ol  bod  yn  Ilefaru 
neu  ganu  mewn  ystafell  gynes.  C  's  arferir 
anacllu  trwy  y  ff)  oenau,  gellir  osgoi  Ilawer 
0  anhwylderau  y  gwddf,  ac  ambell  waith 
arbed  dolur  j'r  ysgyfaint. 

3.  Cadwer  y  traed  yn  yynes  a  sych. — Mae 
yn  Ilawer  pwysicach  i  ofalu  am  hyn  nag 
ydyw  i  rwymo  nwfflers  ».furs  am  y  gwddf. 
Ofer  yw  cynhesrwydd  tuallan  i'r  Ilwngc 
tra  y  bydd  y  traed  yn  oer  neu  wlj'b  ac  yr 
anadlir  yr  awyr  oer  trwj'  y  genau. 

4.  Uwchlaw  pob  peth,  na  orweithier  y 
llais. — Dylid  ei  gadw  tufewn  i'w  gyweir- 
nod,  a  thufewn  i'w  allu  naturiol  a  phriodol 
ei  hun,  a'i  adael  i  orphwys  pan  fydd  wedi 
blino.  Cotiwch  yr  hj-n  ddywedodd  Dr. 
Abercrombie  wrth  y  foneddiges  a  gwj-nai 
ei  bod  yn  wael,  ac  arni  eisiau  cynghor — 
"  0,  dim  ond  gorphwys  wna  les  i  chwi," 
ebai  y  meddj-g.  "  Wel,  Doctor,"  ebai  y 
ddynes,  "  nid  ydych  wedi  edrych  ar  fy 
nhafod,  fel  y  bydd  y  doctoriaid  yn  gyff- 
redin."  "  Wel,  gadewch  i  mi  weled  eich 
tafod."  Estynodd  j-  foneddiges  ei  thafod 
allan.  "  Dyna  ddigon,"  ebai  y  meddj'g, 
"  eibiau  gorphwys  sydd  ar  hwna  hefj'd." 

Cynonì-akdd, 


YE   EFENGYL  YN   OL  PETE. 

Yn  ystod  y  deng  mlynedd  diweddaf  y  mae  ein  gwybodaeth  ani  lenyddiaefh  forcuol  yr 
Kglwys  Gristionogol  wedi  ei  helaethu  yn  fawr.  Y  mae  hyn  wedi  dyfod  oddiamgylch, 
nid  y'n  unig  trwy  fod  y  defnyddiau  sydd  ar  gael  wedi  cacl  eu  hastudio  gyda  mwy  o 
fanj-lwch  a  llwyddiant,  ond  hefyd  trwy  fod  ychwanegiadau  ijwysig  wedi  eu  gwneuthur 
at  y  defnyddiau  eu  hunain,  a  hyny  mewn  modd  rhyfedd  ac  annisgwyliadwy.  Hyd  yn 
ddiweddar  hynod  o  brin  oedd  ein  gwybodaelh  am  yr  oes  ddilynodd  yr  oes  Apostolaidd ; 
ac  yr  oedd  y  tywyllwch  oedd  yn  ei  gorchuddio  yn  rhoddi  mantais  i  syniadau  g%vylltion 
a  disail  gaci  derbyniad  ar  hanesiaeth  foreuol  yr  Eglwys,  ac  yn  arbenig  ar  amseriad  ac 
awduriacth  a  dilysrwydd  llyfrau  y  Testament  Newydd.  Ond  erbyn  hyn  y  mae  y 
syniadau  cyfeiliornus  hyn,  oeddynt  unwaith  mewn  bri  mawr,  yn  cael  eu  dangos  yn  eu 
liiwiau  priodol  eu  hunain  trwy  ioAffciiJdnu  y  cyfnod  hwnw  yn  dytod  i'r  golwg.  Yn  ystod 
y  blynyddoedd  diweddaf  y  mae  amryw  o  lyfrau  ysgiifenwyd  tna  chanol  j-r  ail  ganrif  a 
chyn  hynny,  llyfrau  oeddynt  wedi  diflanu  o'r  golwg  er's  canrifoedd  ac  wedi  myned,  fel 
y  tybid,  ar  ddifancoll,  wedi  adgyfodi  megis  oddiwrth  y  meirw  i  roddi  eu  tystiolaeth  i 
ddilysrwydd  ysgrj'lhyrau  y  Testament  Newydd.  Yn  y  flwyddyn  1883  cyhoeddodd 
IJryennios  lyfryn  oedd  wedi  ei  gael  mewn  llyfrgell  yn  Nghaercystenyn.  Teitl  y  llyfryn 
hwn  ydoedd  "Dysgeidiaeth  y  Deuddeg  Apostol;"  ac  ysgrifenwyd  ef,  y  mae  yn  dra 
thebyg,  cyn  diwedd  y  ganrif  gyntaf  o  oed  (Jrist.  Tua'r  unamser,  yn  llyfrgell  y  Yatican 
j'n  Khufain,  cafwyd  cyfieithiad  i'r  Arabaeg  o'r  Diatessaron — cyfuniad  o'r  Pedair  Efengyl 
— a  gyfansoddwyd  gan  Tatian  tua  chanol  yr  ail  ganrif.  Yn  1891,  mewn  mynachdy  ar 
ochr  Mynydd  Sinai,  daethpwyd  o  hyd  i  waith  o  eiddo  Aristides,  sef  Amddiffyniad  i'r 
grefydd  Gristionogol,  a  gyflwynwyd  ganddo  i'r  Ymerawdwr  Hadrian,  yr  hwn  a  deyrnas- 
odd  o  117  hyd  138  o  oed  Crist.  Ac  yn  awr  y  mae  caffaeliad  gwerthfawr  arall  newj'dd 
ddyfod  i'r  golwg.  Tra  yr  oedd  nifer  o  hynafiaethwyr  Ffrengig  yn  chwilio  hen  gladdfa 
Gristionogol  yn  j'r  Aipht,  cawsant  hen  Ìawysgrif  wedi  ei  hysgrifenu  ar  vclìiim  yn  yr 
iaith  Roeg.  Nis  gellir  dywedyd  yn  fanwl  etto  beth  ydyw  oed  j'  llawysgrif  hon,  gan 
nad  j'dyw  j'  rhai  sydd  yn  gymhwys  i  farnu  ar  bwngc  fei  hyn  etto  wedi  cael  cyfleusdra 
i'w  gweled  a  dyfod  i  benderfyniad  yn  ei  chjdch.  Y  cwbl  ellir  ei  ddywedyd  yn  awr 
j'dyw  fod  ei  hamseriad  yn  gorwedd  yn  rhj-wle  rhwng  dechreu  j'r  8fed  a  diwedd  j'  12fed 
ganrif .  Y  mae  yn  ymddangos  yn  awr,  er  mai  yn  mis  Tachwedd  diweddaf  j'  cyhoedd- 
wyd  cynwys  y  liawj'sgrif  am  j'  tro  cyntaf,  ei  bod  wedi  ei  chael  er's  chwe  blynedd  j'n  ol, 
ond  nad  oedd  j'  rhai  a'i  cafodd  j-n  deall  ei  gwerth,  ac  fellj^  nad  oeddynt  mewn  dim  brys 
i  gyhoeddi  ei  chj'nwys.  Erbj-n  hyn,  modd  bynnag,  j'  mae  j'  Uyfryn  wedi  dyfod  i'r 
golwg,  ar  ol  bod  j'n  guddiedig  am  tua  mil  o  flynyddoedd.  Ac  y  mae  j-  darganfyddiad 
yn  sicr  j'n  un  pwysig  a  gwerthfawr  iawn.  Cynhwysa  j'  llawysgrif  rannau  o  dri  o 
lyfrau  henafol,  Llyfr  Enoch,  Datguddiad  Petr,  a'r  Efengj'l  yn  ol  Petr.  Y  mae  yr 
Apostol  Judas  j'n  dyfj'nu  o  lyfr  Enoch  yn  j'  bedwaredd  adnod  ar  ddeg  o'i  Epistol.  Yr 
oedd  j'  llyfr  feilj'  mewn  bod  yn  sicr  yn  y  ganrif  gyntaf  ;  ac  j'  mae  rhai  yn  barnu  ei  fod 
wedi  ei  ysgi'ifenu  cyn  genedigaeth  Crist.  Os  felly,  y  mae  dyddordeb  neiUduoI  yn 
perthyn  iddo  fel  Ilyfr  a  ddarllenid  gan  y  bobl  oedd  j'n  cydoesi  à'n  Gwaredwr,  ac,  feallai, 
ganddo  Ef  Ei  Hunan.  Yr  oedd  y  Ìlyfr  hwn  eisoes  ar  gael  cyn  y  darganfyddiad 
diweddaf, — ond  mewn  cyfieithiad  Ethiopaidd  yn  unig.  Yn  awr  j'  mae  tua'r  bummed 
ran  o'r  testyn  Groeg  wedi  dyfod  i'r  golwg.  Yr  oedd  Datguddiad  Petr  yn  Uyfr  pwj'sig 
iawn  ar  un  adeg.  Cyfeiria  Clement  o  Alexandria,  tua  diwedd  yr  ail  ganrif,  atto  fel 
rhan  o'r  Ysgrythyr  Sanctaidd  ;  a  pharhaodd  i  gael  derbyniad  a  pharch  gan  rai  eglwj'si 
hyd  ybedwaredd  ganrif.  Cyn  hyn  nid  oedd  dimo'rUyfrar  gael  ond  ambell  i  frawddeg 
a"  ddyfynwyd  o  hono,  gan  Clement  o  Alexandria,  a  chan  Macarius  Magnes  ya 
niwedd  y  bedwaredd  ganrif .  Y  trydydd  Ilyfr  y  ceir  rhan  o  hono  yn  y  Uawysgrif  hon 
j'dy w  yr  Efengyl  yn  ol  Petr.  GelÌir  dy wedyd  yr  hyn  oll  oeddis  yn  ei  wybod  am  y  llj'fr 
hwn  cyn  j'  darganfyddiad  presennol  mewn  ychvdig  iawn  o  eiriau.  Crybwyllir  am  dano 
fwy  nag  unwaith  gan  yr  hanesydd  eglwysig  Eusebius,  j'r  hwn  oedd  j-n  ysgrifenu  yn 
nechreu  y  bedwaredd  ganrif .  Y  mae  efe,  fel  y  mae  yn  hysbys,  yn  rhanu  yr  ysgrifen- 
iadau  henafol  oeddynt  mewn  cj'Icbrediad  jm  ei  ddyddiau  ef  i  dri  dosbarth  :  j-  cyntaf  yn 
cynwys  j'  Ilyfrau  liynny  nad  oedd  gan  neb  ddim  amheuaeth  o  berthynas  iddynt  nad 
oeddynt  i'w  derbj-n  fel  rhannau  o'r  Ysgrythj'r  Sanctaidd  ;  yr  ail,  yn  cynwys  y  Ilyfrau 
oeddynt  ar  j'  terfyn,  yn  cael  eu  gwrthod  gan  rai  ac  yn  cael  eu  derbyn  fel  rhannau  o'r 
Testament  Newydd  gan  eraill ;  a'r  trj'dydd  dosbarth  yn  cymerj'd  i  mewn  ji-  ysgrifen- 
iadau  hynny  oeddynt,  er  ou  bod  yn  cael  eu  derbyn  gan  rai,  i'w  gvvrthod  yn  hoUol  fel  yn 
auiddifad  o  bob  awdurdod,  ac  fel  i-hai  na  chymeradwywyd  hwj'nt  ac  nas  defnj'ddiwyd 
hwynt  gan  neb  o'r  Tadau.  Gosodir  Efengyl  Petr  ganddo  yn  j'  dosbarth  isaf  hwn.  Y 
mae  Eusebius  hcfyd  yn  crybwyll  am  yr  efengyl  hon  wrth  son  am  j-sgrifeniadau  Sarapion, 
j'r  hwn  oedd  yn  Èsgob  Antiochia  o  190  hyd  203  o  oed  Crist.  Y  mae  yn  ymddangos  fod 
'Cristionogion  Rhossus  yn  Cilicia  yn  arfer  darUen  yr  Efengyl  yn  ol  Petr  j'u  j-r  eglwys, 
ac  jm  coleddu  syniad  uchel  am  dani.  Felly,  pan  dalodd  Sarapion  j'mweliad  à  hwj', 
rho'ddodd  iddynt  ganiattad  i  barhau  i'w  darllen,  gan  ei  fod,  er  j'n  gwybod  mai  nid  Petr 
oedd  ei  hawdwr,  j'n  tybied  nas  gallai  fod  llawer  o  niwed  j'nddi.  Ond  wedi  mj-ned  oddi- 
wrthj-nt  j'  mae  j-n  anfon  llythyr  aftynt  i'w  rhj'buddio  i  fod  ar  eu  gwyliadwriaeth  j'n 
orbyn  dysgeidiaeth  y  Ilyfr  hwn.  Nid  oedd,  meildai,  wedi  ei  ddarllen  pan  j'n  caniattau 
iddj'nt  wneuthur  defnydd  o  hono  ;  ond  erbyn  hyn  j'  mae  wedi  ei  ddarllen,  ac  j'  mae  j'n 
gweled  nad  ydyw  yn  Uyfr  prioùol  i'w  ddefayddio  yn  yr  eglwysi,  gan  ei  fod  yn  dangoa 


YR  EFENGYL  YN  OL  PETH.  40 

tuedd  yn  jt  awdwr  at  syniadau  y  rhai  oeddynt  yn  gwadu  gwir  ddynoliaeth  ein 
Gwaredwr.  Ar  y  cyfan,  meddai,  y  mae  y  llyfr  ynuniongred;  ond  j' mae  ynddo  rai 
ychwanogiadau  amheus.  Ag  eithrio  cyfeiriad  a  wnuir  gan  'Jrigen  at  yr  ofungyl  hon  fel 
yn  cynwys  traddodiad  am  frodyr  yr  Arglwydd,  dyma  yr  oll  yr  ooddis  yn  ei  wybod  am 
yr  Efengyl  yn  ol  Petr  cyn  i'r  dernyn  sydd  yn  awr  dan  sylw  ddyfod  i'r  golwg. 

Pa  hryd  yr  ysgrifenwyd  yr  efengyl  hon  ?  Nis  gellir  atteb  y  cwestiwn  hwn  gyda 
sicrwydd"  Y  mae  yn  amlwg  oddiwrth  yr  hanes  a  roddir  uchod  am  Sarapion  nad  oedd 
yn  newydd  yn  ei  ddyddiau  ef,  onide  nis  gallai  fod  wedi  cyrhaedd  y  lle  uchel  a  gafodd 
yn  meddyliau  pobl  Ìihossus.  Barn  Harnack  ydyw  iddi  gael  ei  chyfansoddi  "  yn  fuan 
ar  ol  canol  yr  ail  ganrif,"  h.y.,  dyweder  tua'r  flwyddyn  160  o  oed  Crist. 

Wele  yn  awr  gyfieithiad  o'r  dernyn  hwu  i'r  Gymraeg.  Fe  welir  ei  fod  yn  dechreu  ar 
ganol  brawddeg,  ac  yn  terfynu  yn  yr  un  modd.  Ond  y  mae  yn  amlwg  nad  ydy w  hyn  i'w 
briodoli  i  ddira  dirywiad  na  diffyg  yn  y  llawy.sgrif  sydd  newydd  ei  chael.  Y  mae  hono 
yn  gyflawn.  Y  mae  darlun  ar  y  tudalen  cyntaf ,  ac  y  mae  y  dernyn  hwn  yn  dechreu  ar  yr 
ail  tudalen.  Hefyd  y  mae  y  tudalei^  sydd  yn  dilyn  yr  un  y  terfyna  y  dernyn  arno,  heb 
ddim  ysgrifen  arno.  Y  mae  yn  amlwg  felly  nad  oedd  gan  y  neb  a  ysgrifenodd  y  llaw- 
ysgrif  hon  ddim  ond  yr  un  dernyn  o'i  flaen  ag  sydd  gennym  ni  yn  awr. 

Gyda  golwg  ar  gynnwys  y  dernyn,  fe  welir  yr  honir  Petr  fel  yr  awdwr  ($14),  a  bod 
y  datganiad  a  roddir  ynddo  o  ddaliadau  duwinyddol  yr  awdwr  yn  cyttuno  à'r  hyn  a 
ddywed  Sarapion.  Y  mae  tri  ymadrodd  yn  arbenig  yn  dangos  fod  yr  awdwr  yn  petruso 
dy  wedyd  fod  Mab  Duw  wedi  dioddef  a  marw.  Yn  §i  dy wedir  nad  oedd  y  Gwaredwr  yn 
teimlo  poen  ar  y  groes.  Yn  §ò  y  mae  yr  awdwr,  trwy  roddi  "  Fy  nerth  "  yn  lle  "  Fy 
Nuw,"  yn  dangos  ei  fod  yn  tueddu  i  ddilyn  y  rhai  a  ddj'sgent  fod  y  person  dwyfol, 
Crist,  a  ddisgynodd  ar  y  dyn  lesu  pan  oedd  yn  cael  ei  fedyddio,  wedi  ei  adael  cyn  y 
croeshoeliad,  ac  felly  na  ddarfu  i  Fab  Duw  gael  ei  groeshoelio.  Etto  yn  ^i)  ni  ddywedir 
i'rArglwydd _/(»•(<;,  ond  '■' cigymmerijd  ifijny  "  (yr  un  gair  a  ddefnyddir  yn  Marc  xvi.  19, 
am  esgyniad  y  Gwaredwr  i'r  nef ) ;  y  mae  hyn  yn  dangos  fod  yr  awdwr  yn  dymuno 
osgoi  dywedyd  fod  Mab  Duw  wedi  marw.  Ar  yr  un  pryd  rhaid  addef,  os  ydyw  y  cyfrif 
a  roddir  uchod  am  y  geiriau  "  Fy  nerth  "  yn  gywir,  nad  ydyw  yn  j'^mddangos  yn 
angenrheidiol  i'r  awdwr  betruso  defnyddio  y  gair  "marw"  yn  y  fan  yma. 

Ond  rhaid  ymattal.  Y  mae  llawer  o  gwestiynau  pwysig  a  dyddorol  yn  codi  oddiar 
y  llyfi-yn  hwn,  ond  nid  oes  amser  i  fyned  i  mewn  iddynt  yn  awr.  Feallai  y  ceir  cyfleus- 
dra  rywbryd  etto  i  ddywedyd  gair  ar  ystyr  a  phwysigrwydd  y  darganfyddiad  hwn. 

Dymuua  y  cyfieithydd  gydnabod  yn  ddiolchgar  y  cymorth  a  gafodd  oddiwrth  The 
Gosjjd  accordinq  to  Pctcr,  <^'r.,  by  J.  A.  Robiiison,  4''c. ;  Cambridge  Uidv.  Press,  1892; 
'J7ic  Hcirlt/  discòvcred  Gospcl  of  Pcter,  by  J.  Rendel  Harris,  1893;  a  dwy  erthygl  gan 
l'rof.  E.  Schiirer  yn  y  Thaoloyische  Literatur  Zeituiiy  am  Rhag.  lOfed,  1892 :  adolygiad 
ydyw  yr  olaf  o'r  ddwy  erthygl  ar  draethawd  o  waith  Harnack  ar  y  ddau  ddernyn  o 
Efengyl  Petr  ac  o  Ddatguddiad  Petr.     Ni  Iwyddwyd  i  gael  copi  o  lyfr  Harnack. 

Gwnaed  y  cyfieithiad  a  ganlyn  oddiwrth  y  testyn  Groeg  a  geir  yn  y  cyntaf  o'r 
llyfrau  a  enwir  uchod. 

Aberdyfi.  John  Owex  Thom.ìs. 

YR  EFENGYL  YN   OL  PETR. 

1  Eithr  o'r  luddewon  ni  olchodd  neb  ei  ddwylaw,  na  Herod  nac  un  o'i  farnwyr 
Ef.  A  phan  yr  oeddynt  yn  ewyllysio  ymolchi  cyfododd  Pilat.  Ac  yna  y  mae 
Herod,  y  brenin,  yn  gorchymyn  cymeryd  yr  Arglwydd,  gan  ddywedyd  wrthynt, 
"  Yr  hoU  bethau  a  orchynìj'nais  i  chwi  eu  gwneuthur  iddo,  gwuewch." 

2  A  daethai  yno  Jo.seph,  cyfaiU  Pilat  a'r  Arglwydd  ;  a  chan  wybod  eu  bod  ar 
fedr  ei  groeshoelio  Ef,  ele  a  aeth  at  Pilat  ac  a  ofynodd  gorph  yr  Arglwydd  i'w 
gladdu.  A  Philat  a  anfouodd  at  Herod  ac  a  ofynodd  ei  gorph  Ef ;  a  Herod  a 
ddjwedodd,  "Y  brawd  Pilat,  hyd  yu  nod  pe  nas  gofynasai  neb  Ef,  nyni  a'i 
claddaswn  Ef ;  o  herwydd  y  mae  y  Sabboth  yn  nesau."  Canys  y  mae  yn  ysgrif- 
enedig  yu  y  ddeddf ,  Na  fachluded  yr  haul  ar  un  a  laddwyd,  cyn  dydd  cyntaf  y 
bara  croyw,  se/  eu  gwyl  hwynt. 

3  A  hwy  a  gymerasant  yr  Arglwydd  ac  a'i  gwthiasant  Ef  dan  redeg,  ac  a 
ddywedasant,  "  Llusgwu  Eab  Duw,  gan  ein  bod  wedi  cael  awdurdod  arno:" 
a  hwy  a  roisant  borphor  am  dauo  Ef  ac  a'i  gosodasant  i  eistedd  ar  gadair  barn, 
gan  ddywedyd,  "  Barua  jm  gyfiawn,  Brenin  Israel."  A  rhyw  un  o  honynt  a 
ddug  goron  o  ddrain  ac  a'i  gosododd  ar  ben  jt  Arglwydd.  Ac  eraill  gan  sefyll 
a  boerasant  yn  ei  wyneb  Ef ,  ac  eraill  a  darawsant  ei  gernau  Ef .  Eraili  oeddyut 
jm  ei  wanu  Ef  à  chorsen ;  a  rhai  oeddyut  yn  ei  fflangellu  ef ,  gau  ddj^wedj^d, 
"  A'r  parch  hwn  parchwn  Fab  Duw." 

4  A  hwy  a  ddygasant  ddau  ddrwg-weithredwr,  a  chroeshoeliasant  yr 
Arglwydd  yn  j^  caùol  rhyngddynt.  Ond  Efe  Ei  Huu  a  dawodd,  megis  heb 
deimio  dim  poen.  Ac  wedi  iddynt  osod  y  groes  i  fyny,  hwy  a  ysgrifenasant  arni, 
"Hwn  yw  Brenin  Israel."  Ac  wedi  gosod  ei  ddillad  ger  ei  fron  Ef  hwj'  a'u 
rhannasant  ac  a  fwriasant  goelbreu  arnynt.  Eithr  rhyw  un  o'r  drwg-weitkred- 
wyr  hynny  a  edliwiodd  iddynt  hwy,  gan  ddywedyd,   "Nyni  ydym  wedi  dioddef 


46  YR   EFENGYL   YN   OL  tETR. 

fel  hyn  o  lierwydd  y  drygau  a  wnaethom ;  eithr  Hwn,  yr  hwn  a  ddaeth  yn 
Waredwr  dynion,  pa  ddrwg  a  wnaeth  Efe  i  chwi  ?"  A  hwy  wedi  Uidio  wrtho  a 
orchymynasant  na  thorrid  ei  esgeiriau  ef,  fel  y  byddai  farw  mewn  poenau. 

5  A  chauol  dydd  ydoedd ;  a  thywyllwch  a  ddaliodd  hoU  Judea  :  ac  yr  oeddynt 
mewn  cyffro  a  thraìlod  rhag  machludo  o'r  haul,  gan  Ei  fod  Èf  etto  yn 
fyw;  [canys]  y  mae  yn  ysgrifenedig  iddynt,  Na  fachluded  yr  haul  ar  un  a 
laddwyd.  A  rhyw  im  o  honyat  a  ddywedodd,  "  Diodwch  Ef  à  bustl  gyda  finegr ;" 
a  hwy  a  gymysgasant  ac  a'i  diodasant  Ef,  a  hwy  a  gyflawnasant  bob  peth,  ac  a 
gwblhasant  cu  pechodau  yn  eu  herbyn  eu  huuain.  A  llawer  a  aethant  oddi- 
amgylch  gyda  lampau,  gan  dybied  ei  bod  yn  nos,  ac  a  syrthiasant.  A'r  Arglwydd 
a  lefodd,  gan  ddywedyd,  "  Fy  nerth,  nerth,  ti  a'm  gadewaist."  Ac  wedi  iddo 
ddywedyd  Jnjn  Efe  a  gymerwyd  i  fyny.  A'r  awr  hono  rhwygwyd  Uèn  y  deml  yu 
Jerusalem  yn  ddau. 

6  Ac  yna  y  tynnasant  yr  hoeHon  o  ddwylaw  yr  Arglwydd,  ac  a'i  gosodasant 
Ef  ar  y  ddaear,  a'r  hoU  ddaear  a  grynodd,  a  bu  dychrjm  mawr.  Yna  yr  haul  a 
dywynodd,  a  chafwyd  mai  y  nawfed  awr  ydoedd  hi ;  a'r  luddewon  a  lawenych- 
asant  ac  a  roddasant  Ei  gorph  Ef  i  Joseph,  fel  y  ciaddai  efe  Ef ;  o  herwydd  efe 
a  welsai  pa  faint  o  bethau  da  a  wnaeth  Efe.  Ac  efe  a  gymerodd  yr  Arglwj'dd 
ac  a'i  golchodd  ac  a'i  hamdòdd  mewn  lUan  main,  ac  a'i  dygodd  i  fedd  o'i  eiddo  ei 
hun,  a  elwid  gardd  Joseph. 

7  Yna  yr  luddewon  a'r  henuriaid  a'r  otfeiriaid,  pan  welsant  pa  ddrwg  a 
wnaethant  iddynt  eu  hunain,  a  ddechreuasant  alaru  a  dywedyd,  "  Grwae  I  o 
herwydd  ein  pechodau  ni;  nesaodd  barn  a  diwedd  Jerusalem."  Eithr  myfl 
gyda'm  cyfeilUon  oeddwn  yn  drist,  a  chan  fod  yn  glwyfedig  ein  meddwl  oeddym 
yn  ymguddio,  canys  ceisiwyd  ni  ganddynt  hwj'  fel  drwg-weithredwyr  ac  fel  rhai 
yn  ewyUysio  llosgi  y  deml.  Ac  am  yr  hoU  bethau  hyn  yr  oeddym  yn  ymprydio 
ac  yn  eistedd  gan  alaru  ac  wylo  nos  a  dydd  hyd  y  Sabboth. 

8  A'r  ysgrifenyddion  a'r  Phariseaid  a'r  henuriaid,  wedi  ymgynnuU  at  eu 
gilydd,  pan  glywsant  fod  yr  hoU  bobl  yn  grwgnach  ac  yn  curo  eu  dwyfronau 
gan  ddywedyd,  "  Os  bu  yr  arwyddion  dirfawr  hyn  ar  ei  farwolaeth  Ef,  gwelwch 
pa  mor  gyfiawn  ydyw,"  yr  henuriaid  a  ofnasant  ac  a  aethant  at  Pilat  gan  ddeisyf 
arno  a  dywedyd,  ' '  Dyro  i  ni  filwyr,  fel  y  gwyUom  ei  f edd  Ef  am  diù  diwrnod,  rhag 
i'w  ddisgybUon  Ef  ddyfod  a'i  ladratta  Ef ,  a  thybied  o'r  bobl  ei  gyfocU  Ef  o  feirw, 
ac  iddynt  wneuthur  drwg  i  ni."  A  Pilat  a  roddodd  iddynt  Petronius  y  canwriad 
gydà  milwyr  i  wyUed  y  bedd ;  a  chydà  hwynt  y  daeth  henuriaid  ac  ysgrif enydd- 
ion  at  y  bedd  ;  a  chydà'r  canwriad  a'r  milwyr  y  rhai  oU  oeddynt  yno  gyda'u  gilydd 
a  dreiglasant  faen  mawi-  ac  a'i  dodasant  wrth  ddrws  y  bedd,  a  hwy  a'i  hirasant  à 
saith  sèl;  ac  wedi  iddynt  estyn  pabeU  yno,  hwy  a  osodasant  wyUadwriaeth. 

9  A'r  boreu,  pan  oedd  y  Sabboth  yn  nesàu,  daeth  tyrfa  o  Jerusalem  a'r  wlad 
oddiamgylch,  fel  y  gwelent  y  bedd  wedi  ei  seUo ;  eithr  yn  y  nos  yn  yr  hon  yr 
oedd  dydd  yr  Arglwydd  yn  nesàu,  tra  yr  oedd  y  milwyr  yn  gwyUed,  yn  ddau  a 
dau,  pòb  un  yn  ei  wyUadwriaeth,  bu  Uef  uchel  yn  y  nef ;  a  hwy  a  welsaut  y 
nefoedd  yn  agoryd,  a  dau  wr  yn  disgyn  oddiyno  a  disgleirdeb  mawr  ganddynt,  ac 
yn  sefyU  goruwch  y  bedd.  Èithr  y  maen  hwnw  a  osodwyd  wrth  ddrws  y  bedd  a 
dreiglodd  o  hono  ei  hun  ac  a  giUodd  i'r  neiUdu ;  a'r  bedd  a  agorwyd,  a'r  ddau  fab 
ieuangc  a  aethnnt  i  mewn. 

10  FeUy  y  milwyr  hynny,  pan  welsant,  a  ddeffroisant  y  canwriad  a'r  henur- 
iaid ;  canys  yr  oeddynt  hwythau  eu  hunain  hefyd  yno  yn  gwyUed.  Ac  à  hwy 
yn  mynegu  y  pethau  a  welsent,  y  maent  drachefn  yn  gweled  tri  o  wyr  yn  dyfod 
aUan  o'r  bedd,  a  dau  yn  cynnal  y  trydydd,  a  chroes  yn  eu  dilyn  hwynt,  a  phen  y 
ddau  yn  cyrhaedd  hyd  y  nef ,  ond  pen  yr  Hwn  a  dywyswyd  ganddynt  erbyn  ei  law 
yn  goresgyn  y  nefoedd.  A  hwy  a  glywsant  lef  o'r  nefoedd  yn  dywedyd,  "  A  bie- 
gethaist  ti  i'r  rhai  sydd  yn  huno  ?"  ac  attebiad  a  glywyd  oddiwrth  y  groes,  "  Do." 

11  FeUy  hwynt-hwy  a  ymgynghorasant  à'u  gilydd  am  fyned  ymaith  a 
hysbysu  y  pethau  hyn  i  Pilat.  Ac  à  hwy  etto  yn  ystyried  y  peth,  gwelwyd  y 
nefoedd  yn  agoryd  drachefn,  a  rhyw  ddyn  yn  disgyn  ac  yn  myned  i  mewn  i'r 
bedd.  Pan  welodd  y  canwriad  a'r  rhai  oedd  gydag  ef  y  pethau  hyn  hwy  a  aethant 
ar  frys  at  Pilat  Uw  nos,  gan  adael  y  bedd  yr  oeddynt  yn  ei  wyUed ;  a  hwy  a 
fynegasant  yr  hoU  bethau  y  rhai  a  we'lsent,  mewn  traUod  mawr  a  chan  ddywedyd, 
"  Yn  wir,  Mab  Duw  ydoedd  Efe."  Pilat  gan  atteb  a  ddywedodd,  "  Yr  ydwyf  fl 
yn  làn  oddiwrth  waed  Mab  Duw  :  eich  ewyUys  chwi  oedd  y  peth  hwn."  Wedi 
hynny  daethant  oU  atto,  ac  a  ddeisyfasaut  arno  ac  a  attolygasant  iddo  orchymyn 
i'r  canwriad  a'r  milwyr  na  ddywedent  ddim  o'r  pethau  a  welsent.  "  Canys  da," 
meddant,  "  i  ni  fod  yn  euog  o'r  pechod  mwyaf  ger  bron  Duw,  ao  na  syrthiom  i 
ddwylaw  pobl  yr  luddewon  a  chael  ein  Uabyddio."  FeUy  Pilat  a  orchymynodd 
i'r  canwriad  a'r  milwj^r  na  ddywedent  ddim. 


ADGOFIOX  AM  RAI  HEN  FEIIIDD. 


47 


12  Ac  yn  fore  ar  ddydd  yr  Arglwydd  Mair  Magdalen,  disgybles  i'r  Arglwydd 
(yr  hon,  gan  ei  bod  yn  ofni  o  herwydd  yr  luddewon,— canys  yr  ooddynt  yn  Uosgi 
gan  lid— ni  wnaethai  with  fodd  yr  Arglwydd  y  pothau  y  uiae  y  gwragedd  yn 
arfer  eu  gwneuthur  i'r  rhai  sydd  yn  marw  ac  yn  anwyl  ganddynt),  a  gymmerth 
ei  chyfeillesau  gydà  hi  ac  a  aeth  at  y  bedd  llo  y  dodasid  Ef.  Ac 
yr  oeddynt  yn  ofni  rhag  i'r  luddewon  eu  gwelcd  hwynt,  ac  yr  ooddyut  yn 
dywedyd,  "  Os  na  allem  wylo  a  galaru  ar  y  diwrnod  'hwnw  y  croeshòeliwyd 
Ef  arno,  gwnawn  y  i^ethau  hyn,  ie,  yr  awrhon,  wrth  ei  fedd  Èf.  Ond  pwy  a 
dreigla  i  ni  y  maen  hefyd  ymaith  a  ddodwyd  wrth  ddrws  y  bedd,  fel  yr  elom  i 
mewn  ac  yr  eisteddom  gerllaw  iddo  Ef  ac  y  gwnelom  y  pethau  sydd  ddyladwy  ? 
Canys  y  maen  oedd  fawr ;  ac  yr  ydym  yn  ofni  rhag  i  neb  oin  gweled  ni.  Ac  os 
na  allwn,  dodwn  y  pethau  a  ddygasom,  wrth  y  drws,  er  coffa  am  dano  Ef ;  ni  a 
wylwn  ac  a  alerwn  hyd  nes  y  deuwn  i'n  ty." 

1 3  Ac  wedi  icldynt  ddyfod,  hwy  a  gawsant  y  bedd  wedi  ei  agor ;  a  hwy  a 
aethant  atto  ac  a  grymmasant  yno,  a  hwy  a  welant  yno  rhyw  fab  ieuangc  yn 
eistedd  yn  nghanol  y  bedd,  yn  brydferth  ac  wedi  ei  ddiìladu  à  gwisg  tra  disglaer, 
yr  hwn  a  ddywedodd  wrthynt,  "  Paham  y  daethoch  ?  Pwy  yr  ydych  yn  ei 
geisio  ?  Nid  Hwnw  a  groeshoeliwyd  ?  Efe  a  gyfododd  ac  a  aeth  ymaith.  Eithr 
oni  chredwch,  ymgrymmwch  a  gwelwch  y  man  y  dodwyd  Ef,  nad  ydyw  ynvi ; 
canys  Efe  a  gyfododd  ac  a  aeth  ymaith  i'r  Ue  y  danfonwyd  Ef  o  hono."  Yna  y 
gwragedd  wedi  dychrynu  a  ffoisant. 

14  A  diwrnod.  ola'f  y  bara  croyw  ydoedd,  a  Uawer  oeddynt  yn  myned  allan 
[o  Jermaleiii]  gan  ddychwelyd  i'w  tai  wedi  i'r  wyl  ddarfod.  Eithr  nyni,  sef 
deuddeg  disgybl  yr  Arglwydd,  oeddym  yn  wylo  ac  yn  ymofidio ;  a  phob  un,  yn 
drist  0  herwydd  yr  hyn  a  ddigwyddasai,  a  ymadawodd  i'w  dy  ei  hun.  Ond  myfi, 
Simon  Petr,  ac  Andreas  fy  mrawd,  a  gymerasom  ein  rhwydau  ac  a  aethom  ymaith 
at  y  mòr ;  a  chyda  ni  yr  oedd  Levi  mah  Alpheus,  yr  hwn  y  darfu  i'v  Arglwydd 
ei 


ADGOFION  AM  EAI  HEN  FEIEDD. 


Yr  wyf  yn  anfon  i  chwi,  Mr.  Golyg-ydd, 
ychydig  o'm  hadgofioa  am  rai  hen  Feirdd  ; 
a'r  cyntaf  un  a  welais,  ac  a  giywais  yn 
ymddiddan,  oedd  Mr.  David  Thomas, 
genedigol  o'r  Waenfawr,  Nant  y  Bettws, 
ger  Caerynarfon,  ac  a  elwid  Dafydd  Ddu 
Eryri,  bardd  a  hynafiaethydd  rhagorol. 

Yr  Eisteddfod  gyntaf  a  welais  oedd  yn 
Nghaerynarfon,  y  flwyddyn  1821.  Y  cad- 
eirydd  oedd  Ardalydd  Mon ;  gyda  Mr. 
Codard,  y  Gyllidfa,  yn  ysgrifenydd ; 
Peroriaeth  yn  destyn  Awdl  y  Gadair ;  a 
Daf  ydd  Ddu  Eryri  yn  f  eirniad  ac  ar  weinydd. 

Cynnaliwyd  y  cyfarfod  cyntaf  yn  Llys- 
dy  y  Sir;  a  chyhoeddwyd  mai  Awdl 
Kichard  Jones,  o'r  Erw,  Llanwyndaf 
(Gwyndaf  Eryri),  a  enniUodd  y  Gadair. 
Pan  ei  galwyd  i  dderbyn  y  wobr,  dywed- 
odd  William  Edward,  Ysgeifiog, — "  Dic 
o'r  Erw,  dacw'r  atian  :"  ac  wedi  ei  ddyfod 
allan,  cododd  dynion  ef  ar  eu  hysgwyddau, 
gan  flooddio  "  Hwra  !" 

Cynnaliwyd  cyfarfod  yr  ail  ddydd  yn  y 
Castell ;  ond  y  mae  genyf  well  tOf  am  a 
welais  nag  am  eiriau  a  giywais  ;  megys 
Ardalydd  Mòn  a'i  ferched  ;  llun  y  Ddraig 
Goch  ar  un  o'r  tyrau  ;  ac  arlun  Dafydd 
Ddu,  fel  ei  hun,  dan  ofal  yr  arlunydd,  Mr. 
William  Jones,  Beaumaris. 

Ciniawodd  y  beirdd,  y  telynorion,  a'r 
canwyr  gyda'r  tannau,  dan  Arwydd  y 
Delyn,  Penrallt  dde ;  a  Mr.  Codard  i'w 
Uywyddu.  Yr  jedd  yno  brydydd  teneu, 
a  elwid  Shien  Cain,  mewn  gwisg  Iwyd  a 
gafodd  gan  Richard  Garnons,  Yaw.,  Heol 
y  CasteU ;  a  chan  y  cyrhaeddai  clòs  pen 


glin  yr  yswain  at  draed  Shion  Cain, 
gwnaeth  Cawrdaf  ei  lun  ar  bapur,  gyda 
phin  ac  inc.  Ar  ol  einiaw,  annerchiad  y 
Ilywydd,  a  chanmoliaeth  gan  Dafydd  Ddu 
i  Awdl  y  Gadair,  adroddwyd  englynion  i'r 
Ilywydd  ;  dewiswyd  Shion  Cain  yn  gyfE 
cler,  a^^  anfonodd  Cawrdaf  ei  lun  i  blith  y 
beirdd  ;  fel,  pun  aeth  i  law  W.  Edward, 
Ysgeifiog,  y  gofynodd— "  Shion  Cain, 
gyda'r  swn  canu,  sut  dd— I  y  cefaist  siwt 
ddu?"  Yna,  y'nghanol  chwerthin  a 
siarad,  dechreuwyd  Uuchio  geiriau  at  "  y 
cyff  clèr "  gan  W.  Edward,  Ysgeifiog, 
trwy  ddywedyd,  "  Asyn  cul  yw  Shion 
Cain,  a  Ilwyd  fochau  lled  fychain." 
"  Eisiau  un  cylch  am  ben  Shion  Cain," 
meddai  Cawrdaf.  "  Eisiau  agos  i  ugain," 
ebe  Ysgeifiog  ;  a  Shion  Cain  yn  gwichian 
o'r  canol,  "  Cloddiwch  fedd,  claddwch 
fi'n  fyw."  Gan  na  wrandewid  ar  gais  y 
Ilywydd  am  osteg,  gofynodd  i  Gutyn 
Peris  pwy  oedd  gerllaw  iddo  yn  tyrfu  ;  a 
dywedodd  bardd  parod  Ysgeifiog— "  Peris 
nid  oes  yn  poeri,  a  gan  mor  fuan  a  fi:" 
ac  atebodd  Gutyn  i'r  gofyniad — 

"  Shion  Cain  sy'  jti  ycjTihwTf, — 
Shion  ni  thaw  er  swna  th^vTf  : 
Mae'n  dadwTdd  niwy  na  d«ydorf, — 
Pe  tawai  'e  dawai'r  dorf." 

Yr  oedd  mwy  yn  meddwl  Shion  Cain  nag 
a  dybid  wrth  edryeh  ar  ei  wisg.  Yr  wyf 
yn  cofio  iddo  anfon  càn  at  y  Parch.  Mr. 
Steel,  Perigior  Llanrhaiadr  yu  Mochnant, 
i  ofyn  diUad ;  a  chan  i  hwnw  nacàu, 
anfonodd  Shion  iddo  ail  gàn  i  ddywedyd, 


48 


ADGOFION  AM   RAI   IIEX   FEIKDD. 


"  Cyfiawnder  ddydd  y  c^rfri,  a  ddichon 
doddi  dur." 

Gan  i  Mr.  Jackson,  Periglor  Abergele, 
nacàu  rhoddi  dillad  i  ddyn  tlawd,  ac  i 
Thomas  Edwards  (Twm  o'r  Nant)  ddy- 
■wedyd  mewn  cfin — "  Byddai'n  g'wilydd  i 
Abergele,  fod  e'n  y  nef,  a  chwithau 
gartre',"  mawr  y  rhyfeddid  at  arabedd 
Thomas  Edwards  ;  ond  ymddengys  i  mi  y 
ceir  llawn  cymmaint  arabedd  yn  nghàn 
Shion  Cain  i  Mr.  Steel. 

Yr  oedd  y  beirdd,  y  telynorion,  a'r 
canwjT  gyda'r  tannau,  yn  cael  mj-ned  i 
bob  cyfarfod  yn  ddidàl,  a  chafodd  pob  un 
o  honynt  arian  at  dalu  ei  gost  o'i  gartref  i 
Gaerynarfon,  ac  yn  ol :  ond  i  ba  le  yr 
anfonwyd  y  cyfansoddiadau,  nid  wyf  yn 
gwybod. 

Gwedi  cael,  yn  Nghaerynarfon,  Gym- 
deithas  Gymreigyddol,  drwy  i  Lewis 
Davies,  o  Lanrwst,  a  minnau,  ysgrifenu 
papyrau,  a'u  ghido  ar  wahanol  furiau,  y 
nos,  i'w  chyhoeddi,  cefais  gyfle  i  gym- 
deithasu   fi   thri    bardd    yn   lled    fynych. 

Richard  Jones  (Gwyndaf  Eryri)  oedd  wr 
lled  ddistaw,  ac  wrth  ei  alwedigaeth  yn 
faensaer.  Pan  ef  yn  ieuanc,  ymunodd  à 
gwyr  y  Tabwrdd  a'r  Gadbib,  perthynoi  i 
Wirfoddolion  Lord  Newborough,  Glyn- 
Uifon,  ac  à'r  milwyr  Ueol,  i  chwythu  y 
chwibanogl ;  a  chan  i  hyny  ei  arwain  at 
wybod  nodau  cerddoriaeth,  yr  oedd  cyfan- 
soddi  Awdl  i  Beroriaeth,  erbyn  Eisteddfod 
Caerynarfon,  yn  orchwyl  unol  à'i  chwaeth. 
Eithr  ennillodd  ef  wobrwyon  o  Lundain  a 
Ueoedd  eraiU,  ar  wahanol  destynau,  ar  ol 
Eisteddfod  Caerynarfon. 

Owen  WiUiams,  o'r  Waenfawr  (Eryri 
Fychan),  cylchwr,  oedd  ymadroddus  a 
iìraethbert.  Adroddai  ddarnau  o  waith 
Tudur  Aled,  Rhys  Goch  Eryri,  ac  eraiU 
o'r  hen  feirdd,  gyda  dyddordeb.  Byddai 
ei  agwedd  ddifrifol  wrth  adrodd  hen  gy- 
wyddau,  toddeidiau,  ac  englynion,  yn 
rhoddi  Uawer  o  ddifyrwch  i'w  gymdeith- 
ion  ;  ac  yr  oedd  ef  yn  credu  mai  gwir  y 
llinellau  henafol — "  Ni  allai  Groeg,  a  hoU 
Gred,  eilydd  i  Tudur  Aled  ;"  a  mawr  y 
rhagorai  ar  ei  gyfoedion  megys  hynafiaeth- 
ydd  doniolgamp.  Arosai  ei  wraig,  dros 
dro,  yn  Nghaerynarfon,  gyda'u  mab, 
oblegid  rhyw  anhwyldeb  :  a  chan  nad 
oeddwn  yn  gwybod  hyny,  aethym  i'w 
anfon  ar  awr  hwyr  yn  ei  ddychweliad  o'r 
dref  i'r  Waenf awr  ;  a  gof ynais,  ' '  Gan 
eich  bod  yn  oedranus,  a  chryn  orchwyl  i 
chwi  fynych  gerdded  o'r  Waenfawr  i'r 
dref  ac  yn  ol,  paham  y  deuwch  mor  aml  ?" 
Atebodd,  a'i  olwg  yngoleu'r  lloer  mor 
ddifrifol  a  phe  ar  fedd  Cystenyn,  "  Fy 
machgen  anwyl,  fy  hanner  sydd  yn 
Nghaerynarfon,  a'm  hanner  arall  yn  y 
Waenfawr ;  yr  wyf  bron  yn  teimlo  fel  y 
bardd  pan  ddywedodd,  '  Mawr  och  codi 
elor  merch  Cadwaladr.'  " 

Gwilym  Padam  oedd  gydymaith  gwlad- 
gar  ;  a  chan  yr  ymegniem  at  loni  y  gym- 
deithas  gyda  llinellau  byrfyfyr,  rhaid  oedd 
i  mi  fod  yn  ofalus,  os  Gwilym  Padarn 
yno ;  canys  hawdd  ganddo  waeddi, 
"  Llythyren  wreiddgoll,  Proest,  Dybryd 


Sain,"  neu  ryw  fai ;  er  nad  oedd  yn  y  lle 
ond  ef  a  minnau  yn  adwaen  y  bai. 

Boneddwr  yn  hofli  Barddoniaeth  oedd 
Richard  Williams,  Ysw.,  cyfreithiwr  :  a 
phan  ef  yn  gadeirydd  y  gymdeithas, 
rhoddai  wahoddiad  i  ymwelydd  barddol 
alw  gydag  ef  dranoeth.  Gwahoddwyd 
Gwilym  Padarn  i'w  swyddfa  un  tro,  ac 
anfonwyd  i'm  gofyn  ato.  Wrth  hir 
siarad  y'nghylch  beirdd,  gwelem  lawer 
o  gwn-  hela  Rumsey  Williams,  Ysw., 
yn  myned  tua'r  tf ordd  i  Fangor  ;  a  gofyn- 
odd  Mr.  AVilliams  i  Gwilym  Padarn 
gyfansoddi  englyn  i'r  ewn.  Wedi  cael 
papyr,  jjin  ac  inc,  ac  ystafell  iddo  ei  hun, 
aeth  Gwilym  i  gyfansoddi;  ac  yn  mhen 
ennyd  dychwelodd,  a  darllenodd  ei  englyn ; 
ac  ysgrifenaf  y  cyfryw  yma  :  - 

"  Barnaf,  a  bamaf  heb  wymi, — nad  oes 
Un  dyn,  er  ei  eni, 
AU  anigytfred  eolled  ci 
'Rani.ser  b'o  farw  Rumsi." 

Mynych  yr  ymwelais  à  Mr.  Grifiìth 
Williams  (Gutyn  Peris)  yn  y  Braich 
Talog,  Llandegai,  yr  hwn  oedd  wr  caredig 
ac  ewyllysgar  i'm  cyfarwyddo  yn  y  cyng- 
haneddion.  Gan  nad  oedd  yn  y  dyddiau 
hj^ny  newj'ddur  Cymraeg,  gohebu  à'u 
gilydd  mewn  llythyrau  costus  y  byddai'r 
beirdd  ;  a  darllenais  yn  nhy  Gutyn  Peris 
lythyrau  a  gaf odd  oddi  wrth  Dafydd  Ddu, 
yn  cynnwys  englynion  oddi  wrth  lolo  Mor- 
ganwg;  gyda  pheithynen,  a  Uythyrenau 
a  elwir  Coelbren  y  Beirdd,  oddi  wrth  lolo 
Fardd  Glas,  gyda  chywydd  ;  ac  oddi  wrth 
leuan  o  Leyn,  gydag  engiynion. 

Ymwelais  à  Robert  ab  Gwilym  Ddu,  a 
Dewi  Wyn,  gyda  Pedr  Fardd,  leuan  o 
Leyn,  ac  à  D.  Richards,  Ysw.  (Dafydd 
lonawr).  Arferai  D.  lonawr,  o  ddydd 
cyntaf  un  flwyddyn  hyd  i'w  dydd  olaf, 
fygu  pibellaid  o  fyglys  yn  ddyddiol,  heb 
yfed  cwrw ;  ac  o'r  dydd  cyntaf  i'r  olaf  yn 
y  flwyddyn  ddilynol,  yfai  ychydig  gwrw 
yn  ddyddiol,  heb  fygu  pibellaid  ;  a  phar- 
haodd  i  wneuthur  felly,  bob  yn  ail 
flwyddyn,  er  còf  geni  Goronwy  Owain  ar 
ddydd  Calan  lonawr. 

Yn  Manafon,  Maldwyn,  ac  wedi  hyny 
yn  Llanrhaiadr  yn  Mochnant,  cefais 
wleddoedd  i'r  meddwl  a'r  corph  gyda'r 
Parchedig  Walter  Davies  (Gwallter  Mech- 
ain).  Gan  iddo  grybwyll  nad  mel  i  gyd 
yw  Mel  Awen,  dywedais  i'r  llinell — 
"  Gwylltio  ar  barch  Gwallter  bert" — 
gynnwys  iddo  glod  :  ac  atebodd,  "  Dim 
pellach  nag  eisiau  odl  i'r  lUnell  nesaf — "  A 
throi  heibio  waith  Robert."  Cyhoeddodd 
y  bardd  Parchedig  hoU  waith  Huw  Morrus, 
a  chyfranodd  yn  hael  i  feirdd  ieuainc  gael 
dysg  ;  ond  ni  wnaeth  Unell  i  ddiystyru 
neb. 

Bum  rai  wythnosau  yn  Sir  Drefaldwyn, 
gan  ymwelei  àg  Athrofa  yr  Annibynwyr 
yn  y  Dref  Newydd,  à  Manafon,  àg  "  Ifor 
Hael,"  Kerry,  à  Mr.  BlackweU  (Alun), 
a'i  Athraw,  yn  Berriw,  ac  à'r  TraUwng, 
i  welcd  yr  adeilad  a  godwyd  i  eangu 
Neuadd  y  Dref,  gan  ddychwclyd  i'r  Dref 
Newydd,  a  myned  gyda  S.  R.  i  Gym- 
deithas  y  Cymreigyddion. 


ADGOFIOX  AM  IIAI  UEN  FEIRDD. 


49 


Gwawriodd  d}'dd  C}-ntaf  Eisteddfod 
Trallwng  ;  ond  er  yn  adnabyddus  à  nifer 
mawr  o  feirdd,  yn  Eisteddfod  Trullwng  y 
cefais  yr  olwg  gyntaf  ar  Mr.  Robert 
Davies  (Bardd  Nantglyn),  ac  ar  Mr.  Evan 
Evans  (leuan  Glan  Geirionydd).  C'ostus 
a  rhwysgfawr  oedd  yr  Èisteddfod,  a 
syndod  gweled  y  cerbydau  lav^er  yu  cludo 
boneddesau  a  boneddigion  i'r  ddawns  yn  y 
Castell  y  noswaith  gyntaf ,  ac  ar  y  dyddiau 
a'r  nosweithiau  canlynol  i'r  Eisteddfod  a'r 
Cyngherddi.  Gydàg  Arglwydd  Clive  yn 
gadeirydd  ;  Gwallter  Mechain  yn  feirniad 
y  farddoniaeth  ;  y  Parchedig  R.  Williams, 
Meifod,  yn  feirniad  y  traethodau  ;  John 
Parry,  Ysw.  (Bardd  Alaw)  yn  feirniad  y 
telynwyr  a'r  canwyr  gyda'r  tannau ;  a 
boneddesau,  boneddigion,  offeiriaid,  am- 
aethwyr,  a  masnachwyr  yn  llenwi  y 
Neuadd  eang,  cafwyd  yn  y  Ue  olwg 
ardderchog.  Dydd  darllen  beirniadaeth 
yr  Awdlau,  ar  y  testyn,  "  Dinystr  Jeru- 
salem  " — a  golwg  bryderus  ar  rai  beirdd 
— clywais  enwi  Mr.  Ebenezer  Thomas 
(Eben  Fardd)  yn  ennillwr  y  Gadair ; 
gwelais  Syr  Love  Parry,  Madryn,  yn  ei 
gynrychioli ;  a  gwrandawais  ar  y  beiraiad 
yn  adrodd — 

"Credwch,chwifeibCeridwen, — fiyduchel, 
Na  fradych^s'j'd  Awen  ! 

Cadeiri^N'yd  me^ra  coed  derwen 

Y  Bardd  a  farnwyd  jti  ben." 

Wedi  ciniawa  yn  Ystafell  y  Beirdd,  dar- 
Uenwyd  yr  Awdl  gan  y  beirniad  Parchedig ; 
a  dywedyd  faint  fy  llawenydd  oblegid 
llwyddiant  anrhydeddus  Eben  Fardd,  sydd 
y  tu  hwnt  i  gyrhaeddiad  fy  ngeiriolaeth. 

Ar  ddydd  olaf  yrEisteddfod,  cynnaliwyd 
Mygalawiaeth  yn  Eglwys  y  Dref,  yn 
cynnwys  organ,  tabyrddau  pres,  udgyrn, 
cadbibau,  telynau,  crythau,  a  thros  saith 
gant  o  leisiau  dynol.  Gwedi  càn  unllais 
gan  Mis3  Stevens,  larlles  wedi  hyny, 
cododd  y  cOr  :  ac  ar  f anllef  gyntaf  y  gyd  - 
gan  drylliwyd  gwydrau  amryw  o'r 
Senestri. 

Tebygai  Eisteddf od  Trallwng  i  un  Caer- 
narfou  yn  y  pethau  canlynol : — Ni  chyd- 
nabyddid  yn  fardd  ond  un  y  gwyddid  am 
rai  o'i  gyfansoddiadau  yn  tlaenorol.  Nid 
oedd  ynddynt  ysbryd  plaid.  Rhoddwyd 
ciniaw  i'r  llenorion  yn  ddyddiol,  gyda 
rhyddid  i  fyned  o  fewn  pob  cyfarfod  yn 
ddidal :  a  chafodd  pob  bardd,  'telynor,  a 
chantor  a  atebodd  pan  y  galwyd  ei  enw, 
arian  at  dalu  ei  gost  ar  ei  Q'ordd  adref . 

Y  beirdd  a  gyfarfyddais  mewn  Eistedd- 
fodau,  ar  fy  ymweliad  cyntaf  à'r  Deheudir, 
oeddynt  Daniel  Ddu  Ceredigion,  loan 
Tegid,  y  Parchedig  Dafydd  Saunders, 
Taliesin  ab  lolo,  Gwilym  Morgauwg.  ac 
lolo  Fardd  Glas ;  ond  er  eael  difyrwch 
mawr  gyda  beirdd  y  De  a'r  Gogledd,  ar 
adegau  Eisteddfodol,  haws,  na  chofìo  a 
glywais  ganddynt,  yw  i  mi  gofio  ac  adrodd 
yr  hyn  a  ddarllenais  ;  ac  eithrio  William 
Edwards,  Ysgeifiog.  Bardd  Ysgeifiog 
oedd  saer  melinau  wrth  ei  alwedigaeth,  yn 
gaUu  gweithio  a'i  law  bellaf  oddi  wrth  y 
mur  ;  a  mynych  y  dy  wedai — ' '  Saor  y  w 
^Vil  siwr  0  olwyn. ' '  Yr  oedd  yn  awenydd 
P 


parod  ei  gynghanedd,  ac  yn  ffraeth  ei 
ymadrodd ;  ond  pan  dan  effaith  diodydd, 
amlygai  isder  chwaeth.  Cyfarfyddais  àg 
ef  ar  heol  pan  y  daeth  ato  lanc  gan  ddweydj 
"  Y  mae  fy  meistr  yn  sicrhau  y  rhaid  i 
chwi  ddyfod  at  yr  olwyn  fawr,  neu  y  bydd 
iddo  eich  cymmeryd  i  fyny."  Atebodd 
yntau,  ''Dos,  a  dywed  wrth  dy  feistr, 
nad  oes  arnaf  ofn  iddo  fy  nghymmeryd  i 
fyny,  os  paid  a'm  gollwng  i  lawr."  Pan 
yn  myned  o  fewn  cylch  Gorsedd  y  Beirdd 
dywedodd, 

"  Gwr  glàn  yn  nhraed  hosiinau, 
0  brydydd",  sydd  yn  nesàu." 

Pan  glywodd  i  Dafydd  Ddu  gael  llewyg 
wrth  geisio  camu  dros  fìrwd  fechan  yn 
mhlwyf  Llanddeiniolen,  a  marw  à'i  wyneb 
yn  y  dwr,  gofynodd, 

"  Ai  byw'r  G\\-j-n,  wiwber  ganwT, 
Gwedi'r  Du  fyn'd  gyda'r  dwr." 

Pan   fynegwyd    yn    ei    glyw    y    byddai 
Dafydd  Ddu  yn  arfer  cynnorthwyo  beirdd 
i  gyfansoddi  erbyn  Eisteddfod,  dywedodd, 
"  Dewi  Wpi  nid  yw  au\\T, 
Os  y  Du'neth  ìs  y  dwr  : 
A  c'hywTain  yw  sain  a  sill 
Y  màb  h^\-nw'n  mhob  pennill." 
Ffug  enw  y  Parchedig  E.  Hughes,  Perig- 
lor  Bodfari,  oedd  "  Dryw,"  sef  derwydd  ; 
ond  i  ateb  ei  amcan,  defnyddiodd  VVilliam 
y  cyfryw  yn  gyfystyr  àg  enw  yr  aderyn 
dryw  bach  :    canys   mewn  Eisteddfod,  y 
periglor  yn  gadeirydd,  a  Bardd  Nantglyn 
yn  feirniad,  a  William  heb  enniU  y  wobr, 
dywedodd,  mewn  Ile  arall — 

"  Eisteddfod  hynod  oodd  huno, — a'r  Dryw, 
Wr  drwg,  yn  ei  Uywio  : 
A  NantghTi,'mewn'gwyn  o'i  go, 
Yn  addas  gjTiifon  iddo." 

Wrth  heneiddio,  a  pharhau  i  j'fed,  daeth 
William  yn  flinder  i  gymdeithas  ;  ac  er 
fod  Bardd  Nantglyn  yn  teimlo  dros  ei 
wendid,  nid  allai  weithiau  ei  oddef .  Gan 
na  chafodd  y  wobr  mewn  cyfarfod  Ue  y 
beirniadai  Mr.  Robert  Davies,  cododd,  a 
dywedodd  Bardd  Ysgeifiog — 

"  Ni  saif  dyn  \ti  fy  M-jTieb, — 
Robj-n  o  Nantglyn,  na  neb." 
Gan  mai  parhau  i  dafodi  yr  oedd  William 
Edwards,  cj'fododd  Bardd  Nantglyn  ar  ei 
draed,  a  dywedodd — 

"  Wil  wantiin,  leban  wlybwT, — Wil  hj-nod, 
A  Wil  huuan-froliwr  : 
Wil  fiirdd,  ond  Wil  fawr  ddwTidwT, — 
WU  baw'r  d — 1,  Wil  berw  dwT." 

Eisteddodd  WiUiam  Edwards,  gan  dy  waUt 
dagrau  fel  plentyn. 

Yn  1825  cefais  dlws  arian  yn  Rhuthyn 
am  "  Araeth  ar  Amaethyddiaeth  j-n 
Nghymru  ;"  a  daeth  WiIIiam  i'm  canmol 
gyda  thrwst :  ond  yn  1827,  oblegid  i  mi, 
dar  feirniadaethyDoethawr  W.  0.  Pughe, 
a'i  fab  Aneurin  Owen,  Ysw.,  gael  y  brif 
wobr  am  Awdl  ar  y  testyn,  "  Cantref  y 
Gwaelod,"  a  Chywydd  Gwilym  Hiraethog 
yr  ail  wobr,  troes  Bardd  Ysgeifiog  i  regi'r 
beirniaid,  a  minnau  gyda  hwy.  Pan  y 
cefais  wobr  am  Englynion  "  Moesoldeb,  " 
j'n  Ngwj'ddelwern,  ac  yn  LlangoIIen  ar 
Englynion    "  Pendefigesau    Llangollen," 


50 


CWYMP  PRYDAIN. 


tafododJ  William  Edwards  y  beirniad, 
Mr.  Teter  Llwyd,  Gwynodl-fawr,  gan 
floeddio, 

"  Llwj'd  o  AVjniodl,  Ued  wanaidd,— 
Rhy  wàn  i  dioi  bnvchan  braidd." 

Hysbyswyd  i  mi  fed  rhaio'iberthynasau, 
fel  ei  hunan,  yn  wallgof  ;  a  gwelais  ef  ar 
heol  yn  yr  Wyddgrug,  a  thorf  o  blant,  er 
gwarth  i'w  rhieni,  o'i  ol  yn  gwaeddi, 
"  Wil  Wyllt."  Aethym  ato,  gan  ofyn, 
"  Pa  sut  yr  ydych,  WiUiam  Edwards  ?" 
Atebodd  yntau,  yn  sydyn  hynod,  "  Fel 
hyn  yr  ydwyf  : — Yr  wyd  ti,  Robyn  Ddu 
Eryri,  erbyn  heddyw  yn  wr  boneddig  : 
tyngais  innau  unwaith,  Dwr  i  mi,  neu 
dori  'mhen  :  ond  yrardystiad  a  dorwyd  ;" 
a  chan  dynu  o'i  logell  ddarn  costrel  fudr, 
ac  arni  y  geiriau — "  liear's  Grease,"  gof- 
ynodd  i  mi  ei  brynu  :  ac,  ebe  ef , 

"  Ai'n  fiewog,  ai'n  aflawon, 
Lad  arth  i'w  roi  ar  d'C'n," 


Y  Parchedig  Rowland  WilHams,  Perìg- 
lor  Ysgeifiog  (Meifod  gynt),  oedd  wr  call, 
dysgedig,  a  hael,  ond  byr  a  thew  ei  gorph  : 
ac  ar  ddydd  penodol  daeth  i'w  lyfrgell 
Arglwydd  Fielding,  a'r  Parchedig  — 
Briscoe,  D.D.,  i'r  diben  o  gael  y  bardd 
ger  bron,  yn  nghyd  a  gwrandaw  tybiau 
dau  feddyg  am  ei  gyflwr.  Gofynodd  y 
bardd  i  un  o'r  meddygon,  "  Beth  sydd 
liosocaf  mewn  cogr  newydd  ei  wneuthur  ?" 
a  phan  atebwyd  maityllau,  "  Nage," 
ebe  yntau,  "  y  lliosocaf  yw  corneli'r 
tyllau."  Tra  yr  ustusiaid  yn  holi,  a'r 
meddygon  yn  ateb,  dywedai  y  bardd  yn 
ddidaw,  '^  Lord  Fieldìnti  is  a  gentleman, 
and  Boctor  Briscoe  is  a  gentleman."  Yna, 
pan  ar  ei  gychwyn  i  Wallgofdy  Dinbych, 
dywedai'r  periglor  tirion,  "  Yr  ydych  yn 
addef  fy  nghyd-ustusiaid  yn  yentlemen  : 
beth  wyf  fi,  William  Edwards  P"  ac  ateb- 
odd  yntau — "  Jack  ofcliibs.'" 

KoBYx  Ddu  Eryri. 

Hydref  laf,  1892. 


CWYMP  PEYDAIN  DAN  AWDUEDOD  Y  RHUFEINIAID. 

Y  mae'r  pwnc  hwn  yn  meddu  swyn  neiUduol,  uid  yn  unig  am  ei  fod  yn  arwaiu 
ein  dychymmyg  yn  ol  dros  ddeunaw  canrif  o  amser,  ac  yn  dwyn  cyflwr  ein  gwlad 
yn  y  tymmor  boreu  hwnnw  yn  fywiog  ger  bron  y  meddwl,  ond  hefyd  am  ei  fod 
yn  galw  sylw  at  ragoriaethau  a  diffygion  Uywodraetli  unol,  drefnus,  a  chref,  a 
llwythau  Ihiwn  o  wroldeb  a  bywiogrwydd  yn  ymladd  à'u  gelynion,  nid  fel  un 
cyfangorph,  ond  yn  fàn  undebau  rhv  wan'i  wneyd  i  fynu  am  eu  hamddifad- 
rwydd  o  arfau  milwrol  penigamp,  a  disgyblaeth,  a'tbrefn.  Y  mae'r  pwnc  hefyd 
yn  meddu  rhyw  atdyniad  dirgeledig  i  ni,  oblegid  ei  fod  yn  cael  ei  amgylchynu 
gan  anhawsderau.  Nis  gwyddom  am  yr  un  awdwr  Groegaidd  na  Lladinaidd  yn 
rhoddi  haues  cijflaxoa  am  y  prif  ddigwyddiadau  a  gymmerasant  le  yn  eu  trefn 
araseryddol  o  oes  Caesar  i  oes  Sallustius  LucuUus :  ac  felly,  tuag  at  gyfansoddi 
haues  y  cyfuod  hwn  rhaid  i'r  ysgrifenydd  gloddio  am  ei  ddefnyddiau  mewn  am- 
ryw  chwarelau  yn  ngweithiau  yr  awduron  oedd  yn  byw  yn  y  tair  canrif  cyntaf  o 
hanes  yr  Ymerodraeth  Kufeinig.  Ehaid  iddo  chwilio  am  feini  i  godi  ei  adeilad 
o  weithiau  Caesar,  c.c.  100-44,  Strabo  c.c.  54— o.C.  24,  Tacitus  o.c.  61-117, 
Suetonius  o.c.  69-117,  Dion.  o.c.  180. 

Yr  ydym  yn  rhwj'-m  o  dynu  ein  defnyddiau  o'r  ffynnonellau  hyn,  oblegid 
nid  oedd  dim  lienyddiaeth  ysgrifenedig  gan  y  Brutaniaid  yn  y  cyÌEnod  boreu 
hwn.  GwoU  genym  godi  adeilad  fechan  a  diaddurn,  a'i  sylfaenu  ar  graig  hanes- 
iaeth  giedadwj',  nag  adeiladu  teml  fawreddog  a  gorwych  wedi  ei  sylfaenu  ar 
dywod  chwedlau  a  thraddodiadau. 

Y  mae  testyn  ein  hysgrif  fel  yn  lledawgrymu  fod  Prydain  wedi  cwympo  yn 
sydyn  a  dirybudd,  fel  adeilad  j'u  ymollwng  pan  yn  cael  ei  ysgytian  gan  ddaear- 
gryn  dan  awdurdod  y  Ehufeiniaid  :  ond  nid  felly  y  bu.  Nid  fel  cronfa  o  ddwfr, 
a'r  argae  yn  ymrwygo,  a'i  chynnwysiad  yn  rhuthro  yn  Ilanw  gorlifol,  gan 
ysgubo  pob  peth  oddiar  y  fiordd,  y  cymmerodd  hyn  le  ;  ond  yr  oedd  yn  debycach 
i  lanw  y  mòr  yn  ymguro  yn  erbyn  y  creigiau  sydd  yn  ei  amgylchynu.  Yn  mhob 
llanw  y  mae  tònau  y  mòr  yn  ymguro  yn  erbyn  y  clogwyni  ac  yn  ymdori  dros  y 
traethellau  tywod,  fol  pe  bae  am  oresgyn  yr  holl  ynys ;  ond  er  nad  yw  yn  gwneud 
llawer  o  niwed  mewn  un  jmiosodiad,  etto  y  mae  wrth  eu  mynychu  yn  nhreigliad 
canrifoedd  yn  gwisgo  y  clogwyni  celyd  yn  dywod  m:"in,  ac  yu  eu  taenu  yn  wely 
gwastad  ar  waelod  y  mùr.  Yr  oedd  gorchfygiad  Prydain,  oherwydd  cariad 
angerddol  y  Prydeiuiaid  at  eu  hannibyniaeth,  eu  hymlyniad  cryf  wrth  eu  rhyddid, 
a'u  gwroldeb  bron  anorchfj'gol,  yn  orchwyl  anhawdd  iawn ;  a  chymmerodd  i'r 
Ehufeiniaid  o  leiaf  140  o  flynyddoedd  i'w  gytlawni.  Ceisiodd  Ifhufain  Ymher- 
odrol,  pan  oedd  yn  anterth  ei  nerth,  ddarostwng  trigoUon  gwrol  a  bywiog  yr 
Ynysoedd  Prydeinig,  ond  er  gwaethaf  medrusrwydd  y  cadlj'wyddion  a'r  swydd- 
ogion,  disgyblaeth  a  nerth  j'  catrodau,  yughyd  a  rhagoriaeth  eu  harfau,  methas 


C-WYMr   rRYDAIN'.  Ol 

ant  drosodd  a  tlirosodd  yn  eu  lia.ncanion.  Nid  pwuc  o  j'mffrost  gwag  uu  o 
ddisgj'nyddion  yr  Ilen  Brydciniaid  yw  hyn,  ond  mattcr  y  goUir  ei  roddi  tu  hwnt 
i  amhouaetli  gyda  thystiolaethau  hanesyddol  anwadadwy. 

Ni  a  gcisiwn  roddi  cipdrem  i'r  darllènydd  ar  y  tònau  fu  yn  ymguro,  ddeunaw 
cannf  yn  ol,  yn  crbyn  annibyiiiaeth  ein  cyndadau,  nes  o'r  diwodd  gloddio  oddi 
tano  a'i  ddymchwelyd  i'r  Uawr. 

GORESGYNIAD  PRYDAIN  GAN  JULIUS  CAESAR. 
Y  cyntaf  a  geisiodd  ddwyn  yr  Tnysoedd  Prydeinig  dan  iau  Ehufain  oodd 
Juliua  Caesar,  y  galluocaf  o'r  holl  gadiywyddion  Rhufeinig.  Yr  amgylchiad  a 
roddes  achlysur  iddo  i  wneyd  ei  oresgyniad  cyntaf  ar  ein  gwlad  oedd  yr  un  can- 
lynol.  Yn  o.c.  59  rhoddwVd  i  Julius  Cacsar,  trwy  bleidUiis  y  bobl  a  chaniatad 
y  Senedd,  Cisalpine  Gaul  ac  Illyricum,  a  Transalpine  Gaul,  i'w  gorchfygu  a'u 
lly wodraethu ;  a  rhoddwyd  iddo  bedair  Ueng  am  bum  mlynedd  i  ddwyn  hyn 
oddiamgylch.  Am  y  naw  mlynedd  nesaf  bu  ei  amser  a'i  yni  yn  cael  eu  treulio 
ar  y  gorchwyl  o  ddarostwng  Gaul  a'i  gwneyd  yn  rhan  o'r  Ymherodraeth  Rufeinig. 
Llwyddodd  i  orchfygu  Transalpine  Gaul,  gyda'r  eithriad  o'r  gongl  dde- 
ddw'yreiniol,  yr  hon  a  elwid  Pro\  mcia.  Yr  hyn  a  roddes  iddo  achlysur  i  ymyryd 
à'i  hamgylchìadau  oedd  fod  dwy  blaid  yn  eu  mysg,  sef  plaid  y  Derwyddon  a 
phlaid  y  Marchogwyr,  neu  y  Penaethiaid  Milwrol ;  a'r  ddwy  hj^n  yn  ymladd  ara 
oruchafiaeth  y  naiil  ar  y  Uall.  Yr  oedd  Celtiaid  y  Gorllewin  a  thrigolion 
Llydaw  yn  cynnorthwyo  plaid  y  Derwyddon ;  a'r  Belgiaid  a'r  Sequaniaid  yn 
proffcsu  ymlyniad  wrth  y  Penaethiaid  Milwrol.  Yn  awr,  pan  oedd  y  rhai 
diweddaf  yn  cael  eu  gwasgu  yn  drwm  gan  y  rhai  cyntaf,  jr  hyn  a  ddarfu  iddynt 
ei  wneyd  oedd  gwneyd  cais  am  gymmorth  oddiwrth  y  Germaniaid.  Gwrandaw- 
odd  y  (jrermaniaid  yn  ffafriol  ar  eu  cais,  ac  anfonasant  Ariovistus  i'w  gwaredu  o 
ddwj'law  eu  gelynion.  Nid  cj'nt  y  cymmerodd  hj'n  le  nag  yr  anfonodd  y  blaid 
arall,  yr  hon  a  elwir  gan  Cacsar  yr  Heduiaid,  genhadon  i  Eufain  i  erfyn  am 
gymmorth  o'r  ddinas  ymherodrol.  Gwelodd  Gaesar  ei  gyfleusdra  ar  unwaitb  ; 
crocsodd  drcsodd  o  Eufain  gj'da'i  alluoedd  milwrol ;  gj'rodd  y  Germaniaid  dros 
y  Ehine  ;  ac  yna,  wedi  eu  hysgubo  hwy  allan  o'r  wlad,  aeth  yn  mlaen  i  orohfj'gu 
y  trigolion  a  darostwng  Gaul  yn  diriogaeth  Eufeinig.  Ond  nis  gallodd  gyrhaedd 
ei  amcan  heb  ymladd  brwydrau  à  brodorion  y  wlad.  Yn  ngwyneb  y  fath  berygl 
ymgymmododd  y  pleidiau  gwrthwynebol,  ac  unasant  eu  galluoedd  i  attal  ym- 
gyrch  y  goresgytwjT.  Wrth  barhau  i  ymladd  à  hwy  daeth  Caesar  o  hyd  i  un 
o'r  prif  anhawsderau  oedd  ar  ei  fìordd  i'w  trechu.  Canfyddodd  eu  bod  ya  derbyn 
adgyfnerthion  mawrion  o  Brydain  :  ond,  er  hyn  oll.  trwj'  fedrusrwydd  a  dyfal- 
barhad,  llwjddodd  i'w Uadd  a'u  dinystrio,  nes  o'r  diwedd  eu  llwyr  orchfj-gu.  Bu 
yn  rhaid  hyd  yn  nod  i'r  Belgiaid  roddi  i  fynu  i  ddysgyblaeth  fanwl  a  phender- 
fyniad  di-ildio  y  catrodau  Ehufeinig.  Treiddiodd  Caesar  i  derfyn  dwjTCÌnioI 
y  wlad  :  a  chyn  cj  nted  ag  y  cyrhaeddodd  y  mòr  rhwng  Boulogne  a  Calais 
gwelodd  glogwyni  gwynion  Prj-dain.  Penderfynodd  groesi  j'  Ch"nne!,  cj'mmeryd 
meddiant  o'r  ynys,  a  thrwy  hj'n  ychwanegu  tiriogaeth  newydd  at  yr  ymherodr- 
aeth.  Y  mae  uchelgais  a  chwilfrydedd  yn  ffynnonellau  cryfìon  o  gymmelliadau 
yn  enaid  dyn.  (Jreda  y  Chineaid  mai  un  o'r  prif  achosion  o  drueni  dj-n  yw 
trishna,  neu  syched  rngerddol  am  rywbeth  nad  yw  yn  ei  feddiant ;  ac  nad  yw  yn 
bossibl  cael  dedwj'ddwch  nes  diwreiddio  yr  awch  anniwall  hwn.  Diau  fod  syched 
Caesar  am  fwy  o  glod  ac  enwogrwydd  fel  cadlywydd  yn  cynhyrfu  ei  enaid  i  ym- 
gymmeryd  àg  anturiaethau  newyddion,  ac  j'n  ei  gynhyrfu  i  ymgymmeryd  à'r 
anturiaeth  hon.  Heblaw  hyn,  yr  oedd  ei  fìlwyr  yn  ymberffeithio  j-n  y  gelfyddyd 
o  ymladd,  a  thrwy  hyn  yn  dod  yn  ofìerynau  mwy  cymmwys  i  balmantu  ei  ffordd 
ef  i  orsedd  Ehufain. 

Wedi  gwneyd  ei  feddwl  i  fynu,  dechreuodd  ar  unwaith  wneyd  darpariadau 
ar  gyfer  y  rhyfelgyrch,  Anfonodd  Commius,  gwr  oedd  wedi  ei  ddyrchafu  gan 
Caesar  i  fod  yn  frenhin  ar  yr  Atrebates,  llwyth  a  orchfygasid  ganddo  j'n  Gaul, 
i  ymweled  à  màn  dej-rnasoedd  Prydain,  ac  i'w  cynmell  i  ymostwng  i  aVdurdod 
Ehufain ;  ac  yna  gorchymmynodd  i  Caius  Volusinus  fyiied  allan  mewn  llong 
ryfel  i  wneyd  ymchwiliad  manwl  i  natur  a  ffurf  glannau  yr  yiiys.  Tafiwvd  j' 
cyntaf  i  gadwyni  gan  y  Prydeiniaid ;  ac  ni  ryddhawyd  ef  hyd  nes  y  glanìodd 
Caesar  yn  eu  gwlad  ac  j-  gorchfygodd  hwy  mewn  brwydr.  Dychwelodd  jr  ail 
yn  ol,  a  rhoddes  adroddiad  o"i  ymchwiliadau  i'w  gadlywydd.  Y  cam  nesaf  a 
gymmerodd  Caesar  oedd  gorchymmyn  i'r  Ilongau,  a  ddofnyddiasai  y  fiwyddyn 
flaenorol  yn  erbyn  y  Yeueti,  i  hwylio  i  Portus  Jecius,  porthladd  milwrol  a 
adnabyddid  wedi  hynnj-  dan  yr  enw  Gessoriacum.  Y  mae  Uawer  o  ddyfalu  gyda 
golwg  ar  salle  y  lle  hwn.  Ceir  hynafiaethwj-r  dysgedig  yn  gwahaniaethu' yn 
fawr  yn  eu  barn.    Y  mae  Dunkirk,  Gravelines,  Calais,  Wissant,  a'r  Somme,  oU 


<>-  CWYMP   PRYDAIX. 

yn  meddu  ar  ddadleuwyr  o'u  plaid :  ond  y  mae  rhesymau  mor  gryfion  o  blaid 
Boiilognc  fel  y  gellir  cymmeryd  yn  ganniataol  mai  oddiyno  yr  hwyliodd  y  cad- 
lywydd  Ehufoinig.  Nid  oes  dim  amheuaeth  o  gwbl  ynghylch  yr  amser  ar  y 
flwyddyn  y  cychwynodd  y  llynges.  Cymmerodd  hyn  le  yn  y  flwyddyn  yr  oedd 
Cneus  Pompey  ac  M.  Crassus  yn  (jonsùh  yn  Rhufain  ;  ac  felìy  gelìir  bod  yn  sicr 
mai  55  c.c.  ydoedd.  Yr  amser  ar  y  flwyddyn  ydoedd  pan  yr  oedd  ychydig  o'r 
haf  {e.rif/ìift  parte  acdntis  reliijua)  heb  ei  dreiilio,  a  phan  yr  oedd  y  cynhauaf  yn 
cael  ei  gasghi  yn  Mhrydain  ;  ond  pan  yr  oedd  tymmor  y  cynhauaf  yn  tynu  tua'i 
dorfyniad  :  a  gwyddom  mai  mis  Awst  yw  amser  y  cynhauaf  yn  Kent  a  Suseex. 
Dywed  Caesar  fod  y  lleuad  yn  llawn  ar  y  pedwerydd  dydd  wedi  oi  ddyfodiad  i'r 
ynys;  a  gellir  casglu  oddiwrth  gyfrifon  swyddol  fod  y  lleuad  yn  Uawn  y 
flwyddyn  honno  am  dri  yn  y  boreu,  dydd  l'au,  Awst  31ain.  Y  podwerydd 
diwrnod  cyn  hyn,  sef  y  dydd  ar  ba  un  y  cyrhaeddodd  yr  ynys  hon,  oedd  dydd 
Sabbath,  Awst  27ain.  Felly  rhaid  ei  fod  wedi  hwylio  allan  o  Ì3oulonge  ar  ddydd 
Sadwrn,  y  26ain.  Ar  y  dydd  hwn  yr  oedd  y  llanw  yn  cyrhaedd  ei  fan  uwchaf 
am  w}'th  gyda'r  nos.  Yn  awr  dywed  Caesar  wrthym  ei  fod  wedi  cychwyn  ar  ei 
ymgyrch  ar  y  drydedd  wjdiadwriaeth  {tertin  fere  vigilia),  sef  oddeutu  Ì2e^  o'r 
gloch  y  nos.  Yn  awr  beth  am  nerth  ei  lynge?.  Ni  feiddiai  gymmoryd  yr  holl 
lcngoedd  oedd  ganddo  yn  Gaul  a  gadael  y  wlad  yn  ddiamddifiyn,  ond  cymmerodd 
ddwy  o  honynt  sef ,  y  Tfed  a'r  lOfed,  ac  yr  oedd  y  ddiweddaf  o'r  ddwy  hyn  yn  enwog 
am  ei  gorchestion,  ac  yr  oedd  gan  Caesar  yr  ymddiried  llwyraf  yn  ngwroldeb  a 
diysgogrwydd  ei  milwyr.  Cynnwysai  lleng  gyflawn  yn  amser  yr  Ymerawdwyr 
6000  0  wyr,  ond  anaml  iawn  yr  ooddynt  yn  gyflawn.  Ni  chynnwysent  fel  rheol 
fwy  na  4,200.  Perthynai  i  bob  llong  500  o  wyr-meirch  :  ond  oherwydd  colledion 
nid  oedd  ganddo  yn  ei  ail  ymgyrch  yn  erbyn  Prydain  ond  400  ar  gyfer  pob  Ueng. 
Felly  gwelir  mai  yr  holl  nifer  oedd  ganddo  oedd  rhwng  8,000  a  10,000  o  wyr. 
Ehifai  ei  lynges  yn  yr  hon  yr  hwyliai  y  milwyr  80  o  longau,  ac  yr  oedd  y  meirch- 
filwyr  i'w  dilyn  mewn  18  o  lestri  eraill.  Cj-mmorodd  iddynt  ddeng  awr  i  groesi 
y  Chinnel,  ond  o'r  diwedd  daethant  yn  agos  i'r  tir,  a  neidiodd  standard  bearer  y 
lofed  lleng  i'r  mòr  mewn  Ue  bas,  ac  arweiniodd  y  milwyr  i'r  lan.  Pan  dreiddiodd 
milwyr  Spaen  am  y  tro  cyntaf  at  lan  y  Mòr  Tawelog,  rhuthrodd  un  swyddog  ar 
gofn  ei  farch  yn  ei  lawn  arfogaeth  i  mewn  iddo  a  bloeddiodd  allan,  "  Yr  wyf  fi 
yn  hawlio  y  cefnfor  mawr  hwn  i  frenhin  Castile."  Ond  nid  pobl  ddramatic  fel 
trigolion  Gaul  a  Spaen  oedd  y  Rhiifeiniaid.  Pobl  oeddynt  yn  ymwneyd  à  ffoithiau 
sylweddol  ac  nid  à  dychymmj'gion  gwag.  Galwodd  y  standard  hearer  ar  ei  gyd- 
filwyr  i'w  ddilyn,  a  neidiasant  hwythau  i'r  mòr  ar  ei  ol.  Rhuthrodd  y  gelynion 
ar  eu  meirch  i'w  cyfarfod  i'r  dwfr,  a  thywalltasant  gawodydd  o  saethau  arnynt 
o'r  lan,  fel  yr  oeddynt  yn  ceisio  glanio  yn  fàn  gwmniau,  ond  ni  thyciodd  eu 
gwroldeb  a'u  tanbeidrwydd  i  roddi  attalfa  ar  y  goresgynwyr.  Cyn  gynted  ag  y 
cawsant  eu  traed  ar  ddaear  galed  bu  jm  rhaid  i'r  Brytaniaid  encilio  o'u  blaen. 

Pe  buasai  gan  Caesar  feirchtìlwyr  wrth  law  diau  y  buasai  yn  gallu  cyflawni 
galanastra  yn  eu  mysg  tra  yr  oeddynt  yn  encilio ;  ond  yr  oedd  y  gwithdarawiad 
cyntaf  hwn  wedi  cynnyrch'u  y  fa'th  arswyd  yn  mysg  penaethiad  y  llwythau 
Prydeinig,  neu  yr  oedd  y  fath  anghydfyddiaethau  yn  fiynu  yn  eu  mysg,  fel  na 
cheisiasant  wneyd  un  math  o  wrthsafiad  pelhich  yn  erbyn  y  goresgynwyr.  Pr 
gwrthwyneb,  gollyngF-sant  Commius  yn  rhydd  o'i  gadwyni,  ac  anfonasant  ef  a 
chenhadon  gyd  ag  ef  at  Caesar  i  ddadleu  esgusodion  am  eu  gwrthryfel,  i  addaw 
ufudd-dod  yn  y  dyfodol,  a  chynnyg  gwystlon  am  eu  hymddygiad.  Bernir  mai 
y  lle  y  daeth  Ìlynges  Caesar  iddo  y  tro  cyntaf  hwn  oedd  morgilfach  Limne, 
ac  iddo  ennill  ei  fuddugoliaeth  gyntaf  ar  y  Brytaniaid  ar  Eomney  Marsh.  Y 
peth  cyntaf  a  wnaeth  oedd  codi  gwarchgloddiau  a  ffurfio  gwersyll  yn  amdditf ynfa 
i'w  filwyr.  Am  rai  dyddiau  bu  y  fyddin  yn  gorphwys  ynddo  tra  yr  oedd  trigol- 
ion  Y  wlad  yn  diiyn  eu  goruchwylion  amaethyddol  ac  yn  casglu  y  cynhauaf  i 
mewn  i  ddiogelwch.  O'r  diwedd  'hwyliodd  y  Uynges  arail  o  ddeunaw  o  longau  o 
Ambeteuce,  ond  cyfododd  tymmestl  fel  y  curwyd  Ìiwy  allan  o'u  cwrs.  Gyrwyd 
rhai  o  honynt  yr  holl  ffordd  yn  ol  i  Ffraingc,  a  ciiwythwyd  y  gweddill  at  y 
rhannau  gorllewinol  o  ]5rydain,  ac  yno  y  buont  yn  angori  gan  ymdrechu  gor- 
oesi  y  dymmestl.  Ond  siomwyd  gobeithioneu  capteniaid,  a  gorfodwyd  hwythau 
i  hwylio  yn  ol  i'r  Cyfandir  heb  i  gymmaint  ag  un  o'r  milwyr  oedd  ar  eu  bwrdd 
Iwyddo  i  gyrhaeddyd  gwersyll  y  cadlywydd.  Yr  oedd  y  llynges  o  80  o  longau, 
yn  mha  rai  y  croosasai  j^  milwyr,  yr  hon  oedd  jm  angori  yn  Mau  Dungeness,  j-n 
agored  i  gynddaredd  yr  un  "dymmostl.  Chwythai  y  gwynt  yn  orwyllt  o'r 
gogledd-ddwj'rain,  suddodd  rhai  o'r  llongau,  a  chollodd  eraiU  eu  hwyliau  a'u 
hangorion,  a  thrwj'  hyn  gwnawd  hwy  yn  hollol  ddiwasanaeth.  Niweidiwyd  hyd 
yn  nod  y  llestri  oedd  wedi  eu  llusgo  i  fyuu  ar  y  traeth,  oblegid  y  mae'r  tonau  ar 
lanw  uc'hel  yn  ymgodi  yu  Dungoness  yn  mhell  i'r  lan.     Oyfyd  y  mòr  ar  sprinti 


CWYMr   rRYDAIN.  53 

tìde  22  o  drocdfeddi  yn  uwch  na'i  leì'eJ  ar  drai.  Felly  rhaid  fod  y  dymmostl  yn 
arswydus  o  gryf  a'r  tonau  yn  anwrthwynebol.  Gwelodd  y  l'rytaniaid  eu  cyfleus- 
dra  yn  awr.  Yr  oedd  y  Ilhufeiniaid  yn  aros  ar  eu  glanau,  ie,  ac  yn  moiddio 
anfon  milwyr  aUan,  a'r  rhai  hynny  yu  medi  eu  hyd  ac  yn  oi  ddwyn  i'w  gwersyll 
heb  roddi  un  math  o  gydnab^'ddiaeth  am  dano.  Yr  oedd  y  naiU  ochr  wedi  tori 
telerau  eu  cyfamod,  a  pha  ryfedd  i'r  llall  ddilyn  eu  hesiampl  ?  Cuddiodd  y 
Prydciniaid  draedtilwyr,  meirchtilwyr,  a  cherbydwyr  mewn  Uwyn  yn  agos  i  faes 
yr  oedd  y  Ehufeiniaid  yn  arfer  dyfod  i  gasglu  ymborth  o  honno.  Daeth  y  Tfed 
leug  allan  ar  y  seithfed  dydd  o  fis  Medi,  a  rhuthrodd  y  Prydeiniaid  arnynt  gan 
eu  hamgylchyuu  o  bob  cyfeiriad  ;  a  diau  y  buasai  yu  cael  ei  llwyr  ddinystrio  oni 
bai  i  Caesar  ddod  allan  i'w  gwaredu.  Gwelodd,  pa  fodd  bynnag,  o'i  wersyll  y 
llwch  yn  ymddyrchafu  i'r  awyr,  ac  amheuodd  ar  unwaith  fod  ymladd  yn  myned 
yn  mlaen.  Rhuthrodd  allan  gydag  amryw  gatrodau  arfog,  ac  ymosododd  ar  y 
gelyn  o'r  tu  ol.  Wrth  weled  hyn,  ymwrolodd  y  Phufeiniaid  oedd  mewn  perygl ; 
a  llwyddasant,  trwy  jnnladd  yn  gaied,  i  ddiangc  allan  o  honno.  Ond  gwaredig- 
aeth  gyfyng  a  gawsant.  Teimlai  Caesar  ei  hunan  fod  y  galluoedd  yn  ei  erbyn 
yn  rhy  liosog  a  phendorfynol  iddo  feiddio  ymladd  brwydr  gyffredinol  à  hwy. 
Ymfoddlonodd  yn  ucig  ar  gipio  y  seithfed  leng  allan  o'i  chj-flwr  peryglus  a'i 
harwain  yn  ol  i'r  gwersyll.  Nis  gellir  nodi  allan  y  fan  y  cymmerodd  y  frwj'dr 
hon  le  ynddo  ;  ond  sicr  yw  iddi  gael  ei  hymladd  ar  ryw  lecjm  yn  agos  i  dir 
gwenith  neu  yd,  ac  nad  oedd  yn  mhell  o  Gors  Romney  ;  oblegid  gallai  y  gores- 
gynwr,  o'i  wersyll,  weled  y  llwch  yn  ymgodi  oddiwrth  garnau  y  meirch. 
Ymneullduodd  Caesar  i  fewn  i'w  wersyll  o'r  tu  ol  i  warchgloddiau  am  oddeutu 
wythnos  o  amser,  yn  ystod  jr  hon  yr  oedd  y  tywydd  yn  parhau  yn  lled  dym- 
mtstlog.  Gwelodd  fod  y  Prydeiniaid  yn  parotoi  ar  gyfer  brwydr  arall,  a  pheu- 
deifynodd  fod  yu  barod  ar  eu  cyfer.  Tjmodd  allan  ei  filwju'  o  flaen  ei  wersyll, 
gwrthsafodd  ruthr  y  Brytaniaid,  a  gorfododd  hwy  i  encilio  ;  ond  nis  gallodd  eu 
diljm  am  nad  oedd  ganddo  ddim  meirchfilwyr,  ond  oddeutu  30,  y  rhai  a  ddygasai 
Commius  iddo  o  Aras.  Ond  tywalltodd  ei  ddialedd  ar  y  trigolion  trwy  losgi  eu 
tai  a'u  masnachdai  i'r  Uawr  yn  mhob  man  cyfagos  i'r  Ue  y  gwersyllai. 

Wedi  y  frwydr  hon  dangosodd  y  ddwy  blaid  eu  parodrwydd  i  arwyddo 
telcrau  heddwch.  Dj'^wed  Cacsar  mai  oddiwrth  y  Brj^taniaid  y  daeth  j'  cynnyg- 
iad  cyntaf  am  hyn,  a  hynnj-  ar  ddiwedd  y  dj-dd  yr  ymladdasai  ef  j^  frwydr 
ddiweddaf  à  hwynt ;  tra  j^  tystiolaetha  hanesydd  arall  mai  y  Morini  a  j'mgym- 
merodd  a  dod  a'r  ddwy  blaid  i  ymgj'fammodi  à'u  gilydd.  Y  cyfrif  arydd  Caesar 
ei  hunan  j'w,  i'r  Brytaniaid  ymo.stwng  iddo  ar  ddydd  eu  gorchfygiad,  ac  iddynt 
addaw  cymmaint  ddwj^  waith  o  wystlon  ag  a  addawsid  ganddynt  j-  tro  cyntaf ; 
ond  addefa  na  ddarfu  ond  i  ddwy  diriogaeth  gyflawni  eu  haddewidion.  Nis  gall 
fod  amheuaeth  nad  oedd  j-  goresgynwr  yn  falch  o  unrhyw  esgusawd  dros  encilio 
j-n  ol  o'r  Ynys.  Gwyddai  fod  ei  thrigolion  yn  rhy  wrol  a  Iliosog  iddo  ef  eu  gorch- 
ijgu,  a  hynny  à  dim  ond  dwy  leng  o  filwyr;  a  gwelai  fod  j^  gauaf  a'i  dym- 
mestloedd  a'i  erwinder  wrth  law,  ac  yr  oedd  ganddo  ddigon  o  graffder  i  ddeall 
nad  oedd  ganddo  ddim  gobaith  i  amddifìyn  ei  sefyllfa  hyd  j-r  haf  dilynol ;  ac 
felly  penderfynodd  groesi  yn  ol  i'r  Cyfandir.  Yn  mhen  ychydig  ddyddiau,  pan 
oedd  y  gwynt  yn  chwythu  o'r  gogledd-ddwyrain,  oddeutu  hanner  nos,  cychwyn- 
odd  ei  lynges  ar  ei  mordaith.  Yn  ol  ei  dystiolaeth  ef  ei  hunan  hw^yliodd  yn  ol 
ychj'dig  cyn  j^r  eqvinox,  yr  hwn  a  ddigwyddodd  y  flwj'ddyn  hormo  ar  Medi  24ain. 
Tj'bir  iddo  gyrhaedd  Boulogne  am  oddeutu  pedwar  o'r  gloch  yn  j'  prydnawn. 
Cyrhaeddodd  j'r  holl  lynges  i'r  porthladd  yn  ddiogel,  oddieithr  dwy  lestr  o  600  o 
wyr.  Glaniodd  j'  rhai  hyn  ychydig  i'r  de-orllewin,  ac  ymosodwyd  arnynt  gan 
y  Morini,  y  rhai,  yn  ou  tro,  a  gosbwyd  j'n  drwm  gan  Labienus  am  eu  beidd- 
gai-wch.  Er  i  ddeg  ar  hugain  o  ddyddiau  o  ddiolchgarwch  gael  eu  gorchymj-n 
j'U  Ehufain  am  orchestion  Caesar  yn  Mhrydain,  j-  mae'n  ddigon  eglur  na 
choronwyd  y  rhj-felgj-rch  hwn  à'r  Ilwj'ddiant  a  ddisgwjdid  gan  ei  chj-nllunydd. 
Yr  oedd  galluoedd  natur  yn  ei  erbyn,  a  darganfyddodd  yntau  fod  y  trigolion 
yn  fwy  gwrol,  medrus,  a  lliosog  nag  yr  oedd  wedi  dychymygu.  Y  mae  j-  fiaith 
syml  i  un  o  gadfridogion  galiuocat  yr  oesotdd  droi  ei  gefn  ar  yr  Ynys  heb 
ychwanegu  dim  un  rhan  o  honi  at  j-r  Ymtrodraeth  Rufeinig,  heb  osod  neb  o'i 
thrigolion  dan  deyrnged,  na  chymmeryd  dim  ysbail  gj-dag  ef,  yn  Uefaru  cj^frolau 
am  j'  cyflwr  o  wareiddiad  yr  oedd  Prj-dain  ynddo  ar  j'  pryd,  yn  gystal  ag  am 
ymlyniad  angerddol  j-  trigolion  wrth  eu  rhyddid  eu  hunain,  a'u  penderfyniad 
di-ildio  i  ymladd  dros  annibjmiaeth  eu  gwlad.  Y  mae  ysgrifenu  am  j-  cj^frj-w 
bobl  fel  barbariaid  gwylltion  ac  anwaraidd  yn  brawf  nodedig  o  anwj-bodaeth  a 
rhagfarn. 

Llandiaam.  D.  Lloyd  Jones. 


DOETIIINEB  YE  IIEN   GYMRY 


Y  MAE  y  testyn  yn  rhy  eang  i  ni  oud  i  gj'inoryd  cipdrem  frysiog  arno  yn  uuig. 

Y  mae  llawer  o  son  am  "  Gymru  fydd,"  y  dyddiau  hyn.  Beth  a  fydd  ?  Dyna 
gwestiwn  nad  ocs  un  dewin  craff,  na  phrophwj'd  doeth,  a  all  ymlid  y  tywyllwch 
sydd  yn  gorwedd  arno  ;  ond  y  mae  y  deffroad  ccnedlaethol,  sydd  mor  amlwg 
yn  ymdasnu  dros  eiu  gwlad,  yn  arwj'ddo  yn  dda  am  y  dyfodol.  "  Bydded  i  ti 
fel  yr  wyt  yn  ewyllysio,"  ydyw  y  rheol  gyda  chenodl,  fel  gyda  pher.son 
unigol:  "yn  ol  dy  tfydd  bydded  i  ti;"  ond  djdid  cadw  mewn  còf  mai  "Sydd  heb 
weithredoedd,  marw  yw."  Y  mae  difatorwch  a  syrthni — gorwedd  i  lawr  yn 
ddiymadferth — yn  ddinystr  sicr  i  bob  bywyd.  Bu  gorphenol  oin  cenodl,  ar  hyd 
y  blynyddoedd,  yn  llawer  rhy  ddisylw  genym.  Dylai  Cymru  /w  hawlio  a  ff urfio 
"Cymru  fydd.  Ì3yddai  milwyr  newyddion,  yn  yr  oesoedd  gynt,  yn  cael  eu 
harwain  i  hogi  eu  cleddyfau  ar  feddau  hen  filwyr  ooddynt  wedi  gwneyd  enw 
iddynt  eu  hunain  fel  amddiffynwyr  eu  gwlad  ;  a  dyma  wers  gyntaf  disgyblaeth 
y  milwyr  ieuainc,  a  gwers  oedd  i  ddylanwadu  ar  eu  holl  yrfa  filwrol.  Fe  hogid 
eu  hj'sprydocdd  gan  yr  adgofion  byw  a  gynhyrchid  ar  y  Uanerch  y  safent  arni. 

Y  mae  "  cofio  y  dyddiau  gynt,  blynyddoedd  yr  hen  oesoedd,"  wedi  bod  yn 
gyrahorth  effeithiol  i  ddeffro  meddyliau,  ac  i  ymlid  ymaith  wendid,  lawer 
gwaith  ;  ac  nid  ydyw  yn  beth  anghj'ffredin  i  lawer  marw  gael  ei  ddadebru  gan 
gj'ffyrddiad  àg  esgj'ra  rhyw  Eliseus  o  brophwyd. 

Fe  geir  rhai  yn  beio  y  gorpheuol  yn  ddibaid  ac  yn  ddigymysg, — dim  da  ond 
yn  eu  hoes  hwy,  "  yr  oes  oleu  hon."  Gellid  meddwl  mai  gyda  hwy  j  ganed 
doethii'.eb,  ac  mai  gyda  hwy  j'  bydd  hi  j'n  tynu  ei  thraod  i'r  gweìy  i  farw. 
Adgofir  ni,  gan  y  duedd  hon,  am  ddyn  yn  Paris  oedd  j'n  ymvesymu  ei  hun  yn 
fawr,  ac  j'n  fwj'af  o  bawb ;  ac  fol  hj'n  j'  cj^flawnai  j'  gorchwj'l,  j'n  ei  ystafell — 
"  Ffrainc  ydj'w  y  deyrnas  fwyaf  yn  y  byd, — Paris  ydyw  y  ddinas  fwyaf  yn 
Ffrainc, — yr  heol  hon  ydyw  yr  heol  fwyaf  yn  Paris, — y  ty  hwn  j'dyw  y  ty 
mwyaf  yn  yr  heol, — yr  j'stafeìl  hon  ydyw  j-r  ystafell  fwyaf  yn  j'  ty, — a  myfi 
j'dyw  y  dyn  mwyaf  yn  yr  ystafell;  o  ganlj'niìd,  ìrn/fi  yw  j'  dyn  mwyaf  yn  y  hyd.'" 
Pobl  ieuainc,  yn  gyffredin,  sydd  yn  fwyaf  tueddol  i  roddi  pris  mawr  ar  y 
presennol  a'r  dyfodol. 

Fe  geir  ereiU  j'n  beio  y  presennol  j'n  barhaus.  Tybiant  fod  yr  oes  euraidd 
wedi  mj'ned  heibio,  a  bod  j'  mil  blynyddoedd  yn  mhlith  j'  pethau  a  fu.  Tusdd 
naturioi  yr  hen  bobl  j'dj'w  hon.  Y  maent,  fel  gwraig  Lot,  yn  edrych  drach  eu 
cefn  o  hyd :  gwraùj  Lot,  ac  nid  y  merched,  ocdd  yn  gwneyd  hyny.  Ceir  gweled 
rhyw  rai  yn  rhodio  yn  mhlith  y  beddau  yn  ddibaid,  ac  yn  defnyddio  esgyrn  y 
meirw  i  ddyrnu  y  rhai  bj'w.  Marwnadu  am  a  fu  j'  maent,  a  dwej'd  j'n  ddoniol, 
fel  y  mae  pob  peth  j'n  myned  yn  waeth, — y  cerig  yn  drymach  nag  j'  byddent 
gynt, — j'  tàn  yn  oerach, — y  bobl  j'n  cerdded  yn  gyflymach  ac  yn  siarad  yn  ìs. 

Y  mae  j'  byd  trwyddo  draw  yn  myned  ar  i  waered.  Dylid  gochel  j  ddau  eithaf 
hyn,  a  chofio  mai  y  llwybr  canol  ydyw  yr  unionaf,  a'r  osmwythaf  i'w  gerdded. 
Nid  doethinob  ydyw  pob  peth  y  (/'ymry  heddyw ;  ac  nid  doethineb  ydoedd  pob 
peth  y  Cymry  gynt.  Fel  y  gwelir  oddiwrth  benawd  eia  hysgrif,  cytyngir  ni, 
yn  awr.  i'r  gorphenol. 

Gall  y  Cymry  edrych  yn  ol  yn  mhell,  a  dilyn  eu  hynafiaid  mewn  cadwen 
ddidor,  am  amser  hir.  Y  mae  tràs  a  gwehelyth  y  genedl  yn  ymestyn  j'n  ol,  ac 
yn  amiwg.  Ychydig  o  genhedloedd  sydd  a'r  fath  drysorau  hynafiaethol  gwerth- 
fawr  yn  eiddo  iddynt,  ac  wedi  cadw  hefyd  eu  neiUduolion  a'u  nodweddion  mor 
ddilwgr,  ac  j'n  nghanol  lluaws  o  anfauteision  i  hyny.  Yr  luddewon,  efallai, 
ydyw  yr  unig  genedl  sydd  yn  rhagori  yn  hyn. 

Ni  raid  i  ni  j'chwaith  ofni  edrj'ch  j'n  ol,  na  gostwng  pen  mewn  cj-wilj'dd  wrth 
■wneyd  hyny.  Am  j'  Saeson,  nid  oes  fodd  gauddynt  i  ddilyn  eu  hachyddiaeth 
fel  cened/.  Gwahanol  Iwythau  wedi  ymgymysgu  ydynt ;  ac  j'  mae  eu  tarddiad 
yn  fwy  auhawdd  i'w  olrhain  ua  tharddiad  afon  yr  Aipht.  Hefyd  nid  ydyw  yr 
holl  weithredoedd  a  gyflawnwyd  gan  rai  o'u  hynatiaid  yn  gyfryw  ag  y  gaUant  ym- 
ffrostio  ynddynt.  Ceir  lluaws  o  estroniaid  jn  credu  nad  oes  gan  y  Cj'mry  ddim 
i  ymffrostio  j'nddo,  a  llawer  Cymro  anwybodiis  a  hanner-Seisnigaidd  j'n  coleddu 
yr  un  gred  oforgoolus.  Mewn  pentref  yn  Sir  Aborteifi,  pan  ja-  oedd  Cymro 
trwsiadus  yn  myned  heibio  i  dwrr  o  fechgyn,  dywedai  un  o  honynt — ■"  Dj'na  wr 
bonheddig."  "  Nage,"  meddai  un  arall,  "  mi  gìywais  hwna  yn  siarad  Cymraeg," 
Cymro,  nid  gwr  bonheddig— dyna  farn  amboU  i  fachgon  mawr  dwl  hefyd. 
Parchu  ein  hunain  ydyw  y  ffordd  f wyaf  effeithiol  i  gael  ein  parchu  gan  ereiU. 

Y  mae  credu  fod  gonj'm  hawl  i  fyw  yn  un  o'r  arwyddioa  sicraf  y  cawu  fyw. 


DOETHINEB  YR  HEN  GYMRY.  55 

Parchwn  bethau  Cjinreig,  er  eu  bod  yn  Gymreig,  ac  am  eu  bod  yn  Gymreig. 
"  Tri  pheth  a  gàr  pob  Cymro  cywir : — iaith  ei  wlad,  doethineb  ei  wlad,  ymborth 
ei  wlad." 

Nid  ydyw  Uuaws  o'r  Saeson  yn  ein  cydnabod.  Tybiant  mai  gwehynwyr  dwfr 
a  chymynwyr  coed  iddynt  hwy  ydym ;  ac  nad  oes  genym  ddim,  ond  a  roddir 
ganddyut  hwy  i  ni ;  ac  nad  ydym  yn  haeddu  dim,  ond  y  briwsion  a  syrthiant 
oddiar  fwrdd  ein  harglwyddi ;  ac  mai  trugaredd  fawr  yr  arglwyddi  ydyw 
caniatau  hyny  o  fraiut.  Edrychant  hyd  yn  oed  ar  glogwyni  yr  hen  whid  fel  yn 
bod  o  bwrpas  i  gynrychioli  eu  gwyr  mawr  hwy,  fel  pe  na  fuasai  gan  natur  ddim 
dynion  i'w  cerfio  yn  y  talpiau  creigiau,  ond  eu  gwyr  mawr  hwy.  Yn  mynj'dd- 
oedd  Arfon  galwaut  y  talp  yma  o  graig  yn  "  ben  Palmerston,"  un  arall  yn  "  ben 
Peel,"  un  arall  yn  "  drwyn  Welliugton,"  &c. 

Paham  yr  edrychir  yn  isel  arnom  gan  luaws  o  Saeson  ?  Am  fod  lluaws  o 
Gymry  yn  edrych  arnynt  eu  hunaiu  felly.  Diystyrir  iaith  a  doethinebeu  gwhxd 
gan  Gymry  sal  a  diegwyddor  ac  auwybodus.  Os  bydd  lliw  Cj'uireig  ar  rywbeth, 
bydd  yn  rhaid  ei  olchi  ymaith,  am  ei  fod  yn  rhy  wrthuu  i'w  llygaid  hwy.  Os 
bydd  sawyr  Gymreig  arno,  y  mae  yn  rhaid  ei  berarogli,  cyn  y  gellir  ei  odJef  yn 
eu  ft'roenau.  Dywedir  am  hen  amaethwr  yn  Nyffryn  Clwyd,  er's  blynyddoedd 
yn  ol,  iddo,  pan  wedi  gwella  yn  y  byd,  j'u  hytrach  ua  byw  ar  g^'uyrch  ei  dyddyu 
ei  hun,  ymawyddu  am  bethau  oedd  wedi  eu  cynhyrchu  yn  mhell  oddiwrtho. 
Gwerthodd  ei  gaws  ei  hun,  ac  aeth  i  Wrecsam  i  brj'uu  caws  Caer.  Wedi  dyfoJ 
ag  ef  adref,  a  dechreu  ei  ddefnyddio,  dadganai,  yn  ddoniol,  ei  rinweddau,  a 
chymaiut  gwell  oedd  na'r  ciws  a  wneid  gartref ;  ond,  cyn  ei  dreulio  i  gyd,  fe 
gaed  arwydd  sicr  mai  y  cosyn  a  wnaed  ar  ei  dj'ddyn  ef  ei  hun  ydoedd. 

Cof  genyf  glywed  am  Sais,  yn  ddiweddar,  oedd  yn  athraw  mewn  coleg,  yn 
dweyd  mai  cylieithiad  o'r  Beibl  Saesonaeg  ydyw  yr  un  Cymraeg ;  a  Chymro, 
digon  dwl  i'w  gredu,  yn  gwrando  arno.  Y  mae  anwybodaeth  am  bethau  a 
berthynant  i'n  cenedl  ein  hunain  yn  anesgusodol,  ac  y  mae  rhagfarn  tuag  at  ein 
pethau  ein  hunain  yn  warth  mawr. 

Y  mae  yn  wir  fod  cryn  dywyllwch  ar  haues  yr  Hen  Gymry  cyn  dyfodiad 
Julius  Caesar  a'r  llengoedd  Ehufeinig  i'n  hyuys.  Ond  pan  y  croesodd  ef 
drosodd,  yn  ol  yr  haues  a  rydd,  canfu  yr  ynys  yn  llawn  o  drigolion  ;  ac  yr  oedd 
arwyddion  amlwg  yn  eu  plith  eu  bod  wodi  cj^rhaedd  graddau  helaeth  o  wareidd- 
iad.  Yr  oeddynt  j'u  dwj'u  j'mlaeu  fath  o  fasnach  à  gwledj'dd  y  Cj'faudir  ;  ac  jt 
oedd  trigolion  Phoeuicia— uiisuachwyr  enwog  Tyrus  a  Sidon — wedi  bod  am  oes- 
oedd  yn  cludo  alcan  o  Gernyw;  ac,  yn  ol  ei  dj'stiolaeth  ef,  yr  oedd  trigolion 
Prydain,  yn  y  cyfnod  boreuol  hwn,  yn  defnj'ddio  haiara  yn  eu  gwahanol 
orchwylion, — yr  hyn  sydd,  bob  amser,  yn  arwydd  o  sefyllfa  wareiddiedig. 
Clywais  am  un  hen  frawd  o  Sir  Fon  yn  cael  ei  gario  ymaith  gan  lifeiriaut  cryf 
ei  wladgarwch  mor  bell  hyd  nes  y  mynai  gredu  mai  o  Fynydd  Parys  yn  Mon  y 
caed  haiarn  a  phres  tuag  at  adeiladu  Teml  Solomon. 

Dywed  Mr.  Ferguson,  yr  archadeiladydd  Seisnig  byd-enwog,  yn  ei  History 
of  ArcJiitedure,  fod  j'  "  Celtiaid  j'u  gelfj'ddydgar  wi'th  natur,  ac  mai  nad  gormod 
efallai  a  fyddai  dweyd,  pe  hob  ymyriad  y  Celt,  na  fuasem  yu  meddu,  mewn 
amseroedd  diweddar,  nag  eglwys  deilwng  o  edmygedd,  na  darlun  neu  ddelw  y 
gallasem  edrych  arnynt  heb  gj'wilydd."  Y  mae  Heury  Morlej'  hefyd,  yn  uu  o'i 
weithiau  mwyaf  gorchestol,  yn  addef  "  fod  bywyd  Lloegr  ei  huo,  gyda'i  holl 
lenj'ddiaeth  ddihafal,  wodi  j'magor  j-n  mhlith  y  poblogaethau  Celtaidd  hj-ny  a 
feddiannent  y  tir  cj'u  dyfod  y  Scandinaviaid  na'r  Teutouiaid  yma.  Eiddo  y 
Celtiaid  oeddynt  y  caneuon  cj'utaf  o  fewn  j'  th'."  Nid  geiriau  a  lefarwj'd  mewn 
Eisteddfod  Genhedlaethol  ydj'w  j'  rhai  hyn,  ac  nid  jTuadroddion  a  ysgrifenwyd 
i  bapyrau  newyddion,  er  mwyn  boddhau  y  Cymry ;  ond  y  maent  yn  dystiolaethau 
dynion  ar  wahan  i'n  cenedl,  ac  na  roddant  i'n  cenedl  ond  yr  hyn  a  haedda. 
Cynnwj's  y  tystiolaethau  hj'n,  fel  y  gwelir,  ydyw,  fod  doethineb  j'r  Hen  Gj'mry 
yn  rhedeg  i  wahanol  gyfeiriadau. 

Y  mae  y  cromlechau,  a'r  meini  hirion,  neu  y  meini  crair — adfeilion  temlau 
Derwyddol,  fel  y  beruir — yn  profi  nad  oedd  celfyddyd  ddim  yn  anadnabyddus  i'n 
hjTiafiaid.  Y  mae  Cor  Gawr  {Stuneheai/e),  yn  Wiltshire,  yn  oUon^rhyfedd  iawu; 
ac  j'u  cyfranogi,  ar  raddfa  fechan,  o'r  gelfyddyd  a  amlygir  j'U  j'  pyramidiau  yn  yr 
Aipht.  Dyma,  yn  amlwg,  "faeugj'lch"  mwyaf  ein  tadau.  Mesura  dri  chant 
o  droedfeddi  o  amgylchedd  ;  ac  j'  mae  j'uddo  rai  cerig  j'u  ddeunaw  troedfedd  o 
hyd,  a  thros  ddeugaiu  tunnell  o  bwysau.  Ceir  arwyddion  hef  j'd  fod  serj'ddiaeth 
a  meddyginiaeth  mewn  bii  ganddynt.  Ond  daw  doethineb  neillduol  jt  Hen 
Gymry  i'r  golwg  mewn  cyfreithiau  a  barddoniaeth ;  ac  y  mae  cj'unwys  y  rhai 
hyn  yn  amlygu  doethineb  eang  iawn.  Caneuon  a  deddiau  ydynt  y  ddwy  elfen 
bwysicaf  yn  ffurfiad  cymeriad  pob  cenedl.     Cenedl  o  feirdd  a  llenorion  ydoedd 


JOHN   PAKUI,   LLANELIAN. 


cenedl  y  Cymry,  er  yn  f oreu  iawn ;  ac  f e  geìr  mwy  o  olion  eu  doethineb  yn  y 
cyfeiriad  hwn  nag  a  geir  yn  eu  masnach  a'u  celfyddyd.  Dywed  rhai  o  athron- 
wyr  y  Cyfandir,  am  y  Saeson,  mai  cenedl  o  siopwyr  ydynt,  ac  fod  eu  hathi-oniaeth 
mewn  pedyll  iì'rio  a  chrochanau, — gan  olygu  fod  nerth  y  genedl,  mewn  blynydd- 
oedd  diweddar,  yn  rhedeg  i  gyfeiriad  masnach,  a  moethau  mewn  bwydydd  a 
diodydd.  Ond  am  yr  IJen  Gymry,  ni  fuasai  rhith  o  sail  i  neb  i  arfer  ymadrodd- 
ion  gwawdus  fel  y  rhai  hyn  am  danynt. 

Fe  gadwyd  Iluaws  o  hen  lawysgrifau  Cymreig  gwerthfawr,  am  oesoedd,  o  dan 
glo,  yn  guddiedig  yn  Ilyfrgelloedd  prif  deuluoedd  y  wlad— prif  deuluoedd  y  wlad 
j-n  mhob  ystyr.  Yn  ddiweddar  iawn,  mewu  cydmariaeth,  yr  agorwyd  y  cloion 
ac  y  dechreuwyd  aflonyddu  y  Ilwch  oddiarnynt.  Paham  y  cadwyd  hwy  o  olwg 
y  byd  am  gynnifer  o  oosoedd  ?  Ni  a  nodwn  ddau  reswm  : — 1.  Ni  cheid  dim 
cefnogaeth,  gan  Lywodraoth  y  wlad,  i  bethau  Cymreig :  yn  hytrach,  fe  wneid 
ymdrech,  yn  mhob  cyfeiriad,  i  ddiffodd  ffiam  gwladgarwch  y  geuedl ;  ac  un  o'r 
ffyrdd  mwyaf  effeithiol  i  wnoyd  hyuy  ydoedd  peidio  cyduabod  ei  hiaith.  Bu  ein 
cenedl  heb  y  Beibl  yn  ei  hiaith,  am  amser  maith,  ar  ol  y  Saeson ;  a  phan  y 
pwyswyd  yn  drwm  ar  y  Senedd  i  ddwyu  hyny  oddiamgylch,  gorchymynwyd  i'r 
gwaith  gael  ei  gyflawni  mewn  ychydig  tros  ddwy  flyuedd  o  amser ;  ac  nid  oedd 
y  Llywodraeth  yn  dJigon  grasol  i  ganiattau  ceiniog  tuag  at  hyny.  2.  Rheswm 
arall,  yu  tarddu  o'r  cyutaf,  ydoedd  diffyg  caìoiidid  a  (jwladfjarwch  yn  mcddian- 
wyr  y  Ilawysgrifau.  Yr  oeddyut  yu  niethu  aughofio  mai  perthyn  i  genedl 
orchfygedig  yr  oeddynt.  Oud,  yu  ystod  y  tri  chan  mlynedd  diweddaf,  galwyd 
Iluaws  o  hen  lawysgrifau  i  fyuy  o'u  beddau,  Ile  y  bu  rhai  o  honynt  yn  gorwedd 
er's  mil  o  flj'nyddoedd.  Daeth  y  Beibl  Cymraeg  ag  yspryd  newydd  i'r  genedl ; 
ac  y  mae  yspryd  y  peth  byw  hwuw  yn  parhau  byth  i  ymsymud  yn  yr  holl 
olwynion.  Y  mae  yn  ddiameu  i  luaws  mawr  o  hen  lyfrau  y  Cymry  fyued  ar 
goU ;  ac  nid  aughredadwy  ydyw  y  chwedl  a  adroddir  am  foneddigiou  Cymreig  yn 
cael  eu  carcharu  yn  y  TVvr  Gwyn,  yn  Llundain,  ac  yn  anfon  am  eu  llyfrau  i'w 
dyddanu ;  oud  yn  hytrach  na'u  rhoddi  i  gysuro  y  carcharorion,  yn  ol  eu  cais, 
taflwyd  pentyrau  o  honynt  yn  aberth  i'r  fìiamau,  fel  y  mae  yr  hen  fardd  Cymreig 
yn  cwynfan — 

"  Ysgeler  oedd  i  Scolan 

Fwrw'r  twr  llyfrau  i'r  tàn." 

Llynlleifiad.  William  Jones. 


JOHN  PAEEI,   LLANELIAN. 


Ganed  John  Parri  mewn  fferm  o'r  enw'r 
Wern,  ger  Llanelian,  ar  y  29ain  o  fìs 
mwyn  Mehefin,  yn  y  flwyddyn  1770. 
Ychydig  o'i  hanes  sydd  ar  gael,  fel  mai 
annichon  bron  ydyw  i-hoddi  dim  manylion 
am  ddigwyddiade'i  fywyd.  Magwyd 
ysgrifennydd  y  nodion  hyn  yn  yr  un  ardal 
ag  y  maged  John  Parri,  ac  yn  hen  gartre 
chwaer  iddo ;  ac  mi  f edrwn  ddy weyd  Uawer 
0  bethau  am  yr  ardal,  pe  b'ai  amser,  a 
daflent  lawer  o  oleuni  ar  hanes  John  Parri 
hefyd.  Prydferth  yw'rardal  hon,  a  llawn 
0  amrywiaeth,  fel  meddwl  John  Parri. 
Nid  oes  ynddi  fynyddoedd  uchel,  ond  mae 
rhai  yn  ei  golwg,  ac  ynddi  mae  digon  o 
fariannoedd  Ilymion,  a  chi-eigie  cysgodol, 
a  nentydd  dyfnion,  coediog,  llawn  o  tìode 
a  rhos  gwylltion.  "  Rhos  gwylltion  gellt- 
ydd  deiliog,"  chwedl  Ehys  Goch  :  thyn- 
nodd  neb  erioed  well  darlun  o  nentydd 
dyfnion  Llanelian  a  Cholwyn.  Dysgodd 
natur  John  Parri  i  feddwl,  ac  mae  delw'i 
ardal  enedigol  ar  ei  weithiau.  Mae  prudd- 
der  y  nentydd  deiliog,  yr  hwn  a  bereiddir 
gan  f  urmur  isel  yr  aberoedd  yn  mhlith  y 
cerryg  man,  i'w  deimlo  yng  ngweithie 
John  Parri.  Oud  nid  hynny  yn  unig. 
Draw  o'n  blaenau,  daccw'r  mor  mawr 
Uydan  yn  edrych  yn  llyfn  a  mawreddog, 
ac  yn  gwneyd  i  ddyn  feddwl  am  sefydlog- 


rwydd  a  chadernid  tragwyddol ;  a  blode'r 
grug  a'r  bri'aill  a'r  rhos  gwylltion  yn 
Uenwi  enaid  dyn  à  thlysineb,  a  thrydar 
peraidd  y  miloedd  adar  bach  yn  llenwi 
brige'r  coed,  nes  cynnyrchu  amrywiaeth 
berorawl.  Yn  mhlith  golygfeyddo'rnatur 
hyn  y  maged  John  Parri ;  a  dysgodd 
natur  ef  i  feddwl  yn  brudd  ac  yn  gadarn, 
fel  y  nentydd  a'r  mor,  ac  yn  dlws  ac  yn 
seinber  gan  y  blode  gwylltion  a'r  adar 
bach.  Cafodd  addysg  dda  pan  yn  ieuangc, 
fel  y  mae'n  amlwg  yn  ei  weithie,  pa  rai 
sy'n  ddiwylliedig  a  choeth  i  gyd.  Nis 
gwn  am  ddim  o'i  waith  sydd  yn  arddangos 
diffyg  chwaeth  a  diwylliant,  ond  y  maent 
yn  hytrach  yn  dangos  y  dillynder  mwyaf 
a'r  chwaeth  fwya'  diwylliedig. 

Pan  oedd  John  Parri  yn  wyth  mlwydd 
ar  hugain  oed,  efe  a  briododd  foneddiges 
ieuangc  rinweddol  o'r  enw  Elsbeth  Huws, 
Ffermnant,  Llanelian,  gyda'r  hon  y  bu 
fyw  yn  happus  ;  a  ganed  iddynt  chwech  o 
blant.  Yr  adeg  hon  yr  oeddynt  yn  byw 
yn  Llanelian,  yn  cadw  gwestty  parchus, 
ac  yn  amaethu  tir  perthynol  i'r  lle.  Ar- 
weiniodd  John  Parri  fywyd  gwastad  a 
chysson,  ac  enillodd  edmygedd  a  pharch 
pawb  yn  mhell  ac  yn  agos.  Nid  oes  ond 
gair  da  iddo  yn  yr  hoU  wlad  ;  a  rhestrir  ef 
fel  y  pennaf  o  ddynion  yr  ardal.    Selir 


JOnN  PARRI,  LLANELIAN. 


57 


pob  peth  Ijron  gyda  stori  am  John  Pairi, 
nou  ddywediad  ffraeth  o'i  eiddo.  xVr  y 
2oain  o"  Fehefìn,  1820,  bu  farw  John  Parri, 
yn  60  mlwydd  oed,  wedi  treulio  oes  ar  yr 
hon  y  muc'n  dda  gan  yr  ardal  edrych  yn 
ol  hyd  y  dydd  hwn. 

Am  .John  Parri  fel  bardd,  rhaid  dy  weyd 
ei  fod  yn  alluog  ac  yn  chwaethus.  Yr 
oedd,  fel  y  nodwyd,  wedi  cael  addysg  dda  ; 
ac  y  mae  ei  hol  ar  ei  gyfansoddiadau, 
oherwydd  y  maent  yn  well  o  lawer  na 
ehyfansoddiadau  Uuaws  mawr  o  rai  gyd- 
oesent  àg  ef. 

m  bertiwydd. — Yr  oedd  ofe  yn  neillduol 
obarod  a  phert ;  a'i  bertrwydd  bob  amser 
yn  naturiol  iddo.  Nid  oes  dini  gwaelach 
na  phertrwydd  gwneyd  ;  ond  nid  y  cyfry w 
ydoedd  pertrwydd  John  Parri.  TJn  tro, 
yr  oeJd  efe  yn  dyfod  ar  hyd  y  iìordd  sy'n 
arwain  o'r  Hen  Golwyn  tua  chyfeiriad 
Llanelian.  Ar  ochr  y  ffordd  hou  y  mae 
amryw  gaeau  a  elwir  wrth  yrenw  "  Caeau 
Melin  Pentre  ;"  ac  yn  ngweulod  y  caeau 
hyn  yn  yr  hen  amser  yr  oedd  nifer  o  dai 
a  elwid  "  Melin  Pentre."  Pan  oedd  efe 
yn  dyfod  ar  hyd  y  ffordd  yn  ymyl  y  caeau 
hyn,  daeth  gwr  dyeithr  i'w  gyfarfod,  a 
gofynodd  iddo — "I  b'le  y  mae'r  ffordd 
yma'n  myn'd,  os  gwelwch  chwi'n  dda 'r" 
"  'Dydi  hi'n  myn'd  i  le'n  y  byd,  am  wn  i ; 
yma  'rydw  i'n'i  chotìo  hi  erioed,"  attebai 
John  Parri.  Ceisiodd  y  gwr  dyeithr  un- 
waith  drachefn,  ac  ebai — "  Wel,  b'le'r 
awn  i  ynte  pettawn  i'n  myn'd  i  ganlyn  y 
gwrychoedd  yma  ?"  "  U,"  meddai  "John 
Parri,  "  i  Felin  Pentre  ar  y  làn."  Ni 
chlywais  beth  ddywedodd  y  gwr  dyeithr  : 
08  oedd  yn  goegyn,  fe  ddigiodd  ;  os  cedd 
yn  ddyn  call,  fe  chwarddodd. 

Ymddengys  fod  aii.aethwr  o'r  enw  Sion 
Edwards  yn  byw  mewn  ffeim  o'r  enw 
Dwnan  (Dwynant,  nii  debygwn),  yn  agos 
i  Lanelian,  yn  amser  John  Parri.  Yr 
amser  honno  yr  oedd  llysenwau  yn  blcdeuo 
mewn  gogoniant  mawr,  ac  adnabyddid  yr 
amaethwr  hwn  with  yr  enw  parchus 
"  Sion  o  Dwnan."  Aiferai  Mr,  Edwards 
ddyfod  i'r  llan  mewn  gwasgod  wedi  ei 
gwneyd  o  groen  llo.  Cyfarfyddwyd  ef 
gan  John  Parri  un  diwrnod,  ac  ebai  wrtho, 

"  Shon  o  Dwnan  wnaeth  son  am  dano  !" 
Tarawyd  perchenog  y  wasgod  a  syndod 
aruthr  ;  ac  ebai  mewn  braw  mawr,  gan 
feddwl  fod  rhyw  stori  ryfeddol  wedi  ei 
thaenu  yn  ei  gylch — "  Bobol  anwyl  tach ! 
Pe  'di'r  matterr"  ac  wedi'r  cwbl,  ebai 
John  Parri  yn  ddifri'  ddigon — 

"  Oud  dod  i'r  llan  uit-wn  croen  llo  !" 
Y'r  oedd  gan  John  Parri  chwaer  o  gryn 
alluoedd  yn  byw  yn  Mhentre  Isaf,  Llan- 
elian.  Aethai  John  Parri  yno  un  tro  i 
edrych  am  ei  chwaer  ;  ac  ymddengys  fod 
ganddi  hi  dàn  yn  y  parlwr  a'r  gegin  ;  ac 
ebai  ei  brawd  wrthi :— 

"  Dau  dàn  sydd  yn  dy  dy  di ;" 
a  chyda'r  un  parodrwvdd,  attebai  hithau 
fod 

"  Un  jTi  ddigon  i  ddau  ddiogi." 
Adroddir  storì  arall  ddoniol  am  dano  ef 
a'r  chwaer  hon.     Yr  oedd  efe  wedi  myned 


i  Bentre  Isaf,  a  thyna  llo  yr  oodd  swrn  o 
bobl  yn  ceisio  hel  haid  o  ddefaid  i  fewn  i 
ry  w  adeilad ;  a  chyda'i  garedigrwydd 
aVferol,  aeth  John  Parri  i'w  helpu.  Go 
drwstan  ydoedd  wrth  gyflawni'r  gorchwyl 
hwn,  mae'n  ymddangos  ;  a  rhoddodd  ei 
chwaer  y  cyngor  buddiol  a  ganlyn  iddo  ar 
unwaith  : — 

"  Sa'  yn  nos,  Sion  ni, — 
Sa'  ar  y  bongcan,  y  sur  benci !" 
Dywedir  fod  Twm  o'r  Nant  yn  Llanelian, 
unwaith,    yn     gwnoyd    rhywbeth    gyda 
cherryg  beddau,  ac  ebai  wrth  ganfod  John 
l'arri  yn  passio  :  — 

"  Mae    oin    myuwent    mown    mannau — yii 
Lle  bu'r  trwyu  a'r  genau  ;    [llwybr  truod, 

Sathru'r  beilchion,  brychion  brau, 

Wna  bywddyn,  j-n  y  beddau." 
Gyda  bod  clec  cynffon  englyn  Twm  wedi 
darfod,  dechreuodd  John  Parri — 
"  Ti,  sathrwr,  beuddwr  boddau, — hyd  osj^m, 
O,  dod  ysg-afn  gararau  ; 

A  choHa,  ddyn,  biiddj^i  brau, 

Y'  dwthwn  sethiir  dithau." 

Unwaith  yr  oedd  John  Parri  yn  medi 
haidd  mewn  cae  ar  fìn  y  ffordd  fawr,  ac  yn 
llawn  chwys  a  lludded.  Daeth  boneddwr 
o'r  enw  Owen,  yr  hwn  oedd   yn  myned 

I   drwy'r    byd    gyda'r    enw    awgrymiadol 

j  "  Owen  Gry,"  heibio  ;  a  sylwodd  ar  John 
Parri.  Xeidiodd  i  ben  y  gwrych,  a 
gwaeddodd, 

"  Siun  Pani  'i  hun  sy'n  pori  haidd." 
Cododd  y  bardd  ei  ben,  gan  adrodd — 

I  "  Tyr'd  tithau  vma,  Owon  Grj'', 

,  I  dyunu  o'r  gwrnidd." 

Aeth  cynimydog  iddo  atto  un  diwmod  i 
ofyn  am  feut'hyg  Jile.  Bu'r  cymmydog 
druan  mor  anffodus  a  gofyn  yn  ddigon  di- 
feddwl  am  fenthyg  "  ffeil  dda."  Wrth 
gwrs,  yr  oedd  temtasiwn  duwies  cyng- 
hanedd  yn  rh}'  gref ;  a  dy wedodd  John 
Parri  yn  chwap— 

"  Ffeil  dda  i  Itwl  o  ddj-n  !'" 

Gwelir  oddiwrth  yr  ychydig  chwedle 
uchod  fod  John  Pairi  yn  nodedig  am  ei 
baiodrwydd  a'i  beitiwydd,  a  diau  fod  can- 
noedd  o'i  ddywediadau  fiiaethion  wedi 
myned  ar  goU.  Cefais  yr  ucbod  oll  ar 
lafar  gwlad,  ac  y  maent  oll  ar  ly  nghof  er 
pan  yn  blenlyn  tan  ddeg  oed.  Dichon  \- 
gallesid  cael  ihagor  pe  gwneid  ymdrtch  ; 
a  chredaf  fod  yn  weilh  eu  hysgrifennu,  os 
ces  rhugor  chonnynt  i'w  cael. 

Prif  ddarn  barddonol  John  Parri  ydyw 
ei  "  Fyfyrdod  mewn  Mynwent."  Ài- 
giaflwyd  y  dam  hwn  gan  "I.  Davies, 
Trefrìw,"  yn  1814.  Mae  gennyf  gopi  o'r 
argrafhad  yma;  nis  gwn  ai  efe  ydyw'r 
unig  un  gyhoeddwyd  ai  peidio;  ond  mae'r 
copiau  yn  brinniou  yn  bresennol,  sut 
bynnag.  Cynnwysa'r  gàn  hon  oddeutu 
432  o  linnellau,  ac  y  mae  wedi  ei  chanu 
' '  ar  f esur  a  elwir  Diniweidrwydd."  VVrth 
ddarllen  y  llinnellau  rhagorol  hyn,  gotid- 
iwn  na  fuasai  John  Parri  wedi  ysgrifennu 
mwy  0  lawer  o  farddoniaeth,  hyd  y n  nod  pe 
buasai  raid  i  amryw  awdwyr  ereill  o'r  un 
cyfnod  ag  ef  ymfoddloni  ar  ysgrifennu  Uai. 


JOllN  PARUI,  LLAXKLIAN. 


Gallasai  John  Parri  gyfoethogì  ein  Uen- 
yddiaeth,  ac  ni  fuasai  y  gangen  honno 
fymryn  tlottach  pe  heb  gynnyrchion  am- 
ryw  o'i  gydoeswyr. 

Sijìnìedd. — Pa  faint  o  feirdd  Cymreig 
sydd  wedi  rhoi  i  ni  ddarluniad  o'r  fynwent 
a'r  bedd?  Gellir  darllen  ugeiniau  o 
linnellau  trystfawr.  a'u  gwisg  gynganeddol 
yn  clongcio  f  el  harnais  meirch  Pharo ;  ac 
yn  y  diwedd,  wedi'r  holl  eiriau  cyfan- 
sawdd  a'r  ansoddeiriau  hirwyntog,  gellid 
symmio'r  cyfan  i  f.yny  yn  y  rheithfarn  bon 
— "Swm  a  sylwedd  y  cwbl  a  glybuw}d  yw 
— cynghanedd  ac  och  !"  Truenus  o  beth 
ydyw  darllen  can  llinneli  o  "  farddoniaeth" 
ar  y  Fynwent,  a  gorfod  dyweyd  yn  y 
diwedd  mai'r  oU  a  ddywedodd  y  "bardd" 
wrthych  ydoedd  "  Och  I  "  Ònd  nid  oes 
berygl  i  neb  gael  ei  adael  heb  ddim  ond  yr 
hyspysrwydd  ystrydebol  hwnnw  ar  ol 
darllen  "  Myfyrdod  "  John  Parri.  Mae- 
hi'n  seml :  a  pheth  sy'n  dlws  ond  yr  hyn 
syn  syml  ?  Dechreua'n  syml,  ond  yn 
"  swynol"  o  dlws — 

"  Wele  fynwont,  olaf  annedd, 

Gwely  Uj'gredd,  gwaela'  llun; 
Lle  mae'n  diwedd,  ddynol  fawi-odd, 

Bawb  yn  waredd,  bob  yn  uu." 
Nid  hawdd  i  bawb  yw  deall  ystyr  y  gair 
"  gwaredd  "  yma.  Gwaraidd  ydy w,  wrth 
gwrs ;  ond  yma,  y  mae'n  gryf  ac  yn 
wirioneddol  dda,  yn  enwedig  i  rai  wyddant 
dafodiaith  ardal  enedigol  John  Parri. 
Clywir  y  gair  yno'n  aml;— "j^r  oedd 
golwgwaredd  dros  ben  arno-fo,"  meddai'r 
trigoliou  am  rywun  truenus  a  distadl. 
Tybiaf  mai  crestfallen,  neu  ry  wbeth  tebyg, 
f uasai  gair  y  8ais  i  ddweyd  yr  un  meddwl ; 
a  thueddir  fì  i  gredu  mai  dyna'r  ystyr 
roddai  John  PHiri  iddo  hefyd,  gan  y 
geiriau  "  bob  yn  un  "  sydd  yn  dilyn  ar  ei 
ol.  Mae'r  symledd  hwn  yn  rhedeg  drwy'r 
holl  gàn ;  ac  y  mae'n  ammhrisiadwy,  gan 
mor  brin  ydyw  mewn  barddoniaeth. 

Naturioldeh. — Ammeuthyn  yw  cael  dar- 
luniau  mor  naturiol  ag  a  ddyry'r  bardd  yn 
y  g.ìn  hon.  Mor  dlws  a  naturiol  yw'r 
darluniad  hwn  o  faban  bach  deufis  oed  yn 
marw  : — 

"  Cyn  profì  cbwcrwcdd,  na  mclv.swodd 

Y  byd  a'i  ftals  „rw;io-,.dd  rt.;!, 
Ei  law,  fel  arwydd  o'i  at-iisrwydd, 

Atto'n  ebrwydd  tynuui'n  ul." 
Etto,  nid  oes  bossibl  curo'r  darluniad  hwn 
o  deimlad  dyn  wedi  colli  cyfaill  cy  wir  :  — 
"  Mcgy.s  cy.sgod  wodi  darfod, 

I  beri  syndod,  heb  wir  sail. 


Yw'r  byd  pan  gollir  eyfaill  cywir, 
Yr  hwn  ni  wolir  un  o'i  ail." 

Pwy  na  fu'n  teimlo'i  fod  yn  hapus  j'n 
nghanol  ei  amgylchiadau  a'i  gyfeillion  j'n 
llawen  o'i  gwinpas;  ond  dyna  angeu  'n 
dwyn  yr  anwylaf ;  edrycha'r  dyn  ar  yr 
hyn  a  dybiù  oedd  yn  ddedwyddwch  ddoe, 
heddyw  fel  cysgod,  a  hwnnw  bellach  wedi 
darfod  ! 

Llithra  tynerwch  prudd-glwyfus  i  fewn 
i'w  linnellau  yn  sydyn  a  disymmwth ;  ac 
yna,  tynu  cyferbj'niad  cryf,  megys  àg  un 
cyffyrddiad,  ac  y  mie'r  effaith  yn  ddy- 
munol.  Ebai'r  cariadlangc  torcalonnus 
uwch  ben  bedd  yr  hon  a  garai:  — 

"  Ai  hyn  fu  diwodd  oi  hanrhydodd — 
Ei  dwyn  i'w  bodd,  ilodcuyn  byd  !  " 

Yna  try'r  bardd ;  a  dy wed  y  geiriau 
celyd — 

"  Hon  a'th  garodd  a'th  Iwyr  anghofiodd, — 
Gwel  y  modd ; — nac  ■wj'Ia  mwy  !  " 

Mor  iachaol  ydy w  y  tri  gair  olaf,  ar  ol  son 
am  "  yr  hon  a'th  garodd"  wedi  Ilwyr 
anghofio  poppeth  ! 

Nis  gellir  darllen  y  gàn  hon  ychwaith 
heb  sylwi  ar  ei  chywreinrwydd.  Ni 
aberthir  dim  er  ei  fwyn,  ond  y  mae  yn 
syml  a  naturiol.  Dcngys  un  pennill  y 
gallasai'r  bardd  ddilyn  y  gynganedd 
gywreiniaf,  a  hyny  gyda  rhwyteb  pe 
mynnasai : — 

"  Pa  faint  sydd  yma  yn  y  gladdfa, 
A  f u  i'w  gyrfa'n  fy wiog  iawn ; 
Ac  er  hynny,  gair  o'u  hane*, 

Tro.  macn  a  chof res^r,  mwy  ni  chawn  ! 
Os  pobl  enwog,  a  galluog, 

A  fu  galonnog  efo'u  gwlad : 
Nid  oes  wybodaoth  o'u  gwroliaeth, 

Na  diin  ystyriaeth, — dyina'u  'stad. 
Wel !  gorphwyswch,  mewu  Uonyddwch 

Yn  nhawelwch  llwch  y  llawr ; 
A  boed  agweddiad  eich  adgyfodiad 
A'i  lowyrchiad  fel  y  wawr." 
Ar  garreg  bedd  John  Parri,  yn  mj-nwent 
Llanelian,  y  mae  yr  englyu  a  ganlyn  :  — 
"  Yr  awen  wych,  o'r  iawn  wedd, — a  gollodd 
Ei  gallu  a'i  mawredd; 
Wyla  fyth  ar  ael  ei  fedd, 
Heb  un  gair  tra  bo'n  gorwcdd  !  " 

Bu  fyw  yn  gysson  a  hapus,  yn  barchus 
gan  ei  gymmydogion  a  phawb  a'i  hadweun- 
ent.      Canodd  rai  o'r  dyriau  goreu  yn  ei 
iaith,  a  chladdwyd  ef  yn  mynwent  y  plwyf 
Ile'i  ganed.     Heddwch  i'w  Iwch  ; 
"  A  bood  agwoddiad  oi  adf^yfodiad 
A'i  lowyrohiad  fel  y  wawr." 
Dinbych.  Gwvxx  .ir  Iwax. 


FFYDD    DAFYDD. 
Dv.ma'r  tìynon  lan,  hjfrydlon, 

Fyw  ei  ihedli', 
Fu'u  bwrlj'inu  seiniau  mehis 

Awen  nioli : 
Llanwai  llon-iiod  cariait  Duwilod 

Froii  cicdailyii, 
Nes  gwiievil  iilili  twrw'i  il\lir 

Areidelvii. 

l'i;i) 

lUDDEW  noetli,  oedd  yn  atlilst, 
Roes  y  Groes  ar  lesu  Gri.st. 

OWIC.N  WlLLIAMS  V  WaK.NFÌ 


DUW    YN    TAWELU    YR    YSTORM. 


CoRwv; 
I  naws : 
Y  nioro. 

"  Ust :  •• 


iffrwvii  VII  ailiUwyu  letidfant 
••Taiii;iief  ••  si^ialaut  ; 
t;  iiicwii  iuawicilil  wvraiit,— 
stcgant;— 


Taraiiau  dinystr  luinant,— a  ttiau 
Ymswatia  Aiigau  tra'r  yiuostyiigaut ! 

Trealaw.  B.  D-  Lloyd. 

G  vwii.vDD  I— <lo !  gwelodd  dyn 
lesu  Grist  eisieu  'i  grystyn  ! 

I'WV  VW  VR  AWDWR? 


rO'RTTTT'T?,  P.ETTEMOTTT. 


Dywed  un  dosbarth  o  natunaethwyr  fod  Bebemoth  llyfr  Job  yn  extinct  er's 
Uawer  o  oesoedd,  ac  nad  oes  diin  yn  debyg  iddo  mwyach  ar  yr  hoU  ddaear  ;  tra 
dalia  dosbarth  arall  na  fu  y  fath  greadur  yn  bodolì  orioed  mewn  ffaith,  eithr 
mown  dychymyg  ;  ac  nad  ydyw  y  teithi  a  briodolir  iddo  yn  ddim  amgen  na 
chreadigaeth  darfelydd,  er  dangos  y  fath  fwystfil  aruthrol  a  allasai  yr  Un  Mawr 
ddwyn  i  fodolaeth.  Credai  llawer  o'n  tadau  duwinyddol  mai  y  diafol  oedd  y 
Behemoth ;  a  rhyfedd  mor  fedrus  a  chywrain  yr  olrheinient  ac  yr  ysbrydolent 
ei  holL  nodweddau.  Ond  un  golygydd  newyddiadur  pur  aduabyddus,  yr  hwn 
sydd  glamp  o  athronydd  a  duweinydd  nid  anenwog  hefyd,  a  ddywedai  yn 
ddiweddar  fod  y  Behemoth  yn  parhau  i  fodoli  ar  hyd  yr  oesoedd,  a'i  fod  mewn 
bri  mawr  yn  Nghymru  heddyw,  ac  mai  amcan  ei  fodolaeth  ef  fel  golygydd,  ac 
amcan  ei  bapyr  newydd  hefyd,  fel  y  cyfryw,  ydyw  hèl  bwyd  i'r  Bdhemoth  ;  ao 
anturia  yr  ysgrifenydd  ddatgan  ar  y  cychwyn  ei  fod  yntau  yn  hollol  o'r  un  fara 
a"r  golygydd  hwn. 

Wele  ddarlun  y  Behemoth  : — 1.  Y  mae  yn  greadur  cry/  iawii,  "  Ei  gryfder 
sydd  yu  ei  Iwynau,  a'i  nerth  yn  mogail  ei  fol.  Gewyuau  oi  areuau  sydd 
blethedig.  Pibellau  pres  y w  ei  esgyrn.  Efe  a  gyfyd  ei  gynffon  fel  cedrwydden." 
2.  Creadur  hwyteiy  rliyfeddol  ydyw.  "  Y  mynyddoedd  yn  ddiau  a  ddygant  las- 
wellt  iddo.  Wele  efe  a  yf  yi-  afon,  ac  ni  phrysura ;  efe  a  obeithiai  y  tynai  yr 
lorddonen  i'w  safn."  3.  Ymaeyufwystfilhynodfaldodus.  "Efeaorweddo  daa 
goedydd  cysgodfawr,  mewn  lloches  o  g^'rs  a  siglenydd ;  helyg  yr  afon  a'i  ham- 
gylchynant."  Dyna'r  Behemoth  !  "  A  ddeil  neb  ef  o  tlaen  ei  lygaid  ?  A  dylla 
neb  ei  drwyn  ef  à  bachau  ?"     Atebed  y  sawl  a  feiddiai  hyny. 

Gwel  y  Uygadgraff  mai  mewn  barddoniaeth,  ac  nid  rhyddiaeth,  mae  y  darluu 
uchod  wedi  ei  weithio.  Yn  llythyrenol,  nis  gallai  pres  fod  yn  ffurfio  esgyrn 
unrhyw  anifail,  mwy  nag  y  gallai  cuddiad  ei  gryfder  fod  yn  mogail  ei  fol.  laith 
farddonol  ydyw  hon,  yn  ngwasauaeth  celfyddyd  a  dychymyg  dyn,  i  osod  allaa 
fwystfil  o'i  greadigaeth  ef  ei  hunan  :  a  bwysttil  rhyfedd  ac  ofnadwy  ydyw.  Nid 
ydyw,  mwy  na'r  funyi,  yn  perthyn  i'r  rhywogaeth  anifeilaidd  na'r  llysieuol ; 
yn  breswylydd  daear  na  dyfroedd  ;  nac  o  wasanaeth  i"r  tir  nac  i'r  domen  ;  ac  eto 
y  mae  efe  yn  Ilyfu  y  mynyddoedd  ac  yn  Ileibio'r  afonydd.  Erbyn  edrych, 
gwelir  bod  cymhariaeth  y  fuuyi  yn  fwj'  priodol  a  chynwysfawr  nag  y  gellid 
meddwl  ar  y  cyntaf  ;  ac  fe  dàl  ei  gweithio  allan  fel  hyn  :  Megys  ag  y  mae  daear 
fras  a  hen  goedwigoodd  cysgodfawr  yn  tyfu  y  fuuyi,  megys  mewn  ysmaldod, 
felly  y  mae  nwydau  arnwythus  cymdeithas  yn  tyfu'r  Behemoth— y  bwystfil  bras, 
yr  hwu  a  gyfyd  ei  gynffon  fel  cedrwydden.  Neu  megys  y  deillia  y  fungi  o 
ddadansoddiad  y  bywyd  Ilysieuol  ac  anifeilaidd,  gan  debj^gu  i  bob  un  o'r  ddau, 
ac  eto  heb  fod  yn  perthyn  mwy  i'r  naill  nac  i'r  Uall, — canys  y  mae  iddo  fath  o 
wreiddyn  fel  y  llysieuyn,  a  math  o  beirianwaith  cyneddfol  fel  yr  anifail ;  eto  nid 
yw,  fel  y  Uysieuyn,  yn  yfed  carbonic  acid  ac  yn  bwrw  allan  oxyyen  ;  eithr  fol  yr 
anifail  yn  yfed  yr  oxyyen  ac  yn  bwrw  allan  y  carbouic  acid ;  ac  eto  nid  ydyw  fel 
yr  anifail  yn  ymborthi  ar  laswellt,  uac  fel  y  Ilysieuyn  yn  estyn  ei  wreiddyn  i'r 
ddaoar,  eithr  i  bren  madredig  ;  ac  wrth  dyfu  y  mae  yn  dinystrio  yr  hyn  sydd  yn 
rhoi  cynhaliaeth  iddo  :  felly  hefyd  y  Behemoth,— creir  ef  o'r  defnyddiau  ag  y 
mae  cymdeithas  grefyddol  yn  fwrw  ymaith  er  mwyn  iechyd,  ymbortha  ar 
fadredd,  ac  y  mae  yntau  yn  dinystrio  y  fodolaeth  sydd  yn  ei  gynal. 

Anian  yr  angheufil  hwn  yw  dringo  a  marchogaeth  pawb  a  phobpeth.  Ai 
gormod  dyweyd  mai  dyma'r  ysbryd  amlycaf  yn  y  byd  crefyddol  heddyw,  ac  mai 
ychydig  sydd  yn  moddwl  am  eiriau  yr  Arglwydd  lesu—"  Pwy  bynag  a  ewyllysio 
ì'od  yn  fawr  yn  eich  plith,  bydded  wasanaethwr  i  chwi ;  a  phwy  bynag  o  honoch 
a  fyno  fod  yn  benaf,  bydded  was  i  bawb  ?"  Gellid  meddwl  hefyd  mai  ychydig 
sydd  heddyw  yn  cofio  fod  chwenychu  y  prif-gadeiriau  yn  waharddedig,  a  dringo 
i  ben  pinacl  y  denil  yn  beryglu.s.  Pa  i'odd  bynag,  yr  ysbryd  dringo,  ymgripio, 
disodli,  sathru,  llywodraethu,  ac  ymfawrygu  a  welir  ar  waith  ;  j-r  hyn  hefyd 
sydd  yn  hoUoI  uaturiol  i"r  galon  ddynol  lygredig ;  ac  allan  o'r  Ilygredd  hwn  y 
mae  yr  angheufil  Behemoth  yn  cael  ei  fodolaeth  a'i  gynhaliaeth.  Y  mae  i'r 
creadur  hwn  amrywiol  enwau,  yn  ol  yr  amrywiol  agweddau  y  mae  yn  wisgo, 
a'r  amrywiol  fathau  o  weithredoedd  y  mae  yn  gyilawni.  Dyma  rai  ohonynt  : 
Pab,  Corn  Bychan,  Dyn  Pechod,  Bwystfil,  Gau  Brophwyd,  a  Behemoth  ;  ond  pa 
enw  bynag  a  roddir  arno,  yr  un  ydyw  o  ran  ei  hanfod ;  ac  o  ddiiywiad  y  byd 
crefyddol  y  mae  yn  derbyn  ei  gynhaliaeth. 


GO  pohtiii'e  iJEiiEMOTn. 

T  mae  peirianwaitli  cymdeitliasol  pob  enwad  crefyddol  yn  ymddangos  fel  pe 
buasai  wedi  ei  flurfio  o  bwrpas  i  wasanaethu  y  Behemotb.  Dyna  y  liabacth. 
Er  sefydlu  hon  yspeiliwyd  hoU  eglwysi  "uniongred"  gwledydd  Crod  o'u  han- 
nibyniaeth  cynhonid,  aifuvfiwyd  hwynt  yn  un  Eglwys  Làn  Cratholic,  er  mwyn 
gosod  un  dyn,  a  elwir  yn  Bab,  yn  ben  ar  y  cwbl :  ac  mao  y  peirianwaith  wedi  ei 
lunio  yn  y  fath  fodd  fel  ag  y  mae  yn  cauiatau  Ue  i  bab  bychan  fod  yn  ben  ar  bob 
cylch,  o  Gadair  St.  Petr  i  lawr.  Dyna  Eglwys  Loegr  eto.  Y  mae  i  hon  der- 
fynau  daearyddol— terfyna'u  llywodraeth  Victoria.  Gwneir  hi  i  fj'ny  o  ddeng 
mil  o  eglwy'si  plwyfol,  y  rhai  a  gyfansoddant  un  Eglwys  Làn  Gatholic,  gyda 
Brenhines  Lloegr  yn  ben  gwladol  iddi ;  ac  o  dan  y  pen  gwladol  hwn  y  mao  nifer 
niawr  o  benau  yn  sefyll  mewn  pellder  cymharol  i'w  gilydd,  ac  oll  yn  edrych  ar  i 
fynj'.  Dyma  y  grisiau  :  curad,  ficer,  rector,  canon,  archddiacon,  deon,  osgob, 
ac  archesgob.  Mawr  yw  yr  ymrysonfa  sydd  ar  y  grisiau  hyn  ;  a  rhyfedd  mor 
guawdol  yw  j-r  arfau  a  ddefnyddir  yn  yr  ornest. 

Efelychiad  ffyddlon  o'r  un  gabolfa  yw  corpholiad  a  pheirianwaith  gweithiol 
y  gwahanol  enwadau  a  elwir  "  YmneiUduwyr."  Y  mae  gan  un  enwad  ei 
"  Curajrcgatwnul  Unioìi,"  y  llall  ei  ''  Biqttist  i'irion  ofGrent  Britain  and  Irelund,''' 
y  llall  ei  "  don/trence"  y  Ilall  ei  "  Gymanfa  Gyfìredinol,"  &c.,  &c. ;  ac  y  mae 
pob  un  o'r  ddau  enwad  cyntaf  a  nodwyd  er's  blynyddau  bellach  yn  cynal  math 
o  Undeb  Bach  yn  Nghymru,  ar  yr  un  egwyddor  ag  y  mae  y  plant,  wrth  chwareu 
"  ty  bach,"  yn  efelychu  palasau  tywysogion.  O  dan  yr  Undebau  a'r  Con/erenres 
hyn  y  mae  yna  Gymanfaoedd,  Sassiynau,  Cyfarfodydd  Taleithiol,  Cyfarfodydd 
Chwarterol,  Cyfarfodydd  Misol,  &c. ;  ac  y  mae  iddynt  oU  eu  prif  gadeiriau, 
arlywyddion,  islywyddion,  oraclau,  pwyllgorau,  cancuses,  &c.,  na  \vyr  ueb  pa 
faint  :  ond  pinacl  y  deml  yw  Cadair  yr  Undeb,  y  Con/erence,  neu  y  Gymanfa 
Gyffredinol ;  a  rhyfedd  y  gyotadleuatth  sydd  yn  cymeryd  lle  am  yr  anrhydedd 
hon.  O  I  ie,  ni  wyr  y  cyhoedd  ond  ychydig  am  y  cynllwyno,  y  clìcydda,  yr 
ymwthio,  y  disodli,  y  damsang,  y  mathru,  Ile  mae'r  trecha'n  treisio  a'r  gwaua'n 
gwaeddi,  sydd  yn  cymeryd  Ile  beunydd  ar  hy(i  y  grisiau  hyn  ;  oud  ystyr  ac 
amcan  yr  helyntion  blinion  hyn  i  gyd  yw  porthi'r  Behemoth. 

Nis  gall  yr  hwn  sydd  a'i  lygaid  yn  ei  ben  fethu  gweled  mor  anianol  a  daearol 
yw  yr  holl  fìigari  hwn.  Nid  oes  gysgod  o  sail  iddo  yn  y  Te&tamentNewydd;  ac 
y  mae  wedi  profi  ei  hun  yn  felldith  i  grefydd  yn  mhob  oes  a  gwlad  ;  oblegyd  y 
mae,  fel  y  /nngi,  yn  madru  y  fodolaeth  sydd  yn  ei  gynal.  I  hyn  y  rhaid 
priodoli  aflwyddiant  Cristionogaeth,  yr  hon,  er  ei  bod  wedi  Uafurio  yn  y  byd  er's 
dros  ddeunaw  canrif,  uad  yw  eto  wedi  cj'ffwrdd  ond  megj^s  àg  j'mj'Ion  y  maes. 
Dynion  llygredig,  hunan-geisioì,  ac  uchel-geisiol,  j'n  hollol  anfoddlawn  ar 
symlrwydiì  yr  Efengyl,  ac  yn  methu  cael  gofod  i  gario  allan*  eu  rhwysg 
yn  j-r  eglwysi,  j'  rhài  oeddynt  am  j-  canrifoedd  cyntaf  bob  un  yn  hollol  annibyuol 
ar  gyullun  y  Testameut  Newydd,  a  Iwyddasant  i  gorphori  holl  eglwysi  gwhid 
neu  dalaeth  yn  un  gymaufa,  a'r  holl  gymaufaoedd  hyuj'  drachefn  yn  un  corph- 
oriaeth,  fel  y  gellid  gosod  dyn  marwol  yn  ben  ar  j'  cyfan.  Prawf  diymwad  o 
lygredd  cyffredin  y  galon  ddynol  yw  bod  yr  enwadau  Ymneillduol  yu  efelychu 
j'  Babaetb  mor  drylwyr  yn  j-  dirywiad  hwn.  Er  fod  un  unwad  yn  dal  anuibyn- 
iaeth  eglwygig  yn  uwchaf  ar  ei  faner,  ac  euwad  arall  yn  barod  i  dynu  arfau 
unrhyw  ddiwrnod  dros  Ysgrythyroldeb  un  ordinhad  neillduol  j'u  ei  gredo,  ac  yn 
dal  i  fyny  "  At  y  gair  ac  at  j'  dystiolaeth"  bob  amser  fel  ei  arwyddair,  y  maent 
oll,  yn  y  mater  hwn,  fel  afonydd  Palestina,  yn  cydredeg  j-n  ddiarwybod  i'r  Mòr 
Marw.  Teithi  naturiol  j'  galon  haner  ciefyddoi  yw  creu  eilunod  a'u  haddoli. 
Yr  oedd  yn  rhaid  i'r  Daniaid  yn  Lais  gael  oSeiriad  a  duwiau,  serch  iddynt  orfod 
eu  Iladrata.  Mae  eilunaddoliaeth  yn  reddf  yn  natur  dyn.  Mae  yn  rhaid  i  ddyn 
gael  creu  ei  eilun  ;  ac  yna  j-  mae  j-n  rhaid  iddo  gael  ei  addoli,  am  mai  oi  greadig- 
aeth  ef  ydyw.  Dyua  oedd  yn  gwneyd  paganiaid  yr  hen  oesoedd  mor  angorddol 
yn  eu  heiluuaddoliaeth, — eu  creadigaeth  hwj'  oedd  j'  duwiau;  ac  j'r  oedd 
angerddoldeb  eu  sel  yn  cyfodi  o'r  gystadleuaeth  oedd  rhyngddyut  i  fawrygu  eu 
creadigaetii  eu  hunain.  Y  mae  yr'enwadau  crefyddol  yn  Nghymru  yn  gwneyd 
eu  gwyr  mawr — jm  gwneyd  eu  duwiau,  ac  yna  yn  eu  haddoli,  ar  j-r  un  egwyddor  ag 
y  mae  yr  alarch  yn  ' '  addoli  ei  hardd  ddelw  ei  hun."  Gwir  yw  j'  gair  bod  y  gweiui- 
dogion  yn  union  fel  mae  yr  eglwysi  j'u  eu  gwneyd  hwynt :  ac  fel  j'r  Ephesiaid 
gynt,  myn  yr  cglwysi  i'r  holl  fyd  addoli  eu  Diana  hwy.  Rhyfedd  y  gystadleu- 
aeth  sydd  rhwng  yr  enwadau  yn  y  peth  hwn.  Gynted  ag  j'  rhoddodd  Ehagluu- 
iaeth  Spurgeou  i  euwad  y  Bedydcìwyr,  er  fod  Spurgeon  yn  eangach  na'i  enwad, 
ac  yn  ddyn  i'r  byd,  fe  gofìr  fel  yr  aeth  pob  un  o'r  enwadau  i  geisio  gwneyd 
Spurgeon  bach  iddo  ei  hun,  ac  fel  yr  andwywyd  rhai  dynion,  a  allasent,  oni 
ìmasai  hynj%  ddyfod  yn  ddynion  rhagorol,  yn  yr  ymgais  ynfyd  hono.  Ond  fel 
y  gellid  dysgwj'l  oddiwrth  natur  pethau,  gan  mai  yn  yr  addolwr  ac  nid  yn  yr 


breuddwyd:   y  beiudd  a'u  kuiaxod.  61 

eiluii  mao  yr  asbri  bywj'Jol  yn  bodoli,  ac  mai  swj'dd  yr  oilim  yw  meitlirÌR, 
cyfurwycMo,  a  llywodi-aethu  yr  asbri  hwnw  trwy  ci  ddorbyn  iddo  ei  hun  ac  yna 
cÌ  dafiu  yn  ol  i'r  addolwr  drachofn  ;  felly  trwy  y  cyfryw  ddirgel  weithrediad  y 
mae  yr  eihm  yn  tyfu  yn  mryd  yr  addolwr  nc;s  dyfod  yn  ddigon  mawr  i  gaol  ei 
alw  yn  "  Efe  I"  Yr  "  Efe  "  hwn,  gan  hyny,  yw  y  Behenioth— y  creadur  urawr, 
nerthol,  bwyteig,  ac  anniwall,  yr  hwn  ag  y  mae  yr  oos  hon  yn  cymeryd  y  fath 
drafferth  i'w  borflii. 

Dywedir  mai  pleser  mwyaf  mynychwyr  milodfeydd  y  wlad  ydyw  gweled  y 
bwystfilod  yn  cael  eu  porthi,  a  bod  olyvrod  eu  rhuadau  a'u  hysgrechfeydd,  ac  yn 
enwedig  gweled  eu  danedd  gwyuion  a  llymion  yn  darnio  eu  hysglyfaeth,  yr  hyn 
a  fj-ddai  yn  ddychryn  i  farwolion  cyliredin,  yn  rhoi  boddhad  anrhaethol  iddynt 
hwy.  Dichon  mai  yn  swyddfa  y  papyr  newydd  y  ceir  yr  olygfa  debycaf  i  borthi'r 
bwj'stfilod. 

Mae  y  rhai  sydd  yn  cofìo  am  Modryì)  Owen~y  newj'ddiadur  pwnsaidd  hwnw 
a  f u  mor  anflodus  a  marw  yn  ei  fabandod  er  colled  ddirfawr  i'r  Dy wysogaeth,  yn 
cofio  hefyd  yn  ddiau  am  y  darlun  o  Hdlmlou  y  Ole.c-feirdd  Cynijaneddol,  gyda'r 
llinell  anfarwol— "  Cynghoriaid  y  King  Ilarri."  Gwelid  yn  y  darlun  hwnw 
fwrdd  barddonol  ar  ben  Mynydd  l'arnasws,  gj'dag  arch-fardd  defosiynol  yn 
eistedd  yn  freuddwydiol  wrth  ei  ben,  dan  "  f wmian  wrtho'i  hunan  yn  y  gyng- 
hanedd  gaeth  ;"  ac  ar  hj'd  lethrau  serth  y  mynydd  gwelid  nifer  mawr  o  gludwyr 
Uythyrenau— un  gydag  C  fawr  ar  ei  gefn,  y  Uall  gyda  K,  un  arall  gyda'r  II,  &c., 
— pob  un  o  dan  ei  faich  ac  mewn  chwys  a  llaf ur  dybryd  yn  ceisio  dringo  i  fyny 
i  gael  y  Ilythyrenau  at  eu  gilj'dd  er  ffurfio  y  Ilinell  aneilydd — "  Cynghoriaid  y 
Iving  Ìlarri,"  ara  yr  hon  y  dywedai  yr  Archdderwydd  o'r  Waenfawr  "  nad  oedd 
dim  yn  hoU  weithiau  Sion  Miltwu  a  ddaliai  ei  gyffelybu  à  hi  am  un  eiliad." 
Bob  tro  yr  ydym  yn  gwelod  y  papyr  newj'dd — ac  y  mae  hyny  bob  wythnos — yn 
Ilanw  bwydgafnau  y  Behemoth  trwy  roi  golwyth  o  glod  i  un  gwr,  pwff  o  wynt 
i'r  llall,  cwpanaid  o  fedd,yglyn  i  un  arall,  y  mae  "  Cynghoriaid  y  KingHarri"  yn 
j-mrithio  o  tiaeu  eiu  Ilygaid.  Ac  yn  wir,  pwy  ond  gwir  fardd,  wrth  edrych  ar  j"- 
llinell  lyfndeg  hono,  a  fedrai  ddyfalu  y  gaufed  ran  o'r  drafierth,  y  dyfeisio,  y 
chwysu,  a'r  dàl  anadl  y  mae  ei  llj^f ndor  wedi  gostio  i  rywrai  ?  Y  mae  y  Bohemoth 
hefyd  jm  edrych  yn  gadarn,  yn  llyfndow,  ac  jm  ardderchog ;  ond  y  rhai  a 
weithiant  o'r  golwg,  yn  ngwres  y  flwrneisiau,  yn  nghanol  j"-  gwreichion  a'r  Ilwch, 
yn  unig  a  wyddant  beth  mae  ei  breseb  yn  gostio.  Gollid  raeddwl  mai  amcan 
bodolaeth  yr  argraff  wasg,  gyda'i/oM/(<.3,  sticks,  dwj'law,  peirianau,  a  phobpeth 
arall,  ydj^w  parotoi  bwyd  i'r  Behemoth  ;  ac  y  mae  yn  gwnej'd  hyny  yn  rhagorol, 
canys  ei  borthiant  ef  yw  gwynt. 

"  Meginau  fyrdd  sydd  yno  'n  gweithio  'n  araf, 
I  lawr  i  "fynydd  o  anferthol  faint ; 
O'i  grombil  uthrol  gweithiant  yn  tfyddlonaf 
Bwffs  i'r  Behemoth,  — teimlant  oll  j'  fraint." 

GlLDAS. 


BEEUDDAVYD:    Y  BEIEDD  A'U  EIIIANOD. 

Ar  brydnawngwaith  tesog  yn  yr  haf,  a  mi  wedi  bod  yn  hir  ddarllen  cynnyrchiou 
y  Beirdd  yu  fy  Ilyfrgell,  daeth'Moistr  Cwsg  i  mewn  attaf  yn  ddistaw  a  Ucchwr- 
aidd ;  a  chydà'i  swyngyfaredd  hudolus,  cymmerodd  fi  yn  esmwyth,  er  fy  mod 
yn  anewylìysgar,  a'  thywysodd  tì  erbj-n  fy  Uaw  nes  y  daethom  at  Byrth  Ifori ; 
ac  yna,  wedi  dadgloi  y  porth,  arweiniodd  fi  i  mewn  drwyddo  ;  a  gollyngodd  fi 
jm  rhydd  i  grwj^dio  wrth  fy  mhleser  yn  ei  wlad  freuddwydiol  ef  ei  hun.  Gwlad 
dda  odiaeth,  ac  ynddi  gylìawnder  o  bob  peth  i  lawenhau  calon  dyn — blodau 
amryfath  ac  amryUw,  coèdydd  braf  cauadfrig,  a  Ilwyni  deiliog  cysgodol,  rhod- 
feydd,  Ilj'unoedd  aml  a  phrydferth,  a  chychod  arnyut  jm  cael  eu  rhwyfo  yn 
esmwyth  ysgafn  ar  eu  gwyneb  Uyfn,  tawel,— dim  ond  eleirch  a  llam  ambell 
bysgodyn  yn  unig  oedd  yn  crychu  gwyneb  y  dwfr  gloew,  gwj'draidd.  Yr  oedd 
j'  wybren  frj-  yn  ddigwmmwl,  a'r  awyr  yn  drwm-Iwythog  gau  berarogl  yr  am- 
rywiol  flodau'a  rhosynuau;  a'r  adar  a  byncient  ar  y  cangau  eu  ceinion  mwyaf 
seinber  a  dymunol.  Yr  oeddwn,  mewn  gwiriouedd,  yn  Eden.  Pan  yn  edrych  o'm 
cwmpas  mewn  math  o  bsrlowyg,  ac  yn  mawr  cdinygu  pob  peth  j'  gosodwn  fy 
llygaid  arno,  tynwyd  f j'  sylw  at  ddeuoedd  a  welwn  yma  ac  acw,  ar  draws  ac  ar 
hyd  yr  hoU  fro  gyfareddus— rhai  yn  rhodianna  yn  gyplau  hoyw  hapus  ar  hyd 
yr  amrywiol  Iwybrau,  eraill  ar  gadeiri  lu  ac  eisteddfemciau  dau  gysgod  y  Ilwyni 
peraioglaidd ;  eraill  drachefn  ar  y  melfed  gwyrddlas  yug  ughanol  liygaid-y-dydd 


G2  KRETDBWyD  :    Y   BEIRDD   a'u  EHIAXOD. 

a'r  gweunblu  i>eisawru6.  Ar  y  cyntaf  teimlwn  yn  yswil ;  ond  cyn  bo  hir,  ciliodd 
yr  yswildod,  a  jìlienderfynais  fyn'd  ymlaen  yn  eofn  a  gwrol,  a  rhodio  oddiamgylch 
i  weled  a  welwu,  a  chlywed  a  glywn,  yn  y  wiad  ddyeithriol  ond  paradwysaidd  hon. 
Ym  mhen  ychydig  encyd,  daethym  i  lecyn  hynod  brydferth,  a  chanfuais  yno 
wr  o  fardd  a'i  gariadferch  ;  ac  oddiwa-th  eu  hiaith  a'u  gwynebpryd  gwelais  mai 
Dante  a  Beatiuce  oeddynt :  a  hoff  us  oedd  gennyf  eu  gweled.  Gwr  o  daldra 
cyffredin  oedd  Dante,  wedi  ymwisgo  mewn  diUad  addas  a  gweddaidd  :  ar  ei 
dalcen  eistoddai  ryw  j-sblander  buddugoliaethus :  ei  wyneb  hir  oedd  brudd  a 
dwys  fel  gwyneb  gwr  yn  gwekl  cysgodion  goSd  o  bell;  etto  yr  oedd  yno  linellau 
a  ddynodent  dynerwch  benywaidd,  a'r  tiriondeb  hwnnw  sy'n  gweddu  un  yn 
gyflawn  o  sorch.  Tybiwn  fod  Beatrice  yr  hynawsaf  o  holl  wragedd  y  byd. 
Pawbarodai  i  sylluarni  3'ffordd  ycerddai;  ac  yn  hyn  ymfalchiai  hyd  yn  oed  Dante 
ei  hun.  Gwyldcr  a  lledneisrwydd  a  feddiannai  pawb  a  elent  yn  agos  atti.  Nid 
oedd  ynddi  ddim  tTug-falchder;  eithr,  i'r  gwrthwyneb,  gwisgid  hi  oddimewn  ac 
oddiallan  à  gostyngeiddrwydd,  ypennaf  un  o'rholl  rinweddau  Cristionogol.  Ehai, 
yn  yr  olwg  ar  ei  rhagorion,  a  ddywedent,  Miragl  yw ;  eraill  a  ddywedent,  Nid 
rhian  mo  honi,  ond  duwies,  neu  un  o  engyl  glàn  y  nef.  Nis  geilir  traothu  y 
modd  y  sj'nnid  pawb  gan  ei  phurdeb,  ei  thogwch,  a'i  rhiuion.  Wrth  edrych  yn 
fanylach,  gwelwn  ar  ei  phen  goron  o  ddail  yr  olewj'dden,  yn  arwydd  o  ddoethinob 
a  gwybodaeth  :  am  ei  gwyneb  yr  oedd  gorchudd  wen,  j'n  arwydd  o  ffydd  ;  ac  am 
dani  yr  oedd  mantell  werdd,  yn  arwydd  o  obaith  ;  ac  arni  hefyd  hugan  c<^ch, 
lliw  cariad.  Gan  mor  debyg  ydoedd  ei  gwisg  i'r  hyn  a  gyfleir  yn  gyffredin  gan 
arlunwyr  jian  yn  darlunio  y  Forwyn  Fair,  tybiais  ani  foment  mai  nid  Beatrice  a 
welwn,  ond  y  Forwyn  ei  hun.  Neseais  yn  agosach  at  y  ddeuddyn  i  wrando 
ychydig  ar  ou  hymddiddan,  a  synnais  yn  fawr  eu  clywed  yn  ymgomio,  nid  yng 
nghylch  serch,  fel  y  byddys  yn  arfer  gan  gariadon,  ond  yn  bwrw  ymadroddion 
at  eu  gilydd  parth^d  y  cwestiynnau  mwyaf  dyrus,  y  tescynnau  hynny  sydd 
drwy'r  oesoedd  wedi  bod  yn  cythryblu  ac  yn  dyrysu  rheswm  a  chalon  dyn.  Yno, 
ar  y  llecyn  tlws,  y  bardd  a'i  gyfeilles  a  draethent  y  naiU  i'r  Uall  am  weledigacth 
annesgrifiadwy  Uffern  a  Phurdan  a  Pharadwys;  ymddiddanent  am  ryfeddodau 
y  gwahanol  gylchoodd — am  Limbo,  Minos,  Cerberus,  a  Plutus.  Yna  rhedasant 
ar  edenydd  cu  dychymmyg  i'i  Nef  ei  hun  i  fanwl-chwilio  yng  nghylch  yr  ad- 
gyfodiad  ac  anfarv^oldeb,  am  Florence  eu  hen  garti'cf,  ac  am  y  grasusau  Ffydd, 
Gobaith,  Cariad,  ac  am  ogoniant  Paradwys.  Vr  oeddwn  wedi  myned  yn  rhy 
agos  at  y  ddau  :  sylwais  fod  f'y  nghwmni  yn  anghymeradwy.  Gadewais  hwynt 
yn  y  mwynhad  o  ogoniant  y  drydedd  nof ;  ac  aethym  yn  fy  mlaen. 

Nid  oeddwn  wedi  cerdded  ym  mhell  cyn  cyfarfod  dau  eraiU,  cydwladwyr  y 
ddau  flaenorol,  yn  serchus  a  charuaidd  ymgomio  a'u  gilydd  mewu  hyfrydwch 
llawfufryd — Petkaiicii,  a'i  gares  Laitua.  Canai  y  bardd  y  telynegion  mwyaf 
hj-fryd  i'w  fun,  a'r  sonueU  mwyaf  chwaethus  yn  yr  iaith  felusaf  o  holl  ieithoedd 
y  ddaear.  Ac  nid  yn  yr  Eidalaeg  yn  unig  y  suai  glodydd  ei  Laura ;  ond  wedi  hir 
brofi  teleidion  prydferthwch  Virgii  a  Cicero,  sisialai  y  miwsig  mwyaf  melodaidd 
yng  nghlustiau  ei  gares.  Ymddangosai  Petrarch  foì  un  yn  caru  à  chariad  pur 
a  grymmus :  ond  Laura,  ar  y  cyntaf,  a  ymddangosai  yn  ddideimlad,  yn  ddigytfro 
ac  oeraidd,  yn  penderfynu  peidio  rhoddi  unrhyw  gefuogaeth  i'w  draserch.  Safai 
fel  brenhines  yn  rhagori  ym  mhlith  gwragecìd  mewn  harddwch  a  gweddusdra, 
ac  yn  ymhyfrydu  yng  ngorwyckder  ei  thegwch.  Syrthiodd  ei  maneg  :  cododd 
Petrarch  hi,  a  rhoddodd  hi  i'w  rian,  gan  ymfalchio  yn  y  weithred  fechan  ysgafn  ; 
ac  ar  yr  un  pryd  cyflwyuodd  hi  gyda  anrheg  o  benillion  llyfn  a  melodaidd. 
Gwelais  fod  y  bardd  yn  caru  yn  ddwfn  ac  augherddol.  Sylwais  ar  ei  hoffder  o 
chwareu  ar  enw  ei  gariadferch— amlell  dro  yn  ei  galw  yn  Laura — "llawryf ;  " 
dro  arall  yn  L'aura— "j-r  awel."  Cofiais,  ar  ol  hyn,  am  un  i)eth  hynodai'r 
bardd  hwn  rhagor  ei  gydfeirdd.  Tra  yr  anerchai  y  lleiil  eu  swynol  gariadau  yn 
y  rhif  unigol  "ti,"  Petrarch  a  anerchai  ei  hoffus  Laura  yn  y  rhif  lluosog 
"  chwi."  Gadewais  y  ddau  gyda'u  gilydd,  ond  uid  heb  ymdeimlad  o'm  rhwymau 
iddo  am  ei  adgofion  melus  o'r  hen  awduron  clasurol. 

Wcdi  cerdded  yn  araf  yn  y  wlad  fwynaidd  hon,  gan  syllu  ar  y  gwahanol 
wrthrychau  dynnai'r  sylw  bob  cam  a  roiswn,  yn  ddisymmwth  ddigou  daethym 
i  fan  ìle  y  gwelwn  wr  tàl,  cadarngryf,  anhylwyth  ac  afrosgo ;  ond  yr  oedd  yn 
hawdd  gweld,  er  hjny,  ei  fod  yn  wr  llawen  a  diddan.  Yn  ei  j-mj-l  gwelwn 
wydrau  a  gwin  a  phob  danteithion  :  gwelais  ar  unwaith  ei  fod  j-n  hoff  o  Ìoddest 
ac  o  j-mddigrifo  mewu  cwmni  da,  yn  wr  y  buasai  cyrchu  mawr  am  dano  i  dai'r 
bonefidigiou  ar  gyfrif  ei  ff'raethiueb  i  lonni'r  gyfeillach  ddifyr.  Ac  etto  cau- 
fyddwn  jmddo  arwyddion  oglur  o  hoffder  at  y  lyìrgell  lle  j-  gallsai,  mewn  unig- 
rwydd,  astudio'r  hen  glasuron  a  chadw  cwmni  ofo'r  "  meirw  grj-mmus  : "  gwr 
ydocdd,  yn  ddilys  ddigon,  yu  djheu  am  wybod  yr  holl  wybodaethau;   ac  i'el 


i;i!Kri)iJWY]) :   y  itinnT'i)  \v  iniiANOD.  6;j 

Bacon,  wedi  eii  cymmeiyrl  yn  faos  priodol  iddo  ei  hun.  Ar  y  cyntaf,  nid  oaddwn 
yu  ei  adwacu  ^an  ci  afrosgcdd  a  niaiutioli  ei  gorff  cawi-aidd ;  ond  wodi  syllu  yn 
fanylach,  deallais  pwy  ydoedd,  a'i  fod  yn  wirioneddol  benaeth  yinhlith  beircid, 
ac  yn  gymmwys  i  fod  yn  Uywodraethwr  dynion  a'i  fod  yr  oll  ag  y  desgrifir  ef 
gan  y  rhai  a'i  hadwacncnt  yn  "  Rare  Bex  Joxsox."  Yno,  eisteddai  dan  goeden 
frigog  yu  ei  gysgodi  oddiwrth  bolydrau'r  haul,  gyda'i  ddeugar  Celia  :  a  chanai 
y  gerdd  ganlynol  mewn  aceunion  swynol  i'w  brydferth  anwylyd — 


A'th  lygaid  dj-sglaer  yf  ; 

A  gwystlaf  fìnnau  i  ti  : 
Keu  yn  y  gwpan  ciisan  giid, 

Xi  cheisiaf  mwj-ach  win. 


Rhyw  ddwfr  sy'n  disgyn  oddifry 

A  lae.sa'm  syched  i ; 
A  phc  cawn  brofi  nectar  nef, 

Ai'n  ddim  i'r  eiddot  ti. 


Ac  yndacu  yr  à  yu  yr  un  cyweirnod,  i  sisial  y  geiriau  serchusaf  j^u  nghlustiau 
Celia  nes  ei  swyngyfareddu  yn  lan  loyw— gciriau  ffracthus,  bywiog,  grisialaidd, 
fel  gemmau  gloewon  wedi  eu  gosod  mcwu  modrwy  o  aiu-.  Sylwais  ar  y  bardd 
yn  crefu  yn  hynod  cffeithiol — "  Uu  cusan  etto,  un,  dim  ond  un ;  does  yr  un  creadur 
byw  yu  gweld;  etto  gaut,  ac  yna  fil;  ac  ynadrachefn  gant;  ac  yna  fil  eilwaith : 
amlach  eu  rhif  ua  blodeu'r  maes,  na  thywod  glàn  y  mòr,  na'r  dafnau  yn  afon 
Tafwys,  na'r  sèr  sy'n  scrennu  yn  ei  gwyneb  liwnos  haf ;  fel  uas  gall  j-  mwyaf 
cywrain  ddweud  eu  nifer,  ac  y  palla  nerth  yr  eiddigeddus  pan  eu  rhifont." 
Aethym  ymaith  dau  Iwyr  argyhoeddiad  mai'r  un  yw  serch  hudol  j-mhob  oes  o'r 
bj-d.  Cerddais  nes  dod  i  randir  o'r  wlad  oedd  yn  hyuod  brydfcrth,  tawel,  a 
chyntefig;  lle  y  teyrnasa  perffaith  ddistawrwj-dd,  fel  pe  buasai  pob  dydd  yn 
ddydd  Sabboth.  liyma  wlad  lle  mae  ei  thrigolion  j-n  syml  o  rau  eu  dymuniadau, 
yu  uu-plyg  eu  cymcriadau,  yn  dyner  hcb  fod  yn  feddal ;  lle  na  chlywir  am  draia 
trwy  ei  therfynnau,  eithr,  yn  hytrach,  ceiddi'r  adar  ac  alawou  peraidd  pibell  y 
bugail.  Ilon  yw  Arcadia.  Yma  cyfarfuin  a  gwr  icuanc  hardd  a  Uuniaidd,  yn 
hoenus  ac  j-sgafndroed  ei  gerddediad,  ueb  amgeu  na  Philip  Sydney.  Hawdd 
gwel'd  ei  fod  yn  fardd  ac  yn  llenor,  pob  osgo  yn  dangos  dj'giad  i  fyuy  yug 
nghylchoedd  uchaf  cymdeithas;  ei  foueddigeiddrwydd  yn  dangos  ei  fod  yn  wr  y 
Uys ,  a"r  dewrder  eisteddai  ar  ci  wcdd  yn  dangos  ei  fod  hefyd  yu  wr  y  cledd. 
Mewn  man  cy.sgodol,  Uygadai  i  bob  cyfeiriad,  yn  hirddisgwjd  ei  Stella  brj'd- 
weddol,  landeg  :  ond  er  disgwyl,  uid  ocdd  argoel  am  y  fuu.  Yr  oedd  gwr  arall, 
craffus  ei  olj-gon,  wcdi  gweld  rhagorion  Stella,  ac  wedi  ei  gwneud  yu  feddiant 
iddo  ci  hun.  Gohebai  SwiFT  o  hyd  o  hj-d  a  hi,  a  gosodai  ei  hun  fyth  a  hefyd  ar 
ci  ffordd  pa  le  bj-nnag  yr  elai.  Èhanai  SteUa  ei  hamser  rhwng  Sydncy  a  Swift ; 
ac  anhawdd  dweud  puu  o'r  ddau  a'i  piau.  Tra'n  disgwyl  aui  dani,  gorweddai 
Sydney  ar  y  glaswellt,  ac  ysgrifennai  paithed  rhinion  ei  rian  fel  hj-n — "  Ei 
hamrantau  sydd  hyfrytach  i  edrych  arnynt  na  dau  o  fynnod  gwyu  yn  dringo 
coeden  dèg  ac  yu  pori'r  brigau  tyncra? :  ac  ctto  nid  ydynt  ddim  o"u  cydmaru  a'v 
sèr  sy'n  dysglacrio  fel  y  dydd  odditau  yr  amrantau.  Ei  min  sydd  felusach  na'r 
awel  ddeheu-orllewiuoì,  pan  fò'^lionno  ar  ei  mwynaf  ar  ol  j-mlusgo  yn  arafaidd 
dros  feusydd  j-  blodau,  a  thros  ddyfroedd  cy.sgodol  j-n  amser  hinboeth  yr  hàf :  er 
hynny,  nid  ydynt  ddim  o'u  cj-dmaru  a  Ueferydd  ei  hj-madrodd  sydd  fel  diferiad 
diliau  mèl,  yr  hwu  a  gludir  ganddo.  Ynot  ti,  Stella,  j-  mae  pob  rhagorion :  y 
maent  fel  deadell  o  rinweddau  nas  gellir  traethu  eu  nifer,  wedi  eu  trysori  yn 
hyfryd  a  boddus  mewn  corlan — a"r  gorlan  addurnedig,  oreu-adeiledig  honno 
wytti,  Ofy  Stella." 

Wedi  gadael  Arcadia  cyn  hir  gwclais  Matthe"\v  Peior.  Ychydig  oedd  j-n 
ei  adwaen.  Synnais  yn  fawr  at  fychancd  nifer  j-  boneddigcsau  a'i  hadwaenent ; 
oblegid  gwr  j-  boneddigesau  mewn  modd  neuUduol  ydoedd  Prior.  Ei  hoff  waith 
yw  muruiuro  ccinion  serch  yn  nghlustiau  rhiauod ;  a  chj'mmaint  swyn-gyfaredd 
sydd  yn  ei  acenniou,  fol  j-  dysgwylid  j-  Uanccsau  bob  yr  un  yn  hoeliedig  wrtho. 
Y  diw-rnod  hwu  yr  oedd  yng  nghj-feiUàch  yr  hoffusaf  o'i  hoU  gyfeiUesau— Chloe 
hawddgar.  xigoseais  attyut :  Ow  I  i"m  mawr  syndod,  yr  oodd  j-  ddau  mewn 
ITrae  enbyd,  yn  edliw  i'w  gilydd  droseddau  bychain,  sj-'u  bcchodau  mawrion 
ym  myd  Scrch.  Ebai'r  Bardd — "  Paham  yr  oèdaist !-  cni  ddywcdais  ddau  o'r 
gloch,  ac  wele'r  awTlais  yn  taro  chwech ":'     Pa  farwol  ddyn  all  ddal  dj'  oerfel- 

garwch  a'th  "     "  Edrych  fy  ijghalon,"  ebai  hithau  yn  ol,   "  a  gwel  y  briw 

a'r  clwy."  Anghofiodd  j-  bardd  holl  golliadau  Chloe,  a  newidiodd  cyweirnod  ei 
lith — "Attat  ti,  fy  Xghloe  làn,  j-  dychwelaf  j-  nos  ar  ol  hir  grwydro'r  dydd:  pob 
harddferch  yn  y  bjd  sydd  megis  ymweliad  brysiog;  ti,  athi'u  unig,  yw'm  cartref : 
boed  terfyn  bythol  ar  ein  hymrafacl  :  cytunwn  a'n  gilj'dd  mewn  hcddwch 
tangnefeddus,  'fel  Horace  a'i  Lydia  :  cymraaint  ag  j-  rhagora  ef  arnaf  fi,  mwy  o 
lawer  y  rhagora  piydferthwch  a  hawddgai-wch  fy  Xghlue  ar  ei  Lj'dia  ef." 

Cerddais  rhogof.  ac  yn  cbrwydd  clywais  wr  yu  gytìawn  o  serch  j-n  sibrwd 
BÌsialoE  hyfryd  yu  Gymraeg:  gwoluis  mai  lìuvs  Go'jÌi  Ar  EuiCEltX  ocdd  yuo 


64  breuddwyd:  y  beirdd  a'it  rhianod. 

5'n  sorchus  ymgomio  efo'i  fun.  Bum  am  beth  amser  yn  methu  cofìo  ei  he  ìw  : 
o'r  diwedd  cafwyd  cof  uweh  anghof :  dyma  GwEX— rhian  brydferth  odiaeth, 
hynod  serchiadol.  Yr  oodd  ganddi  wallt  cyii  hardded  ag  a  welwyd  gan  ferch 
erioed,  fel  "  Uwyn  Uin  Uiw  gwin  gwiaildyfiàd  hyd  ei  sawdl :"  ei  llygaid  ooddynt 
"  fal  dwy  sercn."     Pa  le  y  dechrcuir  cyfrif  ei  iihrydforthion  'i— 

Rhwng  deurj'dd, 

Gwawr  j'sblonydd  ; 

Trwyn  main,  moddus, 

Bychan,  gweddus  ; 

A  min  fel  mel 

I'm  dyn  dawcl ; 

Gwefns  mirain,  liw  cain  cwi'el. 
Nid  oodd  neb  i'w  chystadlu  a  hi,  oddigerth  Luned,  ncu  ]']nid,  neu  Gwonhonwy. 
Cerddai  yng  nghwmni'r  bardd  yn  "  tun  deg,  diwel-ddawn,  ysgawn,  wisgi,"  fel 
hardd  beunes  ;  ac  ni  phlj^gai'r  meillion  dan  ei  thraed  y  man  y  cerddai.  Llygad- 
ais  yn  gywreingar  ar  Gwen,  gan  mor  hudolus  ei  rhiniau  ;  a  thefiais  aml  gipolwg 
yn  ol  arni.  I'm  syndod  g77elais  fod  yno  brydydd  ya  f'ymyl ;  yntau  hefyd  yn 
ìlygadu  yn  Uechwrus  ar  y  rian  brydwoddol,  ac  yn  llawn  o  serch  tuag  atti,  ac  yn 
garcharor  yn  rhwymau  teleidion  ei  phrydferthwch.  Adwaenais  y  prj'dydd  ar 
unwaith— Ieuan  Brydydd  Hir.  Torodd  allan  i  ganmolgwrthrj'ch  ei  serch  — 
"  oi  duU,  yn  ganaid  wych  ;  ei  gwyneb,  gwyndeb  gwyndon  ;  a'i  phryd  tèg  sydd 
fel  ff  rwd  "tonn  ;  dwyres  yw  ei  deu-rudd ;  fal  rhos  yn  afalau  rhurid  ;  lili  Mai 
loew-Iiw  i  mi  yw  ei  mwnwgl  mewn  meini :  ei  gwefus  fal  mefus-wydd,  man  o 
fel  ar  y  min  fydd  ;  ac  yna  ya.  ddistaw  heb  swniaw  sain,  y  dymunwn  Gwou  ers 
ennyd,  draetliu  gair  hèb  druth  i  gyd."  Ond,  druan  o'r  Prydydd  Hir,  ni  chafodd 
ei  ddymuniad;  can's  cadwodd  Rhys  Goch  y  porl  gwerthfawr  yn  holloi  idd  ei 
hun. 

Yn  yr  ymyl,  heb  fod  yn  neppell,  eisteddai  Herrick,  yn  pwyntio  efo'i  fys  at 
wynebpryd  ei  Julia,  ac  yn  annerch  GÌ  fun,  gan  ei  chydmaru  i'r  perlau  a'r 
gemmau  gwerthfawrusaf,  a  rhoddi'r  ffrwyn  i'w  ffansi  awenyddol.  "  Os  gofyn- 
ant  i  mi,"  moddai  yn  hynod  gyfrwys  a  iials,  "  os  gofynant  imi  pa  le  y  ceir  y 
cwrel  a'r  ruddem,  nid  attobaf  iddynt  ddim ;  ond  cyfoiriaf  a'm  bys  at  dy  wofusau 
di :  os  gofynant,  pa  le  y  coir  y  porlau  drut  if,  diin  ond  i  ti,  f' anwylaf,  agor  dy 
enau  mewn  serchus  ymddiddau,  a  chanfyddir  mwugloddiau  y  gemmau  hawdd- 
garaf." 

Yno  hefyd  yn  agos  yr  oodd  Dafydd  kv  Edmwnt,  yr  hwn  a  roddodd  lawer 
o'i  gydfeirdd  a'r  prydyddion  mewn  Ilyffetheiriau  caethion.  Pedair  cadwen  ar 
htigain  a  osododd  ofe  ar  oi  frodyr  prydydaol.  Cymhellodd  hwynt  i  gerdded  ar 
hyd  y  ddaear,  a  llychwino  eu  hesgyll  yn  y  Uwch :  ac  yn  Ue  gadael  iddj'nt 
hedfan  ar  adenydd  athrylith  i  uchoiderau  ffansi,  a  mwynhau  cymdeithas  yr 
Awen  ar  Parnassus,  dododd  blwm  ar  eu  hadenydd,  ac  hyd  heddyw  ymlwybrant 
yn  fìosydd  y  ddaear.  Dylasai  fod  ei  hun  wcdi  taflu'r  ffrwyn  ar  warr  ei  Begasus  ; 
eithr,  yn  hytrach,  tjmnodd  ei  bedolau,  ac  arweiniodd  cf  mown  cadwj'uau  i 
breseb  cyfyng.  Ond  wele  y  goi-meswr  yn  awr  inewn  rhwymau  mor  dynn  a  dim 
a  osododd  efe  ar  awen  ei  gj'dfeirdd  :  dyma'r  birdd  ei  hunan  wedi  ei  gadwyno 
gan  rafìau  tynnach  na'r  getynnau  pres  y  rhwymwyd  Samson  à  hwynt.  Yr  oedd 
serchD.  ap  F.dmwnt  mewn  cymmaint  Ilyfìethair  ag  ydoodd  ci  reolau  cynghanedd  : 
ac  yn  ei  gynnyrchion  serchol  ni  theimlwn  fawr  ddyddordob.  Felly  eis  ymlaen 
yn  bamddcnol ;  ac  yn  union  cyfarfum  a  Tennvson  yn  ymddiddau  yng  nghwmui 
GwENUWYFAH  a  IjUNED  ;  a  thybiwn  nas  gwelais  erioed  rianod  cyn  hardded  a 
chyn  laned  a  hwynt.  Synnais  yn  fawr  weled  y  ddwy  yn  ymgomio  a  bardd 
Seisnig ;  oblegid  ychydig  cyn  hynnj%  gwyddwn  i  mi  eu  gweled  yu  sisial  serch 
yn  nghlustiau  Griffith  ab  MÈredyth  a  Dafydd  ap  Gwilym;  ac,  yn  wir, 
eraill  o'r  beirdd  a'r  ystoriwyr  Cymrcig.  Ond  wedi  meddwl,  nid  mor  syn  ydoedd 
fod  y  Bardd  Seisnig  yn  gyflawn  o  serch  tuag  attynt,  hawddgared  a  hyfryted 
oeddynt.  Tipyn  cyn  hynny,  Lunod  a  roddasai  i  mi  ei  "  modrwy  "  a'r  "  maen- 
cudd:"  a  thrwy  rinion  y  riiai  hyn,  fel  modrwy  Gyges  gynt,  y  gwelwn  bawb  a 
I)hobpeth,  tra  yr  oeddwn  fy  hun  yn  anweledig. 

Yn  y  wlad  gyfareddus  yr  ooddwn  ynddi  gwelais  Ceiriog  a  Myfanwy,  a 
chanddynt  ddwy  beithynen  yn  eu  llaw  :  yr  oedd  yuo  eraill  hefyd  :  tynnodd 
nifer  o  honynt  fy  sylw— DESDE^roNA,  Oi'helia,  Imogen,  Rosalind,  Portia, 
JULIET,  ac  eraill,  a'r  oll  yn  tyrru  o  amgylch  Siiakespeare,  a  bron  dotio  wrth 
«i  acennion  molus.  Yr  oeddwn  wedi  cerddod  yn  mhell  i'r  wlad  ;  troais  fy  wyneb 
tuag  adref  ar  fy  mhen  fy  huii :  daethum  at  y  Pyrth  Ifori  :  croesais  y  trothwy  : 
ac  wele  I  breuddwyd  oedd  ! 

Aberystwyth.  David  Samuel. 


AWDL    AE    AGORIAD    EISTEDDFOD    GENEDLAETIIOL 
Y  EHYL,   AWST   Y  6ed,   1892. 


Devodi)  Gwyl,  ii  dydd  y  g;'in  ; — a  hob  ocd, 
Gwibiii  Bcii-dd  o  boiìinan  ; 
Am  ddyddiau,  à'u  doniau'n  dàn, 
Ynilonàut  yn  nhcnil  anian. 

Diw'ATaw  donil  y  Derwj-dd — ydyw  hon, 
Yn  denu  pob  prydydd ; 
Ac  ourir  ei  magwyiydd 
A  gloew  deg  haul  y  dydd. 

Tremia,  a  gwel  gopiiod 
Colofnau  oriclau'r  rhod ; 
Cais  wel'd,  drwy'r  goruchelder, 
Binaclau  gorscddau'r  ser, — 
Ac  curaidd  feinciau  araul, 
Di  rif  hafodau  yr  haul. 

LUwdeg  yw'r  dyffrynllydan — yn  edrj'ch 
Dan  belydrau'r  huan ; 
Mae  troiog,  ddisglaeriog  làn 
Morj'd  yn  emau  arian. 

0  !  dyma  oror,  dwym,  cirian, — a'i  gwedd 
r  gyd  yn  gysegrlan ; 
Ei  hirddigoU  erddygan — ddaw'n  ffrydiau 
O  aur  dclynau  arhudol  anian. 

Ymchwodlcua,  gyda  gwèn, 
Ain  y  Rhyl,  mac  yr  heulwen, — 
Ac  ymbyùciaw,  siaw  son 
Am"  y  Rhyl,  mac'r  awelon. 

Ond  yn  nos  duon  oesoedd, — vn  adeg 
Y  nwydwyllt  ryfelocdd,— 
Nid  dyma'r  olygta  oedd 
Ar  dyìe  yr  ardaloodd. 

Milwyr  glew'n  malu  cwyn 
Yn  eu  gwaed  mcwn  ffyrnig  wyn, 
A'u  cuchiawg  lamfeirch  cochion 
Y'n  gawrio  dig,  ger  y  dòn. 

Ffroencnt  hyd  y  dylfrj'nau, — ymbrancient 

A  gwemcnt  hyd  y  gororau. 

Mangro  gàbra  brychion  brad 
Fu  Uctlirau  creigiau  y  Cryd, — 
Gan  vsbrvdion  creulon  craid, 
Utt'ern  clèdd  f  u  Dyttryn  Clwyd  '. 


Ond  Uo  bu  dieflig  gcnttgon- -allan 
Yn  gollwng  ci  ehoch  fcUten, — 
Yma  douai  y  golomen, 
A  Uiw  haf  ar  ei  hasgcll  wèn. 

I  rodio'r  hocwfro  hyfrj'd, — yn  dawel 
Dcuai  aml  fardd  sj'nUyd  ; 
A'r  haf,  arluniwr  hofyd 
Am  hon  fu'n  trcniio  o  hyd. 

Geirionydd  hawddgar  ei  wonau— ìi'r  dòn 
Lawor  dydd  fu'n  chwarau, — 
Bu  ar  daitii,  ganwaith,  yn  gwau, 
Ar  ci  min,  bèr  craynau. ' 

Emrj's  Lloyd  yma  roes  wledd 
I  organwjT  pcr  Gwj'nedd, — 
A'i  hoU  enaid  i'n  Uoni,— mawl  grcodd, 
Yma  hir  eiHodd  wrth  y  mòr  heU. 

Yn  dawel,  hj-d  y  gwvn  dywod, — yn  min 
Y  mòr,  mewn  myfyriiod, — 
Lawer  gwaith,  ar  daith  j-n  d'od, 
Bu  lorwerth  awen  barod. 

Rhydderch  Mòn,  hil  Goronwy, 
Yn  oUcn  cu  Hawen  hwy — 
Blcthodd,  a  ganodd,  ganM'aith, 
Bèr  gàn  hj'd  y  morlan  maith. 

Bj'rdon  y  cantorion  teg 
A  riniai  glustiau'r  waneg, — ■ 
Ac  o'r  Rhyl,  ceinciau'r  alaw — j'mdaenodd, 
A  dawnus  nienodd  hj'd  Ynj's  Manaw. 

Hj'd  jT  oror,  tonau'r  cydgor, 
Swn  dieisor,  seiniai  Dysarth, — 
A'u  hacenion  chwj-ddai'r  creision 
Ferwawg  eigion  hèfo'r  Gogarth. 

Ond  er  duo,  sjrthio  scr 
Ein  gwlad,  yn  eu  goleuder, — 
Daw  eto,  i  rodio'n  rhydd, 
I'r  un  awjT,  ser  newydd, — 
Ac  hj'd  Iwybrau,  rhodau'r  iaith 
Daw'heuUàu  i'r  wlad  eilwaith. 
Ceir  Gorsedd  wèn  Awonj'dd 
Yn  Ngwalia,  tra'r  Famà  f jdd. 

HwiA  MoN-. 


Y  PARCH.   D.  RICHARDS,   CAERNARFON. 


Pltgudd  ef  j'n  gynar,  gynar, 

Hyd  )'  beddrod,  o  dan  bwys 
Llaf  ur  caled  :  ac  mae  galar 

Gwlad  ara  dano'n  drwm  a  dwj's  : 
Dj'ma  ddj-n  a  phwysau  ynddo, 

Am  mai  pethau  tryma'r  Nef — 
Pethau  nad  oes  jjwyso  arnj'nt, 

Laiiwent  ei  hoU  galon  ef . 

Dim  ond  un  swj'ddogaeth  lanwai, 

Ond  fod  hono'n  sanctiddd  swydd, 
Digon  mawr  i  angel  fethu 

Ei  gweinj'ddu  gyda  Uwj-dd — 
Sanctaidd  swydd  y  AVeinidogaeth, 

Swj'dd  j'  swj'ddogaethau  oll, — 
Swydd  a'i  fiiniau'n  cylchu'r  dyfnder 

Lle  mae'r  byd  i  gyd  ar  goll. 
Cemaes,  Mon. 


Cadwodd  wisg  ei  swj'dd  yn  gyfan, 

Er  hoU  rwystrau'r  anial  mawr, — 
Ac  j-n  brydferth  a  difrvchau, 

ì\legys  gwisg  y  foreu  wawr: 
Dyn  yn  ngwisg  bj'd  araU  ydoedd, 

Gwr  yn  cerdded  tua'r  Nef, — 
Byddar  i  ddaearol  ferw, 

Fel  y  marw,  j'docdd  cf. 

Ofer  gofyn,  a  yw  galar 

Gwlad  ain  dano'n  alar  gwir  'f 
Mòr  o  ahir  j'w'n  ymchwyddo 
S'T  enwad,  dros  j'  tir : 


Dros  yr  enwad,  dros  j'  tn 
Arglwj'dd,  anfon  ereiU  eto, 

Tebyg  iddo,  yn  ei  le, — 
Dynion  saiictaidd,  ag  y  tyf  _ 

liyd  eu  llwybrau  ilodeu'r  Ne' 
r. 


y  tyfo 
i'r  J 

llHYDrAB. 


ENGLYNION    AROBEYN. 


Y  SLIDING  SCALE  A'I  BWRUD. 
(Eìsteddfod  Gadcìvìol  Pontypridd,  1892). 

Y  SUdinq  Scale.  ddvogola— fawr  hedd 

Llafur  a  Chyfalaf  : 
ISIwAnihau'u  hawliau  luanylaf 
Yn  "ddi->r<)ll  jniddi'r  ddan  gàf. 
"  rchcl     l>vs "    f'in     iiiasnarh    lo — vw    fi 
Llr  ca  \y.m\  dc-  Ivwio  ;  [IJwrdd,— 

Hwn  \r,  à  iilnvyll,  sfril-c^  ar  ifò,— 
Diwrciddir  cynlicn  drwyddo. 

Rhidian. 

Y  WEXITHEN. 

(Eisicddfod    Gadcirìol    Coriren,  AiVKt, 

1892). 
I'n  b\\'j-do,  o  boh  yden, — y  bcnaf 
Beunydd  yw'r  Wenithen : 
Mae  hi  rhyngom  à'r  angen 
Ar  gorsen  aur — gras  y  nen. 

Deavi  Glan  Fi-kyi)LAs. 

Y  WREICHIONEN. 

(Eideddfod  Gadciriol  Pontypridd,  1892). 

Y  CHWAi,  wanaidd  Wreichiouen— enynawl 

Drw>-  gynhenid  elfen, 
Draw  gwyd  ar  droiog  adcn, 
A  marw  wna  pi  mi-o  y  nen. 

Caknelian. 

Y   WINWYDDEN. 

(Cyd-fìiddvgol  yn  ISIyliaerlleon,  y  NadoUy, 

Un  dda  'i  nhòdd  y  w  y  Winwydden,— a  phrcn 
Ddwg  ftrwytii  ar  bob  cangcn, 
A  bendigcdig  goeden, — 
Uchel  bris, — cjainyrchiol  bi-en. 
lach  hon ;  tjnicrwch  anian— o  honi 
Ddaw  'ii  ddjanunol  allan, 
A  myg  wledd,  yn  dweud  mai  glàn 
Ydyw  cjTinyrch  Gwlad  Canaan. 

Treiìok  Aled. 

EINGION    Y   GOF. 
(Eixteddfod  DahuiJìol  Poin/s,  Mcifod, 

An-st  Itìey,  1892). 
Cauakn  fwrdd  haiam  o  hyd,— i  \\t  hyf 
Yr  efail  wreichionllyd, 
Ydyw  ef  ;  ar.io,  hefyd, 
Aneirif  ehf  wneir  i  fyd. 

Ar  Cledwen. 

0  F  N  . 
(Eistcddfod  yr  Eylwys  Gymraey,  Lluii- 

dam,  Ithayfyr,  1892). 
Dyga  ofn  boencdigaeth ;— tardd  o  rj'm 
Natur  ddrwg  dynoliaeth ; 
Ofn  Duw, — os  i  f'cnaid  daeth, 
Fyn  dewi  ofnadwyaeth, 
Caerludd.  Llewelyn. 

COFGOLOFN    SYR  HUGH  OWEN  YN 
NGHAERNARFON. 

(Eistcddfod  Gadeiriol  Cacrnarfon,  y 

Nadoliy,  1892). 
I  WKON  Addysg  rhinwcddol, — Gwalia 
Godai'r  Golofn  hacddol 
Ary  "Maes,"  i  lyniu.sol 
Wirio  ci  wcrth  ar  ci  oL 

Meigant. 


YR    EIRIAWL  {SNOWDROP). 

(Eistcddfod   Gadeiriol  Bau   Coliviin,    y 
'        Nadoliy,  1892). 

RnwNO  plvgion  ocrion  eira, — cr  oerod, 
Yr  Eiriawl  tlodcua  ; 
Diin  anirant  gwywiant  gaiia', 
I'elydra  wynip  Ìocwdcr  lia'. 

Nathan  Twkc'H. 

(Brymho,  y  Nadoliy,  1876). 
SiKioL  a  glwys  Eiriawl  gh\n,— tawd  nòd 
Pwyntcl  Nèr  nicwn  anian, — 
Sai'  yni  niyd  y  llysiiiu  niàn, 
Uwcii  irwcllt,  fcl  cloch  ari;ni. 

EiLiu  Aled. 

{Eistcddfod  Gadeiriol  Blaenan Efcstinioq, 

y  Nadoliy,  1892). 

Er  gwywiant  eiraog  aua' — y  syw 

Eirdlws  hardd  tlodcua . 

Gariad  aur,  o'i  giyd  cira  ' 

'E  feiddia  ef  addaw  ha'. 

Glynok. 

NWYD. 

(Eisteddfod  Gadeiriol  jHeirion,  y  Calan, 

1893). 
Navyd  sanctaidd,  duwes  ieuenctyd — ydyw, — 
Anf onedig  GwjTifyd ; 
Hon,  o  bawb,  drwy  ddiygau'n  byd, 
Mewn  afiaeth  ddamnia  Ìiefyd. 

Aktko. 

Y  SEBON. 

(Machynllcth,  1890). 

Yn  y  dwfr  y  Sebon  dyn — y  diraddiol 
Fudreddi  i'w  ddilyn; 
A  gwcdd  lleidiawg  ddilledyn, 
Drwy  iawn  waith,  a  diy  yn  wjni. 

Ekiyl 

LLYTHYR. 

(Llandudno,  y  Calan,  1893). 
EiN  "duagwyn"  degweinydd— ywLlythyr,— 
Tyst  holi  Iwythau'r  gwledydd  ; — 
Troion  yr  oes,  trwy  hwn,  rydd 
Unigolion  i'w  gilydd. 
Caergybi.  "  Tkeilyn. 

Y    PELLEBYR. 

(GKalchmai,  Moii,  1892). 
Dyry  balldod  ar  bellder ;— gyda'i  swydd 
Gwawdia  son  am  amser ; 
Aiiigylcha'r  byd  ar  f unyd  fùr ; 
A'i  icndith  yw  ei  fuandcr. 
Gwalchmai.  John  Gkiefitii. 

Y  GAUAF. 
{Moiintain  Ash,  1889). 

Rhewog-wywol  yw'r  Gauaf ; — o'i  ystlys 
Daw'r  tymhestìoedd  garwaf ; 
Och  !  ei  oèrwynt  I — ya.  chwci-waf 
Ing  oer  hwn  cawn  angeu'r  Haf  ! 
Abecrwmboy.  Alaw  Sylen. 

Y  GWYNT. 

iRhydymaìii,  1886). 
0 !  MA'^v'R  ei  lym, — mòr  avyr  yw, — tònawg,^ 
Gwynt  dàena  erch  ddistryw ; 
Gwcl  ei  ol — ysgythrawg  lyw,— 
Difrodydd  hyd  f òr  ydyw. 
Trawsfvnvdd.  Gauneddwen. 


LLE  A   GWAITII   Y   LEIRNIAD. 


Nii)  iinfantei.siol  l'ydflii  ccisio  cael  golwg 
ar  le  a  gwaith  y  beirniad,  neu  feallai,  yn 
fwy  inanwl,  lle  ei  waitli.  Y  mae  hyn  yn 
cael  ui  benderfynu  gan  le  a  natur  y  gwaith 
a  feirniadir  ganddo.  Os  mai  cynyrchiou 
perthynol  i  un  o'r  celfyddydau  cain  fydd 
dan  feirniadaeth,  cr  mai  gyda  y  pethau 
hyn  y  mae  yr  anhawsder  mwyaf,  eto 
adwaenir  eu  lle  neillduol  ac  arbenig  hv/j'. 
Anhebgorolion  bardd  y  w  "  llygad  i  weled 
anian,  calon  i  deimlo  anian,  a  dcwrdfer  a 
faidd  gydfynod  àg  aniaa."  Cadwer 
moddiant  o'r  deffiniad  hwn  o  neiUduolion 
angenrheidiol  bardd  :  y  mae  yn  hen,  ond 
nis  gellir  ei  well.  Cawn  fod  awdurdodau 
uwchaf  llenyddiaeth  Seisnig  yn  troi  o'i 
amgylch  yn  barhaus  yn  eu  syniad  am  wir 
athrylith  ac  awen.  Hhaid  i  ni  ofalu  cadw 
meddiant  o  hono,  a  dyogelu  ei  wreiddiol- 
dcr  fel  etifeddiaeth  genedlaethol.  Ysgrif- 
cnydd  diweddar  ar  Art,  wrth  egluro 
syniadau  Ruskin,  a  ddywed  : — "A  great 
artist,  then,  is  oiie  who  seos,  and  one  who 
feels,  and  who  is  in  posscssion  of  a  j)owor 
to  express  his  sight  and  sentimcnt ;  he 
being  the  grcatest  whosc  sight  and  senti- 
mcnt  take  in  the  loftiest  truths,  and  give 
thcm  the  faithf  ullest  portrayal."  Beth  yw 
yr  hwn  sydd  yn  gweled  ac  yn  teimlo,  yn  ol 
y  difyniad  uchod,  ond  yr  un  peth  neu  yr  un 
a'r  hwn  sydd  yn  meddu  llygad  i  weled  a 
chalon  i  deimlo  anian  ?  A  phwj'  yw  yr 
hwn  sydd  mewn  meddiant  o  allu  i  fynegi 
yr  hyn  y  mae  jm  ei  welcd,  ac  yn  ei 
deimlo,  a'r  hwn  sydd  yn  gweled  ac  yn 
teimlo  y  gwirioneddau  uwchaf,  ac  yn  gosod 
iddynt  y  bortrcadaeth  fwj-af  ffyddlawn, 
yn  ol  y  difyniad  Saesneg  uchod,  ond  j'r 
hwn  sydd  mewn  modd  arbenig  yn  meddu 
"  dewrder  a  faidd  gydfyned  àg  anian  ?" 
Credwn  fod  y  triocdd  uchod  yn  cynwys 
mwj'  nag  a  gydnabyddir  yn  gyffredin. 
Nid  yn  unig  j'  mae  yn  hawlio  yr  hyn  a 
elwir  yn  ddilyn  anian,  trwj^  welcd  anian, 
teimlo  anian,  trciddio  i  anian  ;  ond  j'  mae 
y  geiriau  "  dewrder  a  faidd  gydfyncd  àg 
anian,"  yn  golygu  j'  gallu  i  adgynyrchu 
j'r  anian  a  wclir  ac  a  deimlir,  neu  anian 
megis  j'  gwelir  ac  j'  teimlir  hi.  Mor  bell 
ag  j'  mae  y  llunicdj'dd  a'r  bardd  yn 
mynegu  anian,  ncu  yn  ei  hadgynyrchu, 
dangosant  sut  j'  maent  hwj'  j'n  ci  gweled, 
a  sut  y  maent  yn  ei  theimlo.  Os  na  fydd 
JT  adgj'nyrchiad  hwnw  o  anian  o  dan 
delerau  iaith,  neu  liwiau  a  ffurfiau,  j'n 
deilwng  o  anian  ei  hun,  j-na  bydd  anallu 
j-n  j'  gweled,  y  teimlo,  neu  yr  adgynyrchu, 
yn  ganfyddadwj'  ac  yn  deimladwy  ;  ni 
bydd  yr  arddangoswr  yn  gwneyd  chware 
tcg  gydag  anian  wirioneddol,  neu  bydd  yn 
gwnoj'd  hyny  à'i  h'gad  ei  hun  fcl  g:illu  i 
weled,  ac  à'i  galoii  ei  hun  fel  gallu  i 
dcimlo.  Os  bydd  ei  gynj'rch  yn  diraddio 
anian,  y  mae  y  dyn  cyfiredin  ar  unwaith 
J'n  symud  y  fath  ymyrwr  o'r  ffordd, 
meps  ag  y  dywed  Kuskin,  fel  y  gallo  ef 
ei  Inin  Avcled  anian  à'i  lygaid  ei  hunan,  a'i 
thoimlo  à'i  galon  ei  hunan,  serch  na  bydd 
ganddo  amcan  i'w  hailgynyrchu  eithr  ei 
mwynhau.  Ond  pan  y  mae  y  bardd,  ncu 
y  lluniedydd,  yn  dangos  anian  yn  y 
bryddcst,  neu  yn  y  dariun,  ag  sydd  yn 


apelio  yn  ddyfnanh  at  enaid  yr  edryehj'dd 
nag  anian  ei  hun  fel  j'  mae  ef  yn  ei  had- 
nabod,  j'  mae  hwn  j'ii  galw  am  j'  bardd, 
neu  y  darlunydd,  i  ddangos  anian  iddo, 
fol  y  gallo  ei  gweled  à'i  lygaid  ef,  a'i 
theimlo  à'i  galon  ef,  a'i  dilj-n  ar  hj-d  ei 
Iwybrau  dirgel  ac  anturiaethiis  ef .  Y  mac 
y  bardd  felly  yii  brophwyd  yr  lloUalluog, 
yn  mynegi  ei  waith  i  is-raddolion  sydd  yn 
methu  ei  weled  a'i  deimlo  yn  iawn,  gyda 
y  mathau  o  lygaid  ac  o  galonau  sydd 
ganddj'nt  hwj'. 

Eellach  y  mae  lle  y  beirniad  yn  y  golwg. 
Efe  sj'dd  i  edrj'ch  a  ydyw  y  prophwyd 
hwn  yn  gwneyd  ei  waith  yn  iawn.  Y 
mae  y  beirniad  i  wybod  j^a  fodd  y  dylid 
edrj'ch  ar  anian  i'w  gweled  j'n  briodol,  ac 
y  mae  efe  yn  alluog  i  ganfod  a  ddarfii  y 
bardd  neu  y  darlunydd  ddefnyddio  eu 
llygaid  yn  gywir  wrth  edrj-ch,  oblcgld 
mae  j'  modd  o  edrych  j-n  rhaii  o'r  art  o 
gyfansoddi.  Y  mae  y  beirniad  hefyd  j'n 
farnwr  caloii  yr  awdwr  pan  yr  oedd  yn 
"  tcimlo  ;"  sef  gwel  a  ydoedd  calon  hwnw 
j'n  uniawn  ger  bron  yr  Arglwydd  j^an  yr 
ydoedd  yn  dcrbyn  dylanwadau  goreu  ei 
waith  ;  neu  a  ydoedd  j'n  teimlo  presenol- 
deb  ei  fawredd  yn  a  tlirwy  ei  waith.  Y 
beirniad  sydd  i  gydmaru  cj'dyinaith  yv 
awdwr  gydag  anian  :  pa  mor  reolaidd  jt 
oedd  wedi  cydgeiddcd  gyda  hi,  a  pha  mor 
bell  j'r  oedd  wedi  ei  dilyn  ?  ac  i  ba  faiiau 
JT  oedd  wedi  ei  chanlj'n,  ac  a  j-doedd  wcdi 
peidio  aros  yn  rhwymedig  fcl  asyn  wrth 
droed  y  mynydd  pan  yr  oedd  anian  ei  hun 
yn  myned  i  ben  y  mynydd  i  aberthu  o 
ffrwyth  ei  hymysgaroedd  i  Dduw  ? 

Ond  j'  rnae  gorchwj'l  arall  eang  iawn  j'n 
j-magor  o  flaen  j'  beirniad,  sef  edrych  i  ba 
raddau  y  bydd  yr  awdwr  wcdi  bod  j'n 
llwyddiannus  i  ail-rii/Hijrchu  anian  j'n 
moddau  barddoniacth.  Gall  j'  ffarmwr 
dcUlyn  anian  ;  ond  hi  ci  hun  sydd  yn  ail- 
gynhyrchu  ei  hunan  wedi  ei  waith  ef,  ac 
nid  efe.  Gall  y  daearegwr  ddilyn  natur 
yn  ol  ei  gweithredoedd  ;  ond  nid  y  w  efe  yn 
adeiladu  ailanian  o'i  gweddillion,  neu  o'i 
malurion.  Gall  y  fferyllydd  olrhain  clfcnau 
a  dylanwadau  natur ;  ond  dosbarthu  ac 
ail-uno  ydyw  ei  waith  ef ;  ac  nid  ail- 
gynyrchu  anian  yn  ei  gallu  i  gyrhaedd 
enaid  dyn  arall  gyda  grym  by  wyd  a  swyn- 
ion  y  prydfcrth,  neu  arswydlonrwydd  yr 
aruchel.  Yn  yr  ail-gynyrchu  hwu  y  mae 
y  yelfi/diìyd  yn  d'od  i  niewn  ;  ac  y  mao 
ganddi  fìl  o  anhawsderau  i'w  gorchfygu. 
Owelsom  rai  yn  treio  eu  llaw  i  ddilyn 
anian  trwy  dynu  arlun  o  ry  w  olygfa : 
gwneid  yr  awyr  j'n  las,  y  cyinylau  yn 
wynion,  y  meusydd  j'n  wj-rddion,  y 
coedydd  yn  leiswyrddion,  ac  yr  oedd  hyn 
yn  ddilyn  anian,  ond  nid  oedd  yn  ail- 
gynyrchu  anian, — yr  oedd  yn  anhraethol 
bell  o  fod  yn  gyfoethog  àg  anian  mewn 
ymddangosiad  a  dj'Ianwad.  Yr  ocdd  eisieu 
mwy  o  ddewrder  i  orchfv'gu  anhawsderau 
y  gelfyddyd  cyn  y  geÙid  cydfyned  àg 
anian.  Nid  coiji'o  anian,  nid  efelj'chu 
anian,  ydyw  ymgais  y  bardd  a'r  darlunydd 
i  fod, — nid  oes  eisieu  llawer  o  ddcwrder  i 
hyny,  gwnai  dyfalwch  a  manylder  y  tro 
yn  weli ;  oud  cydfyued  iìg  aniun  y w  nod 


GWEDDILLION  LLENYDDOL. 


angen  celfyddyd  y  bardd  a'r  lluniedydd, 
ac  nid  ei  "dynwared.  A'r  beirniad  sydd 
nid  yn  vmig  i  gwcstiyno  gwaith  y  llygad 
yn  gweled,  a  gwaith  y  galon  yn  teimlo,  a 
gwaith  yr  ysbryd  yn  anturio  dilyn,  ond 
hefyd  gwaith  y  medr  a'r  yni  yn  adgyn- 
yrchu  ;  ac  yn  y  sut  i  weled,  a'r  mt  i  deimlo, 
à'r  sul  i  ddefnyddio  moddion  i  adgynj'rchu 
yn  Uwyddiannus  y  mae  egwyddorion  beirn- 
iadaeth  yn  cartrefu:  a  hyderwn  y  daw 
amryw  i'eddylwyr  annibynol  a  galluog 
allan  i  wneyd  ymchwiliad  manwl  a  gonest 
am  danynt  yn  y  parthau  hyn  o  fyd  y 
meddwl.  Darllenasom  yn  rhywle  dro  yn 
ol  i'r  Parchedig  Ddoctor  John  Hughes, 
Liverpool,  wneyd  sylw  mcwn  cyfarfod 
llenyddol  yno  i'r  perwyl  hwn,  tra  yr  oedd 
beirdd  Cymreig  yn  arddangos  aweii  yn  eu 
cyfansoddiadau,  nad  oeddynt  eto  wedi 
dangos  gwybodaeth  yn  eu  barddoniaeth — 


felWordsworth,  ac  erelU  o'r  bcirdd  Seisnig. 
Nis  gellir  araheu  gwerth  y  sylw  ;  ond  pan 
y  mae  barddoniaeth  yn  d'od  yn  foddion 
cyfleu  gwybodaeth,  ac  nid  dyrchafu  a 
swyno  ysbryd  dyn,  yna  mae  gwaith  y 
beirniad  dipyn  yn  wahanol.  Y  mae 
rheolau  beirniadaeth  ar  fatcr  o  Kijbodaeth 
yn  Uawer  mwy  syml  a  sicr  nag  ydynt  ar 
gynyrchion  yr  awen  noeth.  Os  mai  cyd- 
mharu  cynyrch  y  bardd  fel  ail  gynyrch  o 
anian  wrth  anian  ei  hun  y  mao  y  beirniad, 
cymharu  cynyrch  hwnw  fel  cyfryngydd 
gwybodaeth  ar  ryw  beth,  gyda  ffeithiau 
sicr  gwybodaeth  dyn  ar  y  peth  neiUduol 
hwnw,  fyddai  gwaith  y  beirniad  ar  y 
cyfry w  achlysur ;  ac  y  mae  safon  barnu 
gwybodaeth  yn  y  wybodaeth  ei  hun  ac  yn 
nghymhwysier  y  drefn  a'r  dull  a  ddefn- 
yddir  i'w  rhoddi  allan. 

Cyni'aex. 


^h)tòbilli0«  SIcunbboL 


YCHYDIG    0    ADGOFION    HEN 
GYMRO. 

Y  M\E  yn  cofio  clywed  Charles  o'r  Bala 
pan  yn  llywyddu  mewn  cyfarfod  Biblau 
yn  ISIachynlleth  bymtheg  mlynedd  a  thri- 
ugain  yn  ol,  ac  yn  cofio  hefyd  ei  glywed 
tua'r  un  pryd  yn  anerch  ac  yn  holi  Ysgolion 
Sabothol  yn  Llanbrynmair. 

Y''  mae  yn  cofio  cael  y  fraint,  ryw 
flwyddyn  ar  ol  hyny,  o  gasglu  tuagat 
drysorfa  y  Bibl  Gymdeithas,  ac  am  y 
Uawenydd  oedd  yn  f wynhau  am  fod  ei  hen 
gyfeiUion  mor  siriol  yn  ei  gyfarwyddo  a'i 
gefnogi  mewn  gwaith  mor  hyfryd. 

Y  mae  yn  cofio  y  ddau  gyfarfod  cenhadol 
cyntaf  yn  Ngogiedd  Cymru,  yn  1814  a 
181.5,  a'r  mwynhad  a  gafodd  wrth  wrando 
y  brodyr  enwog  Dr.  Bogue,  Dr.  Waugh, 
John  Angell  James,  Dr.  Raffles,  Griffin, 
Portsea,  Dr.  George  Lewis,  yr  Hen  J.  R., 
Griffiths,  Sarney ,  a  brodyr  eraiU,  yn  cymell 
yr  eglwysi  i  gydymdrech  er  Uedaenu 
dylanwadau  Cristionogaeth. 

Y  mae  yn  cofio  y  teimladau  cynes  oedd 
yn  cynhyrfu  cymanfa  fawr  yn  Llanbryn- 
mair  pan  oeddid  yn  cytìwyno  i'w  sylw  y 
Cymry  ieuainc  oeddynt  newydd  gael  eu 
dewis  gan  Gymdeithas  Genhadol  Llundain 
i  fyned  y  cenhadon  cyntaf  i  Madagasgar. 

Y  mae  yn  cofio  y  gwladgar  Joseph 
Hairis  yn  llawen  yn  nhy  ei  Dad  tuag  adeg 
cychwyniad  y  Scren  Gomcr ;  ac  yn  cofio 
ei  weled  wedihyny,  a'i  galon  yn  ddrylliog 
ar  ol  ei  Fab  leuan  Ddu,  yn  cyflwyno  y 
8ereH  i  ofal  argraifydd  arall. 

Y  mae  yn  cofio  yr  adeg  pan  y  cafodd  y 
fraint  o  gynorthwyo  yr  hen  dadau  i 
gychwyn  Y  Diisgcrìydd--ym\ic\\  dros  dri 
ugain  mlynedd  yn  ol ;  ac  yn  cofio  cychwyn 
Y  ('ronicì,  dros  ddeugain  mlynedd  yn  ol ; 
yr  hwn  oedd  diehon  yn  ua  o'r  misolion 
ceiniog  cyntaf  a  gyhoeddwyd  yn  ein  gwlad. 

Y  mae  yn  cofio  yr  adeg  pan  yr  oedd 
newyddiadur  go  fychan  yn  custio  saith 
geiniog. 


Y  mae  yn  cofio  pan  yr  oedd  toll  cludiad 
llythyr  o'r  naiU  ochr  i'r  wlad  i'r  ochr 
arall,  yn  ymyl  swllt, — weithiau  geiniog 
yn  fwy,  ac  weithiau  ryw  geiniog  yn 
llai :  ac  y  mae  yn  cofio  dadlu  a  deisebu 
am  y  doU  geiniog  a'i  changhenau,  yr  hon 
sydd  wedi  bod  mor  ddefnyddiol.  Yr  oedd 
hyny  ymhell  dros  ddeng  mlynedd  cyn  i'r 
gwladgar  a'r  gweithgar  Syr  Rowland  HiU 
ddyfod  allan  i  gynorthwyo  y  cynllun. 

Y  mae  yn  cofio  teithio  llawer  drwy 
Gymru  ymliell  dros  haner  can  mlynedd  yn 
ol  i  ddarlithio  yn  erbyn  creulonderau  a 
gormes  caethwasanaeth,  ac  o  blaid 
egwyddorion  a  chynlluniau  gogoneddus 
'■  Cymdeithas  Heddwch." 

Y  mae  yn  cofio  teithio  ar  ben  y  cerbyd, 
drwy  y  gwlaw  a'r  cenllysg,  o  Gymru  i 
Birmingham  a  Llundain,  ac  i  Manchester, 
a  Sheffield,  a  Leeds,  a  York. 

Y  mae  yn  cofio  yr  egniad  mawr  a 
wnaed  gan  eglwysi  CynuIÌeidfaol  Cymru 
yn  1834  a  183-5  i  dalu  dyledion  eu  haddol- 
dai,  ac  am  y  cefnogiad  gwresog  a'r  cyn- 
orthwy  haei  a  gawsant  ar  y  pryd  gan 
foneddigion  yn  Lloegr  ;  ac  am  yr  effeithiau 
dymunol  a  ddilynodd  yr  ymdtochion  hyny 
yn  mysg  yr  Ymneillduwyr,  ac  yn  yr 
Eglwysi  Sefydledig,  er  rhyddhau  ordin- 
hadau  crefydd  o'u  caethiwed. 

Conwy,  Awst  13,  1881.  S.  R. 

LLYTHYR    SION  WYN    O    EIFION 
AT  EBEN  FARDD. 
[0  Gronfa  loan  Eijion). 

Chwilog  Mai  9  18.53 
Fy  Anwyl  Gyfaill 

Gallaf  ddywedyd  yn  y  modd  mwyaf 
gwirioneddoi.  fod  yn  ddrwg  genyf  glywed 
am  aiihwyldeb  dy  eneth — ond  teimlwn 
gysur  mawr  yn  sicr  wrth  ganfod  drwy  dy 
lythyr  eich  bod  yn  meddu  gobaith  cryf  ei 
bod  yn  gwellau,  a  hyderaf  yn  ddiffuant  y 
bydd  i'r  Bod  tr\igarog  a  biau  ein  bywyd 
weled  bod  yn  dda  i'w  hadferyd  yn  fuan  i 


G'W'EDDILLIOX  LLENYDDOL. 


69 


f wynhad  cyilawn  ci  hiechyd— Gwn  yn  dda 
biith  a  raid  i'th  dciniludaii  di  a'i  mani  fod 
— yn  yr  olwg  ar  ei  gwaeledJ — mewn  am- 
gylchiadau  fel  hyn  beth  bynag  fyddo  ein 
sefyllfa  a  pha  mor  lluosog  bynag  y  gall 
cysuron  Rhaghuiiueth  fod  o'n  cylch — bydd 
y  meddwl  yn  ddolurus,  yn  boenus,  a 
phryderus,  ar  tei.nladau  yn  bruddion  a 
thrist  yn  wastadol ;  ac  nid  oes  genym  ond 
ymaflyd  yn  iìyddiog  yn  yr  addewid  hon 
arcytfelyb — Galwarnaf  fì  yn  nydd  trallod 
ac  mi  a'th  waredaf — ilewn  cyfyngderau 
tebyg  i  hyn,  mae  yr  Arglwydd  yn  rhoi 
adnabyddiaeth  mwy  amlwg  o  hono  ei  hun 
i'w  bobl,  fel  Gwrandawr  gweddi — fel 
noddfa  yn  nydd  blinder,  ac  fel  cymhorth 
hawdd  ei  gael  yn  y  wasgfa  galetaf.  Fel 
hyn  y  mae  eu  ftydd  a'u  hymddiried  yn  ei 
allu  a'i  Ifyddlondeb  yn  cryfhau,  a'u  dydd- 
anwch,  yn  eu  cariad  atto,  yn  myued  yn 
f wy  ar  gynydd — Gobeithiaf  yn  fawr  y  bydd 
i  mi  glywed  yn  Ued  fuan  fod  anhwyldeb 
y  lodes  wedi  ei  llwyr  adael — yr  oedd  yn 
boenus  iawn  genyf  sylwi  oddiwrth  dy 
lythyr  diwedddf  àtaf  fod  dy  feddwl  yn 
drwm  a  thrallodus  oherwydd  y  salwch  yn 
y  ty— ond  gobeithiaf  o'm  calon  y  bydd  i'r 
cwmwl  yn  fuan  gael  ei  chwalu,  ar  iechyd, 
cysur  a  sirioldeb  gael  eu  mwynhau  genych 
oll  mewn  graddau  tra  cytiawn — Yn  awr 
nis  gwn  yn  wir  pa  fodd  i  ddiolch  i  ti  am 
dy  garedigrwydd  a'th  ffyddlondeb  yn 
anfon  yr  hysbysiad  i'r  Herald  am  gym- 
wynasgarwch  teulu  Madryn  i  mi.  Gwn 
nad  oedd  neb  a  allasai  wneyd  y  peth  yn 
well,  a  chyda  mwy  o  amlygiadau  o  ewyllys 
da  a  charedigrwydd  i  mi  yn  fy  sefyllfa 
adfj'dig.  Mae  yn  ddiameu  genyf  fod  yr 
erthygl  wedi  rhoi  boddhad  mwyaf  i'r  teulu 
a  fuont  mor  haelionus  i  mi — Byddaf  yn 
teimlo  yn  boenus  yn  sicr  wrth  feddwl  fy 
raod  wedi  achosi  cyraaint  o  drafferth  a 
chost  i  ti,  a  hyny  hefyd  pan  oedd  dy 
deimladau  yn  isel  a  thrallodus — ni  bydd  i 
mi  byth  anghofìo  dy  garedigrwydd  i  mi  y 
waith  hon,  ynghyd  ag  amserau  eraill — a 
hyderwyf  y  bydd  i  Kagluniaeth  dirion  y 
nef  yn  barhaus  i'th  fendithio  ath  wobrwyo. 
Dygwyd  yr  Herald  yraa  yn  ddioed  gan  y 
Capt.  \V.  "Williams  a  buaswn  wedi  ysgrif- 
enu  }Ti  Ilawer  cynt,  oni  bai  y  dolur  a  gefais 
yn  fy  mhenilin,  drwy  ei  daro,  nes  creu 
ynddo  afrywiogrwydd  a  phoen — lled  lym. 
"^^  yf.  gyda  theimlad  gwir  ddiolchgar  yr 
eiddot 

J.  Thoilìs. 

LLYTHYR  ODDIWRTH  GLASYNYS 

AT  CEIlirOG. 

Llangristiolus,  Bangor, 

DygwylDewi,  186L 
Fy  Anwyl  Gyfaill, 

Bum  echdoe  drwy'r  dydd  yn  pen  synnu 
iiwch-ben  y  ddau  gerdyn  dws  a  yrraist  i 
mi.  '•  Ceiriog  wedi  cael  hyd  i'w  asen," 
meddwn  ;  ac  yna  mygyn  ;  "  Ceiriog  wedi 
myned  yn  ìan  wr,"  meddwn  ;  wel  o'r 
goreu :  mi  gannaf  finnau  fy  mhrofiad  ar  y 
mesur  a  elwir  y  "  Gwenith  Gwyn  "— 
Myfi  sy'n  hèn  a'm  gwallt  jti  wyn, — 
Vn  fun  ni  fyn  fy  nghalon  : 


Er  canu'n  hir  i  I.lfucu  Llw^-d, 
Fe  ddarfu'r  nwyd  yn  imiim  : 

Myfanwj'  Fychan— liH'r  glyn — 
Bu  hoìuio'n  Il\n  Ilawcnydd  ; 

Oiid  ow  I  ryw  fodd  fe  giliodd  hon 
0  ddwyfron  yr  awcnydd. 

Bu  Gwonddydd  làn  yn  gùn  i  gyd, 

Yn  dcnu  bryd  y  i^ìydydd  : 
Ac  Euid  lou  a  Bionwcn  gu, 

A'r  dlos  Iv-i'ittu  Mi.rfydd  : 
Mae  Elon  twvu  ar  OIwuA  f.'ddf, 

A'r  ddwvfòl  Irddf  An-hanid  r 
Ao  Enir  dciwys  a  (iwm  o'r  Ddùl, 

A'u  geiriau'u  hudol  gariud  r 

Pa  le  mae  Gwen,  fy  an\\yl  Gwen, 

Fy  nelw, — Gwen  anwylaf  't 
AVrth  enwi  hon,  ymfriwia'r  fron, 

A'r  galon  gu  a  wylaf  : 
Mae  Dwynwen  dèr,  y  bèr  ei  bron, 

A'r  dyner  gron — Meillionen  'i 
Deisyfu  wnes,  cyn  myn'd  yn  hèn, 

EbriUog  wèn  "BriaLÌeu. 

^       0  I  Ceinwen  lawen,  gj-mmen  gall, 

Yr  w-yt  yn  ddall  o'i  chariad  : — 
Myfyrio'r  dydd,  breuddwydio'r  nos 

Am  dani,  'r  dlos,  \-n  wastad  : 
Ond  oferfu—AC  ofcrfijdd, 

Fe  giliodd  dydd  anwyldeb  : — 
Er  hyn  caf  huuo  yn  \'  man, 

Y'm  mouwes  aufarwoldeb. 

Dyna  i  ti  hiraeth  gvVyn  cariad,  chwedl 
Huw  Morris.  Ond  gad  i  mi  droi  yn  ddif- 
rifol,  a  dymuno  i  ti  a  Mrs.  Ceiriog  Hughes, 
hir-oes,  a  digonedd  o  fwynderau  y  bywyd 
hwn.  Poed  i  chwi  gael  byw  bywyd 
bugeiliol,  er  eich  bod  yu  nghannol  dwndwr 
a  ttiwrf  y  masnachle  bywiog  yna. 

Poed  i  Ragluniaeth  wenu  beunydd 
arnoch,  a  bendithion  cariad  ddyhidlo 
arnoch  o  gymmylau  llawnion  Ilhadlondeb 
diderfyn  yr  Un  Da.  Ac  os  Duw  a'i  myn, 
poed  i  chwi  hefyd 

Gael  meibiun  heirdd,  ac  awen  beii-dd 

Y  uefoedd  yu  eu  henaid  : 
A  merched  res,  a  dwyfol  wres 

Eu  mam,  i'w  gwueyd  jTi  gannaid. 
Fel  briall  Ebrill  bo  eich  plant, 

Neu  bysgod  nant  y  myuydd  : 
Fob  un  \-n  auwyl  fel'  ei  fam, — 

.Syuuwyrol  am  awenydd. 

Xid  ydwyf  wedi  ysgrifenu  na  gair  na 
sill  ar  gyfer  Aberdàr.  Buasai  cyn  hawdded 
gennyt  ymgeisio  am  y  Fugeilgerdd  a  dim 
sydd  yno,  oddieithr  yr  Arwrgerdd  :  ond 
nid  wyf  yn  chwenych  dim  sydd  yno,  ac 
felly,  o'm  rhan  i,  cei  y  fugeileg  yn  dawel 
ddigon.  Nis  gwn  a  wneitf  dy  herriud  di 
gynhyrfu  fy  mryd  ;  ni  wnaeth  hyd  yma 
ddim. 

Da  iawn  gennyf  ddeall  fod  ail-argraphiad 
o'r  "  Oriau "  ar  ddod  allan.  A  gaf  fi 
led-grybwyll  hyn  yn  fy  nodiadau  llenyddol 
yn  y  Tal.  ne^af !'  A  welaist  ti  y  Bardd  Cusrj 
yn  Saesoneg  :-  Y  mae  un  G.  Borrow  wedi 
ei  gyfieithu  yn  lled  dda.  J.  Muray  yw  y 
cyhoeddwr,  ei  bris  y  w  os.  :  pur  ddrud  ! 

Gyda'm  cofion  atat  ti  a'r  wraig,  ac  mewn 
hyder  y  caf  dy  weled  di  rywbryd,  pan 
oero'r  serch  ronyn,  yn  fy  mwthyn,  y 
gorphwys,  dy  eiddo'n  ddiffuant, 

Glasyxys. 


TEILWEIAID. 


JAMES  JOXES,  O  LASRHAIADR- YN-MOCHN'AXT. 

Yr  oedd  James  Jones  yn  fardd  da,  a  galwai 
ei  hun  lago  Mochnant.  Gelwid  ef  weithiau 
gan  y  werin  yn  Jim  Peter,  o  blegid  Peter 
y  gwehydd  oèdd  ei  dad.  Yr  oedd  lago  yn 
mlodau  ei  ddyddiau  ddeugain  mlynedd  yn 
ol.  Grallwn  feddwl  fod  tymmhor  ei 
ieuengctyd  yn  rhywle  o  180.5  i  181.5.  Yr 
oedd  ef  yn  ddyn  o  bryd  tywyll,  o  faintioli 
canolig,  o  gryfder  a  duroideb  mawr  yn  ol 
ei  faint.  Treuliodd  ei  ieuengctyd  mewn 
oferedd  a  chyfeddach.  Byddai  yn  ymladd 
yn  fynych  à'r  ymladdwyr  ffyrnicaf,  ac  o 
herwydd  ei  ddeheurwyiid  yn  y  gwaith 
ychydig  a  hotfai  ymgernial  àg  ef  yn  y 
ffordd  hono.  Yr  oedd  ganddo  gydymaith 
mewn  oferedd  o'r  enw  George  Humphreys, 
neu,  yn  ol  Uafar  gwlad,  Cieorgy'rClochydd; 
o  blegid  mab  i  glochydd  y  plwyf  ydoedd. 
Ymddengys  mai  bachgen  talentog  iawn 
oedd  Georgy,  ond  collodd  ei  iechyd,  a  bii 
farw  cyn  fy  nghof  i.  Yr  oedd  Uawer  o'i 
gerddi  a'i  garolau  ar  gof  hen  bobl  hyd  yn 
ddiweddar.  Ond  i  ddychwelyd  at  lago 
Mochnant.  Efe  oedd  oragl  barddonol 
Llanrhaiadr-yn-Mochnant.  Ato  ef  y 
cyrchwn,  pan  yn  dechreu  englynu,  i  gael 
cydymdeimlad,  cynnorthwy,  a  chymmer- 
adwyaeth. 

Yr  oedd  ef  yn  aelod  gyda'r  Annibynwyr, 
a  thra  ragorai  arnynt  oll,  yn  ol  fy  nhyb  i 
y  pryd  hwnw,  mewn  doniau  gweddi  ;  ond 
anwastad  oedd  ei  yrfa  grefyddol. 

Hen  gyfaill  arall  oedd  Richard  Moriis, 
y  Troellwr  o  Bentre'r  felin.  Yr  oedd  K. 
M.  tua  60  mlwydd  oed  cyu  derbyn  yr  awen, 
neu  dybied  ei  hun  yn  fardd,  ac  awen 
sychlyd  ac  anystwyth  iawn  a  ddaeth  i'w 
ran  yn  y  diwedd.  Yr  oedd  ganddo  fuwch 
a  Uo  bach  ;  ac  yn  ei  lawenydd  gj'da'r  llo, 
cymmerai  lago  Mochnant  i'w  olwg,  pan 
ofynai  lago  yn  ddisyfyd  ar  gynghanedd — 

"  Pwy  a  all,  jti  ddiballu, 
Yru  y  llo  bach  i'r  lle  bu  i" " 

Ond  nid  oedd  gan  R.  M.  ddim  i'w  ddyweyd 
yn  ol  fel  atteb  iddo.  Lluniodd  lago  res  o 
englynion  unwaith  i  ofyn  clap  crwn  ar  ei 
bastwn  clwb  gan  R.  il.,  gan  fod  ffon 
gnwpa  o'r  fath  yn  beth  arferedig  ar  ddydd 
y  wledd  flynyddol  wrth  orymdeithio.    Nid 


wyf  yn  cofio  ond  ja-  olaf  o'r  englynion,  sef 

y  dai-Iuniad  o'r  "  clap." 

"  Clap  mawT  d'rawa  gawr  i'r  gweryd — was 

Os  teithiaf  ffyi'dd  enbyd,  [doeth, 

O'r  pren  bocs  pnna'n  y  byd, 
Rhwydd  hyf  wr  yn  rhodd  hefyd." 
Gwelir  nad  yw'r  englyn  yn  rheolaidd  a 
diwall ;  ond  j'r  oedd  lago  yn  raedru  cyfan- 
soddi    yn    rheolaidd,   ac  yn  gyfansoddwr 
cerddi  ystwyth  a  Uithrig  dros  ben.    Cyfan- 
soddodd  gerdd  ar  briodas  Syr  Watkin  (tad 
y    presennol),    pan    oeddynt    yn    rhostio 
ychain,  ac  yn  eu  rhanu  rhwng  y  tlodion 
yn  Llanrhaiadr  Mochnant,  a  manau  ereiU. 
Dyma  damaid  o'r  gerdd :  — 
"  Ni  fu'r  fath  rostio  'rioed, 
A  chyneu  ma\vn  a  choed, 
Er  pàn  f u  e'n  fachgen  Uiwus  Ilawen, 
Yn  un-ar-hugain  oed." 

Ond  cydnabyddai  yn  rhwydd  fod  cerdd 
Myllin  yn  rhagori  yn  mhell  ar  ei  eiddo  ef . 
Bydded  i  Harri  Myllin  ddwyn  y  gerdd 
hono  i  oleu  dydd,  os  yw  hi  ar  gof  a  chadw. 
Xi  welais  erioed  yr  un  o'r  cerddi,  dim  ond 
clywed  darnau  o  honynt  fwy  na  deugain 
mlynedd  yn  ol  ar  lafar  gwlad. 

Yr  oedd  lago  Mochnant  yn  ddyn  o  ar- 
gyhoeddiadau  crefyddol  dwysion,  ond  o 
nwydau  afly wodraethus,  ac  felly  ar  brydiau 
yn  ymollwng  i  feddwi  ac  ymladd.  CoIIodd 
ei  iechyd,  a  bu  farw,  tua  1837.  Dihunodd 
ei  gydwybod  yn  riiyfedd  yn  y  cystudd 
maith  a  gafodd,  ac  ymbiliai  yn  daer,  drwy 
lawer  o  ymdrech  meddwl,  ac  ing  enaid, 
am  drugaredd. 

Dyma  englynion  campus  o'i  eiddo  tua 
diwedd  ei  oes  : — 

PROFIAD  Y  BARDD  YN  EI  ADFYD. 

Gorthrymder,  trymdera'm  troes— i  Iwyraidd 
Alaru  drwy  f '  einioes  ; 
Lliiwenydd  un  dydd  nid  oes 
O  djnfa  bywyd  anfoes. 
Gofid  ar  ofid  lywfodd — a  llidiog 
Drallodion  a'm  daliodd ; 
Ow  1  Och  !  alar  ni  chiliodd — 
Dydd  erchyll  tywyll  a'm  todd. 


Trwy'r  peiriau'r  iif  tra  pe 
A'i  inaawl  ddiweddlo 


pery'r  oes  : — angeu 
mgawi  aaiweaaioos 
Derfyna  dwrf  fy  einioes — 
Ni  welir  chwaith  graith  y  groes. 
1870.  Cynddelw. 


Y   PARCH.   D.   SAUNDERS,    D.D. 


Mae  Cymru'n  galaru,  a'i  henaid  yn  llyn— 
0  golli'i  phregethwr — wrth  helyg  y  glyn; 
Mae'n  dyrchu  ei  golwg  yn  brudd  tua'r  Nef, 
A  deigr  yn  ei  llygad,  a  siom  yn  ei  Ilef. 

Pa  ryfedd  !   Ei  Saunders  bereiddlais  sy'n 

fud,— 
Fu'n  genad  cneiniog,  a  th'wysog  i'w  thud ; 
Yr  hwn,  gydà'i  udgorn  dihafal  ei  sain, 
Fu'n  dweyd  am  yr  lawn,  ac  am  fri  Coron 

Ddrain ! 

Fel  ojnllHH-hregethwr, — pwy'n  ail,  Walia 

lan  ?  [dàn  ! 

Oedd  ddyfnddysg  athronydd,  duwinydd  ar 


A'i  ddawn  fel  y  mòr  !    etto'i  arddull  yn 

seinl ; 
A'i  yspryd  yn  llosg  fel  allorau  y  deml ! 

Ei  galon  oedd  gynes  dros  hawliau  y  Gwir, 
A'i  ddigryn  wroldeb  yn  dal  fel  y  dur ; 
Aberthai  ei  fy  wyd  i'w  genedl  a'i  Dduw  : 
Yn  mrwydrauCyfiawnder,bu  farw,bu  fyw. 
'RoI  "hedeg,"  ganlanwGwylIt  Waliaà'i  lef, 
Arosùdd  yr  "  angel  yn  nghanol  y  Nef  !  "  — 
Ymsuddodd   yn    Nuw.       Ond    diolchwn, 

mae'r  sain 
GanereiUangylionyn  "hedeg"  ynmlaen  ! 

JoHN  T.  JuB  (Lsawel). 


6oIiebt:tctlT:tu. 


GWILY.M  LLEYN. 

Mu.  Gr>L., — Tuag  adeg  Ei^tedJfod  y 
Rhyl,  wrth  ddarllen  yn  y  newyddiaduron 
am  draethawdarobrj^n  Mr.  Churles  Ashton, 
daeth  achos  i  ymgynghori  à  gwaith 
Gwilym  Lleyn  ar  Lyfryddiaeth  y  Cymry 
o  154i3  hyd  1800:  ac  wrth  droi  ei  dudal- 
enau  cefais  yn  nghadw  rhwng  yr  amlen 
a'r  wyneb-ddalen  y  llythyr  canlynol  yn 
llawysgrifen  yr  awdwr.  Tybiaf  y  byddai 
yn  werth  i  chwi  roddi  lle  iddo  mewn  rhy w 
gongl  o'r  Genixex,  gan  y  ceir  drwyddo 
ryw  syniad  aneglur  am  fawredd  llafur  yr 
awdwr  ymchwilgar.  Ni  chyfeirir  yn  y 
llythyr  ond  at  ry  w  un  neu  ddau  o'r  llyfrau 
a  groniclir  yn  ei  gyfrol :  pan  y  cofiwn  fod 
hono,  yn  ol  amcangyfrif  lleiì  fanwl,  yn 
cynwys  cofnodion  o  gynifer  a  2307  o 
wahanol  lyfrau,  nid  hawdd  dirnad  maint 
yr  holi  a'r  ymofyn,  y  chwilio  a'r  manylu, 
a  fu  yn  nglyn  à  chasglu  a  threfnu  def nydd- 
iau  y  fath  orchestwaith  cynwysfawr. 

Cof  genyf  weled  yr  awdwr  unwaith  : 
digwyddodd  hyny  yn  un  o  gyfarfodydd 
Cymdeithas  Gymreigyddol  Powys,  a  gyn- 
holid  yn  Llanfair  Caereinion  er's  llawer 
blwyddyn  yn  ol.  Dyn  o  daldra  canolig 
ydoedd,  yn  gwyro  tipyn  yn  mlaen,  ac  yn 
ymylu,  fol  y  casglwn  oddiwrth  ei  olwg,  ar 
ei  driugain  oed.  Ar  ol  cydginiawa  yn 
ngwesty  y  Cross  Foxes,  ymfiurfiai  aelodau 
y  gymdeithas  yn  fàn  gwmniau  hyd  lawr 
yr  ystafell,  gan  rj'ddymddiddan  am  weith- 
rediadau  y  dydd.  Yu  un  man  yr  oedd  yr 
hybarch  Àb  Ìthel  yn  edrych  tros  gynwys 
ysgriflyfr  perthynol  i  Mr.  Richard  Wil- 
liams  o'r  Drefnewydd  (y  Trallwm  y  pryd 
hwnw),  gan  ddarllen  ohono  ranau  o  hen 
gywyddau,  a  gwneud  sylwadau  arnynt  : 
mewn  man  arall  yr  oedd  "  Y  Gohebydd  " 
yn  traethu  yn  hyawdl  ar  ryw  bwnc  neu 
gilydd  :  ac  yn  nes  i'r  drws  ceid  Cyffin 
mewn  mawr  benbleth  yn  ceisio  gwastrod- 
edd  rhyw  hen  wr  o  delynor  nas  mynai 
ddilyn  cyfarwyddyd  neb  ond  ei  fympwy 
ei  hunan.  Eisteddwn  i  o'r  neilldu  i  ad- 
ysgrifiaw  enwau  yr  aelodau  yn  fy  llawlyfr 
(myfi,  bid  siwr,  oedd  y  cofiadur)  ;  a  thra 
wrth  y  gwaith  hwn  sylwn  weithiau  ar 
symudiadau  Gwilym  Lleyn.  Cerddai  o 
gwmpas  yr  ystafell,  o'r  naill  gwmni  i'r 
llall ;  ond  ni  chymerai  ran  o  gwbl  yn  yr 
ymddiddan.  Yn  ngheuedd  ei  law  chwith 
yr  oedd  Uòn  o  bapur  wedi  ei  goblygu  ;  ac 
yn  y  llaw  arall  ysgrifell  blwm  o  hyd 
anferthol ;  ac  ymddangosai  fel  pe  yn  dyfal 
ddisgwyl  clywed  rhyw  sylw  disperod 
gwerth  gwneud  cofnodiad  ohono  mewn 
ysgrifen.  Yn  y  man  daeth  at  y  bwrdd  lle 
yr  oeddwn  i  yn  eistedd  :  ao  heb  ragymad- 
rodd  o  fath  yn  y  byd  gofynai  imi  beth  a 
feddyliwn  o'r  gair  gavelk-uid.  Amcanwn 
inau  roddi  f y  esboniad  arno.  ' '  Nage, 
nage,"  ebai  yntau  yn  bur  chwyrn,  "  beth 
yw  ei  darddeli:''"  Maentumiai  ef  mai 
llygriad  ydoedd  o'r  gair  Cymraeg  •'  gafael- 


cyd  ;"  dyna,  meddai,  dduU  yr  hen  Gymry 
o  ddal  eu  hetifeddiaethau  tirol  :  ar  farwol- 
aeth  y  tad  byddai  yr  oll  o'r  meibion  yn 
cydafael  yn  yr  etifeddiaeth ;  ac  nis 
gwyddai  neb  yn  y  wlad  hon  am  gyfraith 
primoyeniture  hyd  nes  y  daeth  Gwilym  y 
Goresgynydd  trosodd  atom.  Yna  gwnai 
lawer  cynyg  am  air  Cymraeg  cyfystyr  à 
primogeniture :  ond  methai  yn  ei  fyw  a 
boddloni  ei  hun.  "  Gadewch  ini  glywed," 
meddai,  "  beth  a  ddywed  Ab  Ithel ;"  ac 
ymaith  ag  ef  i  chwilio  am  dano  :  ond  cyn 
iddo  ddychwelyd  yr  oedd  Cyffin  a'r  telynor 
wedi  dyfod  i  gyd-ddealltwriaeth  ;  clywid 
llais  y  delyn  o  un  pen  i'r  ystafell,  a  llais 
rhywun  arall  yn  cyd-daraw  gyda  hi — 
"  Mwyn  yw  telyn  o  fewn  ty,"  &c.  :  ac  nis 
gwelais  i  mwyach  ddim  oddiwrth  awdwr 
Llyfryddiaeth  y  Cymry. 

Dyma  y  Ilythyr  : — 

Maengwyn,  Machynlleth, 

Ebrill  2.5,  1863. 
Anwyl  SjT, 

Gwclais  unwaith  ddam  o  un  o  lyfrau 
Rondol  Davies,  Meif od ;  canys  ymddengys 
iddo  gyhoeddi  dau,  yn  erbyn  y  Crynwyr, 
Nis  gwn  darnobauu — ai  y  "  CywiraEfydd- 
lon "  a  gyhoeddwyd  yn  1660,  ai  darn  o'r 
"  Profiad  yr  Ysbrydion  "  a  gyhoeddwyd  yn 
1675,  oedd  hwuw,  gan  nad  oedd  ei  ddechreu 
yi\o;  ac  felly  ni  wnaethym  nemawr  sylw  o 
hono,  gan  nad  oodd  yn  rhoi  i  mi  well  gwybod- 
aeth  am  dano  nag  oedd  genyf  o'r  blaen :  ac 
nid  wyf  yn  awr  yn  coflo  gan  bwy  y  gwelais 
ef.  Yr  hysbysiad  am  y  ddau  sydd  genyf  yn 
fy  MS.  Llyfryddiaeth  a  wnaed  genyf  yn  ol  hen 
list  ISIoses  Willianis  am  y  cyntaf ;  ac  yn  ol 
Haues  Plwyf  Meifod,  gan  G.  M.  (Gwallter 
Mechain)  am  vr  ail  yn  y  Cambrian  Magazine, 
cyf.  7,  tt.  325",  326,  440.  Y  Ue  tebycaf  fod 
uji  o  honynt  yw  yn  nohlith  llyfrau  yr  hen 
fardd  hwnw,  sef  gan  ei  ferch  Miss  Davies,  yn 
Mhenmaen  Dovey ;  ond  ni  chaiff  neb  eu 
gweled  hyd  nes  ybydd  gweithiau  ei  thad  wedi 
eu  cyhoeddi,  yr  hyn  y  mae  hi  yn  fwriadu  ei 
wneud  pe  catt'ai  Editor  :  ac  y  mae  hyny  mewn 
bwriad  gan  y  Parch.  D.  S.  Evans,  Llan- 
ymowddwy.  Yr  oedd  Ebeu  Fardd  wedi  ym- 
gymei-yd  a'r  gwaith:  ond  bu  ei  dratferthion 
teuluaidd  a'i  afiechyd  ei  hun  yn  orniod  lladdfa 
iddo.  Nid  wyi  fi  jvl  cadw  ond  ychydig 
lyfrau,  gan  eu  bod  }ti  gorlwytho  fy  nuidiàdau 
gweinidogaethol.  Y  mac  yu  dra"  thebyg  pe 
byddwn  yn  nghymydogaeth  Miifud  y  g'allwn 
daro  wrtìi  waith"  hen  Yicar  y  llf,  mewu  rhyw 
f  wth  neu  gilydd,— mewn  rhyw  le  hoUol  an- 
hebyg  i'w  cael  y  eeir  pethau  felly  yn  fynych. 
— Yr  eiddoch  yn  serchus, 

G.  Lleyx. 

Gallaf  ychwanegu  fod  y  llyfrau  y  sonir 
am  danynt  yn  y  Ilythyr  uchod  yn  cael  eu 
dynodi  yn  y  gwaith  argraffedig  fel  hyn — 
"  Cowir  a  Ffyddlawn,"  rhif  1,  o  dan  y 
flwyddyn  1660;  "  Profiad  yr  Ysbrydion," 
rhii'  3,  0  dan  y  flwyddyn  1675. 

Is.U.ED. 

Caernarfon,  Tach.  22,  1892. 


72 


GOUEBIAETIIAtf. 


EISTEDDFOD  Y  BALA,  1789. 

Mr.  Gol., — Y  mae'n  bosibl  nad  annydd- 
orol  i  eisteddfodwyr  ac  eraill  fyddai  jt 
adysgrifìad  canlynol  allan  o  hen  newydd- 
iadur  Llundeinig  sydd  yn  fy  meddiant,  sef 
"  Tltc  London  Chronide  :  From  Thursday, 
October22,toSaturday,October'24,1789." 
Y  mae  y  rhifyn  hwn  rywbeth  yn  debyg  o 
ran  maint  a  lÌFurf  i  un  ddalen  o  newydd- 
iaduron  cyfiredin  yr  aniser  presenol  wedi 
ei  phlygu  ddwywaith,  a'i  bris  yn  dair  a 
dimai."  Argraphwyd  ef  gan  "  T.  Wilkie, 
No.  71,  the  Bible,  in  St.  PuuVs  Chiirch- 
yard.^''  Perthyna  y  rhifyn  hwn  i 
"  Vol.  LXVI.,"  yr  hyn  a  brawf,  y  mae'n 
debyg,  i'r  newyddiadur  gael  ei  gychwyn 
66  mlynedd  cyn  1789,  sef  yn  17-23.  Nis 
gwn  a  oes  rhyw  gysylltiad  Uinachol 
rhyngddo  à  Laily  Chronicle  y  dyddiau 
hyn.  Ond  wele'r  difyniad,  lythyren  am 
lythyren,  fel  y  mae  i  lawr : — 

"  At  the  nicetinff  of  the  Welch  Bai-ds,  held 
at  Bala  in  Morioufthsliire,  on  the  29th  and 
30th  of  Soptcnibc  r  1789,  the  silver  modal  and 
chair,  for  tho  bost  pootioal  production  ou  a 
given  subjoct,  viz.  A  Troatise  upon  thc  Life 
of  Man,  wa.s  adjudged  by  the  Gwyneddigion 
Society  in  London  to  Walter  Davis,  who  is 
known  amongst  the  Bards  by  the  name  of 
Gwallter  Mechain  ab  Gwerfyl.  At  the  same 
time  Walter  received  another  silver  niedal 
from  Mr.  E.  Jone.s,  for  his  be.st  coUection  of 

Welsh  stanzas. Another  chair  for  the  best 

poetical  productions  npcjn  ditforont  subjects 
(xmoxpectedly  and  not  knnwn  to  tlie  Bards) 
given  by  the  conipany,  was  adjudged  to  David 
Thomas,  of  Waenfawr,  near  Caernarfon,  who 
is  called  and  known  to  the  Bards  by  the  name 
of  David-ddu,  of  Eryri.  At  the  sanie  meet- 
ing  another  silver  medal  for  the  best  singer 
with  the  haip  was  adjudged  and  given  to 
Jolm  Evans,  of  Llanystendwy  of  Caeraar^-on- 
shire.  The  vocal  porfonnors  from  St.  Asaph 
merited  the  highest  applause." 

Beuw. 


Y  GAIR  "LLAS." 
Mu.  GoL., — Ychydig  amser  yn  ol  bu 
tipyn  o  ddadl,  yn  un  o'r  cyfnodolion 
Cymreig,  parthed  y  gair  uchod.  I  gych- 
wyn  y  ddadl  defnyddiwyd  y  gair  yn 
gyfystyr  à  "Iladdodd;"  ac  yn  ddilynol 
attegwyd  hynny  gan  ddyfyniad  o  waith 
un  o'n  beirdd.  Tybiaf  fod  yr  ystyr  hwn 
yn  hollol  anghy wir  ;  a  hyn  hefyd  yw  barn 
eraill  yr  wyf  wedi  ymgynghori  à  hwynt. 
Nid  wyf  yn  cofio  am  un  enghraifft  Ue  y 
ceir  y  gair  "  llàs  "=lladdodd,  oddigerth 
yn  y  fan  y  cyfeiriwyd  atti  uchod  :  tra  y 
ceir  degau  o  engreià'tiau  lle  y  defnyddir 
ef  yn  ei  ysty r^=lladd>vi/d.  A  ganlyn  sydd 
ychydig  o  ddyfyniadau  ddetkolwyd  yma  a 
thiàw.  Allan"  o  Destament  Salsbri  (ar- 
gralfiad  Caernarfon,  1850)  : — 

(1)  "  Can  ys  o  vlacn   y  dyddiae  hynn,  y 

cyfodes  vn  Theudes ac  ofo  a  las  " 

(Àtt.  V.  35). 

(2)  "  Ac  yn  y  dyddicy  pan  2as  vu  ifuddlon 
mei-thyr  Antipas "  (Dat.  ii.  13). 


(3)  "  Teihvng  yw  yr  Oen  y  las  y  dderbyn 
gallu  a  chyfoeth  "  (Dat.  v.  12). 

(4)  "  Yiroin  nad  yw  y  honwey  jti  escrifen- 
edic  niown  llyfr  y  bowyd  yr  Oen,  yr  hwn  a 
las  cr  docluoyad  y  y  bud  "  (Dat.  xiii.  8). 

(5)  "  Enoidioy  y  rein  y  las  (=lladdesid) 
am  'eir  Dyw." 

(6)  "  Rif  y  cydwasnaethwjT  ac  biodyi'  y 
lladdcKÌd,  maì  y'llas  ynthwy  "  (Dat.  vi.  11). 

(7)  "  Gwaed  y  prolf^\Tdi  a'r  Seint,  aphawb 
ar  y  las  yn  y  ddayar  "  (Dat.  xviii.  21). 

(8)  "  À'  thravàn  v  dvnion  v  las  gan  v  tri 
yma"  (Dat.  ix."l8)." 

Felly  hefyd  yn  ein  Beiblau  arferol,  dar- 
llena  yr  adnod  hon — "  Gan  y  tri  hyn  y 
llàs  (ymyl  y  ddaleu,  lladdwyd)  traian  y 
dynion,  gan  y  tàn,"  &c. 

Os  troir  i'r  Mahinogion,  yn  nechreu 
' '  Peredur ab  Efrawc ' '  (argraffiad  Ff oulkes) 
ceir  "  Ef  a  lasnQ  chwe  meib  "r=efe  a  ladd- 
wyd  yng  nghyd  à'i  chwe  mab. 

Yr  un  modd  ym  Mrut  y  Tyuyssoyyon 
(argraffiad  Hhys  ac  Evans,  Khydychen) — 

(i.)  "  Y  vlwydyn  honno  y  llas  Howel  uab 
goronw  "  (tud.'279). 

(ii.)  "Ychydicwedi  hynny  yg  kylch  g%vyl 
bedyr  a  phawl  v  llas  meredud  uab  rjs  " 
(tud.  343). 

Ceir  engreifftiau  o'r  un  peth  yn  Ystorya 
Brenhined  y  Brytunyeit,  tud.  10"3,  a  248. 

Gellid  ychwanegu  Uuaws  etto :  ond 
dyma  ddigon  i  ddangos  gwir  ystyr  y  gair. 

Aberystwyth.  David  Samuel. 


TRADDODIAD  AM  OWAIN   GLYN- 
DWR. 
Mk.   Gol., — Mewn  Cywydd  i  ddanfon 
yr  Haul  i  annerch  Rhosier  Sion   o  For- 
ganwg,  o  waith  Rhys  Goch  Glyndyfrdwy, 
ceir  y  ddwy  linell  ganlynol  : 
"  Dywodyd,  a  da  ydyw, 
A  wnan'  fod  Owain  j-n  fyw." 

Y  mae  gan  lolo  Morganwg,  yn  un  o'i  fàn 
bapyrau,  y  nodiad  isod  ar  y  geiriau  hyn  ; 
a  dichon  fod  y  tiaddodiad  y  cyfeirjr  ato 
yn  werth  ei  gadw  rhag  difancoli. 
"  Y  mae'r  pennill — 
j  '  Dywedyd,  a  da  ydyw, 

Awnàn'  fod  Owain  j-n  fyw,' 

!    yn  cadamhau  peth  ar  y  traddodiad  y  sydd  ym 

j    Morganwg,   i    Owain   Glyndyfrdwy  "fyw   ar 

enoil    yno    amrjw   liynyddoedd    mewu    hon 

ogfi-ydd  lle  buasid  gj'nt  j-n  gweithio  mwyn 

'   plwni,    dan    yr    enw    Sion    Goudfellow    y 

]    3Iirynìvr.     Ond  fe  wnaeth  rhj-w  was  brenin 

(sof  j'w  hj'nj',  gwas  Diawl)  ei  frad  ef ,  ac  nis 

gallasont  oi  goraint  a'i  gj'feillion  ddwj'n  j'in- 

borth  iddo  fyth  wodi  hyn.     Ag  Owain,  diuan, 

y    mwyaf    o    bob    mawr    a    fu  orioed    j-ng 

Nghyinru,  a  fu  farw  o  newyn  yn  yr  ogof. 

Dangosir  hyd  heddy  w'r  man  Ile  bu  ar  gudd  ac 

encil,   sof,    Cued  y  Marchog,   jni  mhlwyf 

Llandynwyd,    ac   agos    i'r    Bont    Faon    ym 

Morganwg." 

Gwelir  fod  y  tipyn  nodyn  wedi  ei  ys- 
grifenu  yn  iaith  ac  yspryd  yr  "  hen  lolo." 

D.    SlLVAN   EVANS. 


Argraphwyd  gan  W.  Qwenìyn  Evans,  22,  Siryd-y-Llyn,  Caernar/on. 


CAN'  PUNT  0  WOBRWYON! 


Anfoner  am  Raglen,  ac  amgauor  dernyn 
byr  fel  prawf  o  fedr  i  gyfansoddi. 


'IPILJPXJR  I>AWB,' 
'I>AI>TJR   I>ìIlWB,' 

'I>AI>XJR   I>iLWB,' 


{'EINIOG  YN  WY'I'IINOSOL, 
CEINIOO  YN  WYTIINOSOL, 
CEINIOG  YN  WYTHNOSOL, 
CEINIOG  YN  WYTHNOSOL, 


I  DnECimElJ  YN  CHWEFROR, 

I  ])])KCIIREU  YN  CHWEFROR, 

I  ])DECHREU  YN  CmVEFROR, 

I  DTÌECHREU  YN  CHWEFROR, 


BOB  WYTHNOS,  CEINIOG 
BOB  WYTHNOS,  CEINIOG 
r.OB  WYTHNOS,  CEINIOG 
BOB  WYTHNOS,  CEINIOG 


O  SWYDDFA'R  HEBALD,  OAERNARFON. 
O  SWYDDFA'R  HERALD,  CAERNARFON. 
O  SWYDDFA'R  HERALB,  CAERNARFON. 
O  SWYDDFA'R  HERALD,  CAERNARFON. 


ARLWY    O  .ARABEDD, 


BLODAU     BARDDAS, 


CYSTADLEUON     CYWRAIN, 


DARLUNIAU    DIFYR, 


GO'     GLYNOGWY, 


ENWOGION    EDMYGEDIG, 

FFRWYTHAU     FFRAETHINEB, 


HWYL     I'R    HEN, 


lECHYD     I'R     lEUANC. 


LLAWN     LLEN     A     LLUNIAU, 

'    MABINOGION    MWYNION, 


ODLAU     OFYDDION, 


SWYN     A    SYNWYR, 


NOI'^ELAU    NODADWY, 


RENILLION    PERT, 

RHAMANT    FEL    RHYFERTHWY, 


TY     A'R    TEULU, 


UCHEI-WYR    O    URDDAS, 


WMBRETH    BOB    WYTHNOS, 

YSTOR     O    YSTORIAU. 


I  DDECHREU  YN  CHW^EFROR, 
I  DDECHREU  YN  CHWEFROR, 
I  DDECHREU  YN  CHWEFROR, 
I   DDECHREU  YN  CHWEFROR, 


BOB  WYTHNOS,  CEINIOG, 
BOB  WYTHNOS,  CEINIOG, 
BOB  WYTHNOS,'CEINIOG, 
BOE  WYTHNOS,  CEINIOG, 


O  SWYDDFA'R  HERALD,  L'AERNARFON. 
O  SWYDDFA'R  HF.RALD,  GAERNARFON. 
O  SWYDDFA'R  HERALD,  CAERNARFON. 
O  SWYDDFA'R  HERALD,  CAERNARFON. 


«I>AI»UR    I»AW^B,' 
«I>AIPXJR     I»AWB,' 


CEINIOG  YN  WYTHNOSOL, 
CEINIOG  YN  WYTHNOSOL, 
CEINIOG  YN  WYTHNOSOL, 
CEINIOG  YN  WYTHNOSOL, 


YN  EISIAU;  DOSSARTHWYR! 


GWERTIDANT   RHWYDI 
ELW^    Da. 


"CENINEN    CWYL    DEWI"    I893.-Yn  Awr  y^  y  Wasg. 


Yii  mhlith  yi  ys^ifeuwj'r  ar  yv  enwogioii  hyn  coir  y  fath  lonyddion  a'r 
Parclin.  Griffith  Parry,  D.D.;  Lewis  Probert,  D.D.;  Griffith  Ellis,  M.A.;  Llyfrbryf; 
T.  J.  Humphreys ;  Owen  Davies ;  Pedr  Hir ;  Ll.  M.  Williams,  Rheithor  Dowlais ; 
W.  Morgaa  Jones,  B,A. ;  Rhuddwawr;  E.  Wynne  Parry,  B.A.;  Tudno;  Tafolog; 
J.  Wvndham  Lewis;  D.  Young;  Alavon;  D.  S.  Davies;  Pedrog;  Meiriadog; 
John  Owen  Jones,  3.A. ;  Anthropos ;  Gwilym  AUtwen ;  Elfyn ;  Spinther ;  Deiniol- 
fryn;  ynghydar  Uenyddion  ymadawedig  y  Parchn.  John  Owen.  Ty'nllwyn; 
Lewis  Edwards,  D.D. ;  Cynddelw;  Cynfaen;  loan  Pedr;  Nicander;  lot  Hughes,  &c. 

I'iau  yr  addefir  na  chrjfodd  ( 'ymru  orioed  j'iath  swin  o  hMiyddiaeth  mor  ddyrchafcd Js:  ac  uchel- 
ryw,  gan  gyuifer  o  awduron  penal  ein  oenedl,  am  can  lleied  o  bris  ag  UN  SWXLT. 


h;ysbysiii.d   i>wysig, 

Er  mwyn  i  ni  wybsd  pa  nifer  i'w  argraffu  o'r  Rhifyn  hwn,  hydd  yn  ofynol  i  ni  glywed  oJdiwrth 
Ddosharthwyr  Y  Ghni.nen,  ac  draill,  o  hyn  i  hen  yr  wytiino.s  yn  ddiffael,^ — yn  gvnt,  oa  hydd 
modd  :  felly  laer  crfyniun  ar  i  gynifiT  o'n  cydwladwyr  llen-gar  ag  a  fwriadant  dderbyn  ('minen  Guyl 
Dewi,  hysbysu  hyny  yn  DDIUED  i  un  o  ddosbartliwyr  Y  Geninkn,  neu  ei  Chyhoeddwr,  gan  nad 
argreffir  o  honi  ond  digon  o  gopiaii  ar  gyfer  y  rhai  fyddont  wedi  rhoddi  eu  harchebion  mewn  pryd. 

DYMUNIR  GALW   SYLW   NEILLDTJOL   AT   HYN. 

TELEHAU :— Pris  Swllt;  drwy  y  Post,  Is.  Uc— 7  teleran  arferol  i  Lyfrwerthwyr.— Pob  un  i  dalu  i'r  Dosbarthwr 
am  y  rhifyn  hwn  (fel  rhifynau  ercill  "Y  Geninen";  -WRTE  EI  EDiRBYH,  a'r  Dosharthwr  yntau  i  dalu  i'r  Cyhoeddwr 
cyn  pen  mis  ar  ol  ei  gael. 

Oyfeirier  pob  archobion  yn  ih.ioeu  i'r  .Vigiviffydd,  W.  Gwbnlyn  Evans,  Swyddfii'r  Genixeni 
Caemarfon. 


"CENINEN  GWYL  DEWI." 

KHIFYN  ARBENIG  O'R  "GENINEN/ 

Y  CYNTAF  0  FAWRTH,  1893. 

Dywen-yd^   gen'ym   hyshysu  fod   amryw   o   BRIF   LENORION    A   BEIRDD   oiii       t 
ceni^dl  wedi  cydsynio  i  g-yfoethogi  y  rhifyn  arhonif?  hvvn  oto  à  ffrwyth  eu  myfyrdod      . 
mewn  YSGRIFAU  BYWGRAFFYDDOL  A  13EIRNIAD0L,  ac  hefyd  DDARNAU      i 
BARDDONOL  OOFFADWRIAETIIOL,  o  amryw 

ENWOGiON  CYMREiG   YIWADAWEDiG, 

MEGIS 

Y  Parchn.  Edward  Mathews;  Joha  Thomas,  D.D.;  Gwynionydd; 
^ .  Jones,  D.D.,  Tydde-wi ;  J.  Thomas,  Caerfyrddin ;  Mathetes ; 
Yr  HyTsarcli  Arcliddiacon  Evans;  D.  Saunders,  D.D.;  Ap  Vyclian; 
S.R.;  EoTsyn  Ddu  BryTÌ;  T.  Stephens;  Islwyn;  Hw  Derfel; 
Vnlcan  (fel  Athronydd);  J.  D.  Jones,  Hhutliyn;  Thomas  AnlDrey; 
"W.IT. ;  Pferyllfardd ;  CreuddynfaTs ;  Onll-wyn ;  De-wi  Wyn  o  Eifion ; 
GlanPadarn;   Carn  Ingli;   Bdmund  Prys;   Ssc. 


"CENINZN    GWYL    DEWI,"    lè93.-YN  Awk  yn  v  Waso 


